พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 1 

พระวินัยปิฎก 
เล่ม ๘ 
ปริวาร 

ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

มหาวิภังค์ ๑๖ มหาวาร 
ปาราชิกกัณฑ์ 
กัตถปัญญัติวารที่ ๑ 

[๑] พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่องอะไร? ในปาราชิก 
สิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ 
สาธารณบัญญติ อสาธารณบัญญัติ เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ 
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น ขัดเข้าในอุเทศไหน? นับเนื่องในอุเทศไหน? มาสู่อุเทศโดยอุเทศ 
ที่เท่าไร? บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน? บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน? 

บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ อย่าง เกิดขึ้นด้วยสมุฏฐานเท่าไร? บรรดาอธิกรณ์ ๔ เป็นอธิกรณ์ 
อย่างไหน? บรรดาสมถะ ๗ ย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไร? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไร 
เป็นวินัย? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นอภิวินัย? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น 
อะไรเป็นปาติโมกข์? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นอธิปาติโมกข์? อะไรเป็นวิบัติ? 
อะไรเป็นสมบัติ? อะไรเป็นข้อปฏิบัติ? พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ 
เพราะทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไร? พวกไหนศึกษา? พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแล้ว? 
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น ตั้งอยู่ในใคร? พวกไหนย่อมทรงไว้? เป็นถ้อยคำของใคร? ใคร 
นำมา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 2 

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ 
[๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระสุทินน์ กลันทบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระสุทินน์ กลันทบุตร เสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยิกา. 

ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุป้นนบัญญัติ หรือ? 

ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒, อนุป้นนบัญญัติ ไม่มี ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น. 

ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่สัพพัตถบัญญัติ. 

ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่สาธารณบัญญัติ. 

ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่อุภโตบัญญัติ. 

ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ ปาราชิกสักขาบทที่ ๑ นั้น จักเข้าในอุเทศไหน? นับ 
เนื่องในอุเทศไหน? 

ต. จัดเข้าในนิทาน นับเนื่องในนิทาน. 

ถ. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร? 

ต. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่ ๒. 

ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน? 

ต. เป็นศีลวิบัติ. 

ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน? 

ต. เป็นอาบัติกองปาราชิก. 

ถ. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ อย่าง ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น เกิดด้วยสมุฏฐาน 
เท่าไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 3 

ต. เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา. 

ถ. บรรดาอธิกรณ์ ๔ เป็นอธิกรณ์อะไร? 

ต. เป็นอาปัตตาธิกรฟ้. 

ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. ระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑. 

ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นวินัย? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น 
อะไรเป็นอภิวินัย? 

ต. พระบัญญัติเป็นวินัย การจำแนกเป็นอภิวินัย. 

ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นปาติโมกข์? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น 
อะไรเป็นอธิปาติโมกข์? 

ต. พระบัญญัติเป็นปาติโมกข์ การจำแนกเป็นอธิปาติโมกข์ 
ถ. อะไรเป็นวิบัติ? 

ต. ความไม , สังวรเป็นวิบัติ. 

ถ. อะไรเป็นสมบัติ? 

ต. ความสังวรเป็นสมบัติ. 

ถ. อะไรเป็นข้อปฏิบัติ? 

ต. ข้อที่ภิกษุสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตว่า จักไม , ทำกรรมเห็นปานนี้แล้ว 
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เป็นข้อปฏิบัติ. 

ถ. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ เพราะทรงอาศัยอำนาจประโยชน์ 
เท่าไร? 

ต. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ เพราะทรงอาศัยอำนาจประโยชน์ 
๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่มบุคคลผู้ 
แก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ 
เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส ๑ เพื่อ 
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุ 
เคราะห์พระวินัย ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 4 


ถ. พวกไหนศึกษา? 

ต. พระเสขะและกัลยาณปุชนศึกษา. 

ถ. พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแล้ว? 

ต. พระอรหันต์มีสิกขาอันศึกษาแล้ว. 

ถ. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น ตั้งอยู่ในใคร? 

ต. ตั้งอยู่ในสิกขากามบุคคล. 

ถ. พวกไหนย่อมทรงไว้? 

ต. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ ย่อมเป็นไปแก , พระเถระพวกใด พระเถระพวกนั้นย่อม 
ทรงไว้. 

ถ. เป็นถ้อยคำของใคร? 

ต. เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้า. 

ถ. ใครนำมา? 

ต. พระเถระทั้งหลายนำสืบๆ กันมา. 

รายนามพระเถระผู้ทรงพระวินัย 

[๓] พระเถระเหล่านี้คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ 
รวมเป็น ๕ ทั้งพระโมคคัลลีบุตร นำพระวินัยมาในทวีปชื่อว่าชมพู อันมีสิริ. 

แต่นั้น พระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้คือ พระมหินทะ ๑ พระ- 
อิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ พระเถระชื่อภัททะผู้เป็นบัณฑิต ๑ 
มาในเกาะสิงหฬนี้แต่ชมพูทวีป พวกท่านสอนพระวินัยปิฎกในเกาะตามพ- 
ปัณณิ สอนนิกาย ๕ และปกรณ์ ๗ แล้ว. ภายหลังพระอริฏฐะผู้มีปัญญา 
พระติสสทัตตะผู้ฉลาด พระกาฬสุมนะผู้องอาจ พระเถระมีชื่อว่าทีฆะ พระ- 
ทีฆสุมนะผู้บัณฑิต ต่อมาอีก พระกาฬสุมนะ พระนาคเถระ พระพุทธรักขิตะ 
พระติสสเถระผู้มีปัญญา พระเทวเถระผู้ฉลาด ต่อมาอีก พระสุมนะผู้มีปัญญา 
และเชี่ยวชาญในพระวินัย พระจูฬนาค ผู้พหูสูต ดุจช้างซับมัน พระเถระ 
ชื่อธัมมปาลิตะ อันสาธุชนบูชาแล้วในโรหนชนบท ศิษย์ของพระธรรมปาลิตะ 
นั้น มีปัญญามาก ชื่อพระเขมะ ทรงจำพระไตรปิฎก รุ่งเรืองอยู่ในเกาะ ด้วย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 5 

ปัญญา ดุจพระจันทร์ พระอุปติสสะผู้มีปัญญา พระปุสสเทวะผู้มหากถึก 
ต่อมาอีก พระสุมนะผู้มีปัญญา พระเถระชื่อปุปผะ ผู้พหูสูต พระมหาสีวะ 
ผู้มหากถึก ฉลาดในพระปิฎกทั้งปวง ต่อมาอีก พระอุบาลี ผู้มีปัญญา 
เชี่ยวชาญในพระวินัย พระมหานาค ผู้มีปัญญามาก ฉลาดในวงศ์พระสัทธรรม 
ต่อมาอีก พระอกยะ ผู้มีปัญญา ฉลาดในพระปิฎกทั้งปวง พระติสสเถระ 
ผู้มีปัญญา เชี่ยวชาญในพระวินัย ศิษย์ของพระติสสเถระนั้น มีปัญญามาก 
ชื่อปุสสะ เป็นพหูสูต ตามรักษาพระศาสนา อยู่ในชมพูทวีป พระจูฬาภยะ 
ผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัย พระติสสเถระ ผู้มีปัญญา ฉลาดในวงศ์ 
พระสัทธรรม พระจูฬาเทวะ ผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัย และพระ 
สิวเถระผู้มีปัญญา ฉลาดในพระวินัยทั้งมวล พระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามาก 
เหล่านี้รู้พระวินัย ฉลาดในมรรคา ได้ประกาศพระวินัยปิฎกไว้ในเกาะตัม 
พปัณณิ. 

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๒. 

[๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระธนิยะ กุมภการบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระธนิยะ กุมภการบุตร ลือเอาไม้ของหลวง ซึ่งไม , ได้รับพระราชทาน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปันนปัญญัติไม , มี. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ 

สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา, บางทีเกิดแต่วาจากับ 

จิต มิใช่กาย, บางทีเกิดแต่กาย วาจา และชิต -.. 

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ 
[๕] ถามว่า ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ ทรงบัญญัติ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 6 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุมากรูปด้วยกัน ปลงชีวิตกันและกัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปันนบัญญติไม่มี. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ 

สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา, บางทีเกิดแต่วาจากับจิต 

มิใช่กาย, บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต -.. 

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ 
[๖] ถามว่า ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ ทรงบัญญัติ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุพวกป่งแม , นี้าวัคคุมุทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกป่งแม่นี้าวัคคุมุทา กล่าวสรรเสริญอุตตริมนุสสธรรม ของ 
กันและกัน แก่พวกคฤหัสถ์. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญดึ ๑ อนุปันนบัญญัติไม่มี. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ 

สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต ไม่ใช่วาจา, บางทีเกิดแต่วาจากับจิต 

มิใช่กาย, บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต -.. 

ปาราชิก ๔ สิกขาบท จบ 
หัวข้อประจำกัณฑ์ 

[๗] ปาราชิก ๔ คือ เมถุนธรรม ๑ อทินนาทาน ๑ มนุสสริคคหะ ๑ คุตตริ 
มนุสสธรรม ๑ เป็นวัตถุแห่งมูลเฉท หาความสงสัยมิได้ ดังนี้แล. 


สังฆาทิเสสกัณฑ์ 
กัตถปัญญัติวาร 

[๘] พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้น 
ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แก่ภิกษุผู้พยายามปล่อยอสุจิ ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่อง 
อะไร? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญดึ อนุปันนบัญญัติ สัพพัตถ 
บัฌฌัติ ปเทสบัฌฌัดึ สาธารณบัฌฌัติ อสาธารณบัฌฌัติ เอกโตบัฌฌัติ อภโตบัฌฌัติ หรือ? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 7 

บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น หยั่งลงในอุเทศไหน? นับเนื่องใน 
อุเทศไหน? มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร? บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน? บรรดาอาบัติ 
๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน? บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ อย่าง ย่อมเกิดขึ้นด้วยสมุฏฐาน 
เท่าไร? บรรดาอธิกรณ์ ๔ เป็นอธิกรณ์อย่างไหน? บรรดาสมถะ ๗ ย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไร? 
ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นวินัย? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็น 
อภิวินัย? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นปาติโมกข์? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ 
นั้น อะไรเป็นอธิปาติโมกข์? อะไรเป็นวิบัติ? อะไรเป็นสมบัติ? อะไรเป็นข้อปฏิบัติ? 

พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้พยายามปล่อยอสุจิ เพราะทรงอาศัยอำนาจ 
ประโยชน์เท่าไร? พวกไหนศึกษา? พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแล้ว? สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ 
นั้น ตั้งอยู่ในใคร? พวกไหนย่อมทรงไว้? เป็นถ้อยคำของใคร? ใครนำมา? 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ 
[๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้พยายามปล่อยอสุจิ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระเสยยสกะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระเสยยสกะพยายามปล่อยอสุจิด้วยมือ. 

ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ หรือ? 

ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปันนบัญญัติไม่มี ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น. 

ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญติ หรือ? 

ต. มีแต่สัพพัตถบัญญัติ. 

ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่อสาธารณบัญญัติ. 

ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 8 


ต. มีแต่เอกโตบัญญัติ. 

ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น หยั่งลงในอุเทศไหน? 
นับเนื่องในอุเทศไหน? 

ต. หยั่งลงในนิทาน นับเนื่องในนิทาน. 

ถ. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร? 

ต. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่ ๓. 

ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน? 

ต. เป็นศีลวิบัติ. 

ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน? 

ต. เป็นอาบัติกองสังฆาทิเสส. 

ถ. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ อย่าง สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น ย่อมเกิดด้วย 
สมุฏฐานเท่าไร? 

ต. ย่อมเกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา. 

ถ. บรรดาอธิกรณ์ ๔ เป็นอธิกรณ์อะไร? 

ต. เป็นอาปัตตาธิกรฟ้. 

ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. ระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑. 

ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นวินัย? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ 
นั้น อะไรเป็นอภิวินัย? 

ต. พระบัญญัติเป็นวินัย การจำแนกเป็นอภิวินัย. 

ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นปาติโมกข์? ในสังฆาทิเสสสิกขาบท 
ที่ ๑ นั้น อะไรเป็นอธิปาติโมกข์? 

ต. พระบัญญัติเป็นปาติโมกข์ การจำแนกเป็นอธิปาติโมกข์. 

ถ. อะไรเป็นวิบัติ? 

ต. ความไม , สังวรเป็นวิบัติ. 

ถ. อะไรเป็นสมบัติ? 

ต. ความสังวรเป็นสมบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 9 


ถ. อะไรเป็นข้อปฏิบัติ? 

ต. ข้อที่ภิกษุสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตว่า จักไม่ทำกรรมเห็นปานนี้แล้ว 
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เป็นข้อปฏิบัติ. 

ถ. พระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้พยายามปล่อยอสุจิ เพราะทรง 
อาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไร? 

ต. พระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้พยายามปล่อยอสุจิ เพราะทรง 
อาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ 
เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิด 
ในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะ อันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ 
เพื่ออนุเคราะห์พระวินัย ๑. 

ถ. พวกไหนศึกษา? 

ต. พระเสขะและกัลยาณปุถุชนศึกษา 
ถ. พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแล้ว? 

ต. พระอรหันต์มีสิกขาอันศึกษาแล้ว. 

ถ. ตั้งอยู่ในใคร? 

ต. ตั้งอยู่ในสิกขากามบุคคล. 

ถ. พวกไหนย่อมทรงไว้? 

ต. สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ ย่อมเป็นไปแก่พระเถระพวกใด พระเถระพวกนั้นย่อม 
ทรงไว้. 

ถ. เป็นถ้อยคำของใคร? 

ต. เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า. 

ถ. ใครนำมา? 

ต. พระเถระทั้งหลายนำสืบๆ กันมา. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 10 

รายนามพระเถระผู้ทรงพระวินัย 

พระเถระเหล่านี้คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ 
รวมเป็น ๕ ทั้งพระโมคคัลลีบุตร นำพระวินัยมาในทวีปชื่อว่า ชมพู อันมีสิริ. 

แต่นั้น พระเถระผู้ประเสริฐ มีปัญญามากเหล่านี้คือ พระมหินทะ ๑ 
พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผู้ประเสริฐ 
มีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินัย ฉลาดในมรรคา ได้ประกาศพระวินัยปิฎก 
ไว้ในเกาะตามปัณฌิ. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ 
[๑๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายคับมาตุคาม ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพ่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทาขีถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ 
เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ 
[๑๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้พูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพ่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีพูดเคาะมาตุคาม ด้วยวาจาชั่วหยาบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 11 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางที 
เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย บางทีเกิดแต่กาย วาจา และ 
จิต -.. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ 
[๑๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้กล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกาม ในสำนักมาตุคาม 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทาขี กล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกามในสำนักมาตุคาม 
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ 
[๑๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้ถึงความเป็นผู้เที่ยวชักสื่อ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีถึงความเป็นผู้เที่ยวชักสื่อ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ 
คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่วาจา มิใช่กาย มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่ 
กายกับวาจา มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางที่เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย 
บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 12 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ 
[๑๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้ให้ทำกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองอาฬวี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกเมืองอาฬวีให้ทำกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ 
[๑๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้ให้ทำวิหารใหญ่ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระฉันนะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระฉันนะแผ้วถางพื้นที่วิหาร ได้สั่งให้ตัดต้นไม้ที่เขาสมมติว่า 
เป็นเจดีย์ต้นหนึ่ง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ 
[๑๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้ตามกำจัดภิกษุ ด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได้ 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 13 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระเมตติยะ และพระคุมมชกะตามกำจัดท่านพระทัพพมัลลบุตร ด้วย 
ธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได้. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

คำถามและกำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ 
[๑๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก , ภิกษุผู้ลือเอาเอกเทศบางอย่างแห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่น ให้เป็น 
เพียงเลศ ตามคำชัดภิกษุด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระคุมมชกะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระเมตติยะและพระคุมมชกะ ถือเอาเอกเทศบางอย่างแห่งอธิกรณ์ 

อันเป็นเรื่องอื่น ให้เป็นเพียงเลศ ตามกำชัดท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยธรรมอันมี'โทษถึงปาราชิก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ 
[๑๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ผู้ไม , สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสกว่าจะ 
ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระเทวทัต. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระเทวทัต ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแก , ตาย วาจา กับจิต -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 14 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑ 
[๑๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก , พวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ผู้ไม , สละกรรมเพราะ 
สวดสมนุภาสกว่าจะครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป ได้ประพฤติตามพระเทวทัตผู้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลาย 
สงฆ์. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กาย วาจา กับจิต -.. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบท ที่ ๑๒ 
[๒๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้ว่ายาก ไม่สละกรรมเพราะสวดสมนุภาสกว่าจะครบ ๓ จบ 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระฉันนะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระฉันนะ อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรม ได้ทำตน 
ให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม , ได้. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กาย วาจา กับจิต -.. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓ 
[๒๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุผู้ประทุษร้ายสกุล ไม่สละกรรมเพราะสวดสมนุภาสกว่าจะ 
ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 15 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะถูกสงฆ์ลงปัพพาชนึยกรรม 
แล้วกลับหาว่า ภิกษุทั้งหลายถึงความพอใจ ถึงความขัดเคือง ถึงความหลง ถึงความกลัว. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กาย วาจา กับจิต -.. 

สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท จบ 
หัวข้อประจำกัณฑ์ 

[๒๒] สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท คือ ปล่อยนี้ ไ สุกกะ ๑ เคล้าคลึง กาย ๑ วาจา 
ชั่วหยาบ ๑ บำเรอตนด้วยกาม ๑ เที่ยวชักสื่อ ๑ สร้างกุฎี ๑ สร้างวิหาร ๑ ปาราชิกาบัดึไม่มี 
มูล ๑ อ้างเลศบางอย่าง ๑ ทำลายสงฆ์ ๑ ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ๑ ว่ายาก ๑ ประทุษ 
ร้ายสกุล ๑ 


อนิยตกัณฑ์ 
กัตถปัญญัติวาร 

[๒๓] พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์'นั้น ทรง 
บัญญัติอนิยตสิกขาบทที่ ๑ ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่องอะไร? ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ 
นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ สาธารณบัญญัติ 
อสาธารณบัญญัติ เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ อนิยตสักขาบทที่ ๑ 
นั้นหยั่งลงในอุเทศไหน? นับเนื่องในอุเทศไหน? มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร? บรรดาวิบัติ ๔ 
เป็นวิบัติอย่างไหน? บรรดาอาบัติ ๗ กองเป็นอาบัติกองไหน? บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ อย่าง 
เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? บรรดาอธิกรณ์ ๔ เป็นอธิกรณ์อย่างไหน? บรรดาสมถะ ๗ ย่อมระงับ 
ด้วยสมถะเท่าไร? ในอนิยตสัก'ขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นวินัย? ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 16 

อะไรเป็นอภิวินัย? ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นปาติโมกข์? ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ 
นั้น อะไรเป็นอธิปาติโมกข์? อะไรเป็นวิบัติ? อะไรเป็นสมบัติ? อะไรเป็นข้อปฏิบัติ? พระผู้ 
มีพระภาคทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทที่ ๑ เพราะทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไร? พวกไหนศึกษา? 
พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแล้ว? อนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น ตั้งอยู่ในใคร? พวกไหนย่อมทรงไว้? 

เป็นถ้อยคำของใคร? ใครนำมา? 

คำถามและคำตอบในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ 

[๒๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติอนิยตสักขาบทที่ ๑ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทาขีผู้เดียว สำเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาสนะกำบัง พอ 
จะท่าการได้ กับมาตุคามผู้เดียว. 

ถ. ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติหรือ? 

ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ ไม่มี ในอนิยตสัก'ขาบทที่ ๑ นั้น 
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่สัพพัตถบัญญัติ. 

ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่อสาธารณบัญญัติ. 

ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่เอกโตบัญญัติ. 

ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ อนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น หยั่งลงในอุเทศไหน? นับ 
เนื่องในอุเทศไหน? 

ต. หยั่งลงในนิทาน นับเนื่องในนิทาน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 17 


ถ. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร? 

ต. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่ ๔. 

ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน? 

ต. บางทีเป็นศีลวิบัติ บางทีเป็นอาจารวิบัติ. 

ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน? 

ต. บางทีเป็นอาบัติกองปาราชิก บางทีเป็นอาบัติกองสังฆาทิเสส บางทีเป็นอาบัติกอง 
ปาจิตตีย์. 

ถ. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ อย่าง อนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น เกิดด้วยสมุฏฐาน 
เท่าไร? 

ต. เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา. 

ถ. บรรดาอธิกรณ์ ๔ เป็นอธิกรณ์อะไร? 

ต. เป็นอาปัตตาธิกรฟ้. 

ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. ระงับด้วยสมถะ ๓ อย่าง คือ บางทีระงับด้วยสัมมุขาวินัยกับปฏิญญาตกรฌะ 
บางทีระงับด้วยสัมมุขาวินัย บางทีระงับด้วยติณวัตถารกะ. 

ถ. ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นวินัย? ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไร 
เป็นอภิวินัย? 

ต. พระบัญญัติเป็นวินัย การจำแนกเป็นอภิวินัย. 

ถ. ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นปาติโมกข์? ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น 
อะไรเป็นอธิปาติโมกข์? 

ต. พระบัญญัติเป็นปาติโมกข์ การจำแนกเป็นอธิปาติโมกข์. 

ถ. อะไรเป็นวิบัติ? 

ต. ความไม , สังวรเป็นวิบัติ. 

ถ. อะไรเป็นสมบัติ? 

ต. ความสังวรเป็นสมบัติ. 

ถ. อะไรเป็นข้อปฏิบัติ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 18 

ต. ข้อที่ภิกษุสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตว่า จักไม่ทำกรรมเห็นปานนี้แล้ว 
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เป็นข้อปฏิบัติ. 

ถ. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทที่ ๑ เพราะทรงอาศัยอำนาจประโยชน์ 
เท่าไร? 

ต. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทที่ ๑ เพราะทรงอาศัยอำนาจประโยชน์ 
๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อ 
ยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อ 
กำจัดอาสวะอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส ๑ เพื่อความ 
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะห์ 
พระวินัย ๑ 
ถ. พวกไหนศึกษา? 

ต. พระเสขะและกัลยาณปุถุชนศึกษา. 

ถ. พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแล้ว? 

ต. พระอรหันต์มีสิกขาอันศึกษาแล้ว. 

ถ. อนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น ตั้งอยู่ในใคร? 

ต. ตั้งอยู่ในสิกขากามบุคคล. 

ถ. พวกไหนย่อมทรงไว้? 

ต. อนิยตสิกขาบทที่ ๑ ย่อมเป็นไปแก่พระเถระพวกใด พระเถระพวกนั้นย่อมทรงไว้. 

ถ. เป็นถ้อยกำของใคร? 

ต. เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า. 

ถ. ใครนำมา? 

ต. พระเถระทั้งหลายนำสืบๆ กันมา. 

รายนามพระเถระผู้ทรงพระวินัย 

พระเถระเหล่านี้คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ 
รวมเป็น ๕ ทั้งพระโมคศัลลีบุตร นำพระวินัยมาในทวีปชื่อว่าชมพู อันมีสิริ. 

แต่นั้น พระเถระผู้ประเสริฐ มีปัญญามาก เหล่านั้คือ พระมหินทะ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 19 

พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผู้ประเสริฐ 
มีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินัย ฉลาดในมรรคา ได้ประกาศพระวินัยปิฎกไว้ใน 
ตามพปัฌณิ. 

คำถามและคำตอบในอนิยตสิกขาบทที่ ๒ 

[๒๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทที่ ๒ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทาขีผู้เดียว สำเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามผู้เดียว. 

ถ. ในอนิยตสิกขาบทที่ ๒ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติหรือ? 

ต. มีแต่บัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ ไม่มีในอนิยตสิกขาบทที่ ๒ นั้น. 

ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่สัพพัตถบัญญัติ. 

ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่อสาธารณบัญญัติ. 

ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่เอกโตบัญญัติ. 

ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ อนิยตสิกขาบทที่ ๒ นั้น หยั่งลงในอุเทศไหน? 

นับเนื่องในอุเทศ? 

ต. หยั่งลงในนิทาน นับเนื่องในนิทาน. 

ถ. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร? 

ต. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่ ๔. 

ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน? 

ต. บางทีเป็นศีลวิบัติ บางทีเป็นอาจารวิบัติ. 

ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 20 

ต. บางทีเป็นอาบัติกองสังฆาทิเสส บางทีเป็นอาบัติกองปาจิตตีย์. 

ถ. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ อย่าง อนิยตสิกขาบทที่ ๒ นั้น เกิดด้วยสมุฏฐาน 
เท่าไร? 

ต. เกิดขึ้นด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่ 
วาจากับจิต มิใช่กาย บางทีเกิดแต่กาย วาจา กับจิต -.. 

ถ. บรรดาอธิกรณ์ ๔ เป็นอธิกรณ์อะไร? 

ต. เป็นอาปัตตาธิกรฟ้. 

ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. ระงับด้วยสมถะ ๓ อย่าง คือ บางทีระงับด้วยสัมมุขาวินัยกับปฏิญญาตกรณะ 
บางทีระงับด้วยสัมมุขาวินัย บางทีระงับด้วยติณวัตถารกะ. 

อนิยต ๒ สิกขาบท จบ. 

หัวข้อประจำกัณฑ์ 

[๒๖] อนิยต ๒ สิกขาบท คือ สิกขาบทว่าด้วยอาสนะกำบังพอจะทำการได้ ๑ 
อาสนะกำบังไม , ถึงขนาดนั้น ๑ อันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้คงที่ ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแล. 

นิสสัคคิยกัณฑ์ 

คำถามและคำตอบในกฐินวรรคที่ ๑ 

[๒๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้เก็บอติเรกจีวรล่วง ๑๐ วัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เก็บอติเรกจีวร. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน 
๒ คือ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่กายวาจา กับจิต -.. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 21 

[๒๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้อยู่ปราศจากไตรจีวรสิ้นราตรีหนึ่ง ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปฝากจีวรไว้ในมือของภิกษุทั้งหลายแล้ว มีแต่ผ้าอุตรา 
สงค์กับผ้าอันตรวาสก หลีกไปสู่จาริกในชนบท. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
คือ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่กายวาจากับจิต -.. 

[๒๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้รับอกาลจีวรแล้วเก็บไว้เกินเดือนหนึ่ง ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับอกาลจีวร แล้วเก็บไว้เกินเดือนหนึ่ง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
คือ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่กาย วาจากับจิต -.. 

[๓๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ใช้ภิกษุณีมิใช่ญาติให้ซักจีวรเก่า ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทาขี ใช้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติให้ซักจีวรเก่า. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 22 

[๓๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก , ภิกษุผู้รับจีวรจากมือภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทาขี รับจีวรจากมือภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏ 
ฐาน ๖ ... 

[๓๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก'ภิกษุผู้ขอจีวรกะพ่อเจ้าเรือนก็ดี กะแม่เจ้าเรือนก็ดี ผู้มิ'ใช่ 
ญาติ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนันทศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทศากยบุตร ขอจีวรกะเศรษฐีบุตรผู้มิใช่ญาติ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๖ -.. 

[๓๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก , ภิกษุผู้ขอจีวรยิ่งกว่านั้น กะพ่อเจ้าเรือนก็ดี กะแม่เจ้า 
เรือนก็ดี ผู้มิ'ใช่ญาติ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ไม , รู้ประมาณแล้วขอจีวรเป็นอันมาก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 23 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ ... 

[๓๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้อันเขาไม , ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาพ่อเจ้าเรือน 
ผู้มิใช่ญาติแล้วถึงการกำหนดในจีวร ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนันทศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องท่านพระอุปนันทศากยบุตร เขาไม , ได้ปวารณาไว้ก่อนเข้าไปหาพ่อเจ้า 
เรือนผู้มิใช่ญาติ แล้วถึงการกำหนดในจีวร. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๓๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้อันเขาไม , ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาพ่อเจ้าเรือน 
ทั้งหลายผู้มิใช่ญาติแล้วถึงการกำหนดในจีวร ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนันทศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทศากยบุตร อันเขาไม , ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาพ่อ 
เจ้าเรือนทั้งหลายผู้มิใช่ญาติ แล้วถึงการกำหนดในจีวร. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๓๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ยังจีวรให้สำเร็จด้วยการทวงเกิน ๓ ครั้ง ยืนเกิน ๖ 
ครั้ง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนันทศากยบุตร. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 24 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทศากยบุตร อันอุบาสกกราบเรียนว่า ขอพระคุณเจ้า 
จงรอสักวันหนึ่ง ก็มิ'ได้รอ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

กฐินวรรค ที่ ๑ จบ 
หัวข้อประจำวรรค 

[๓๗] อติเรกจีวร ๑ ราตรีเดียว ๑ อกาลจีวร ๑ ซักจีวรเก่า ๑ รับจีวรเป็นข้อที่ ๕ ขอ 
จีวร ๑ ขอเกินกำหนด ๑ เขามิได้ปวารณา ๒ สิกขาบทกับทวง ๓ ครั้ง. 

คำถามและคำตอบในโกสิยวรรคที่ ๒ 

[๓๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ให้ท่าสันถัตเจือด้วยไหม ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เข้าไปหาพวกช่างไหม แล้วพูดอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย 

ขอจงต้มตัวไหมให้มาก จงให้แก , พวกฉันบ้าง แบ้พวกฉันก็ปรารถนาจะให้ท่าสันถัตเจือด้วยไหม. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๓๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก , ภิกษุผู้ให้ท่าสันถัตแห่งขนเจียมดำล้วน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ให้ท่าสันถัตแห่งขนเจียมดำล้วน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 25 

[๔๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ไม , ถือเอาขนเจียมขาว ๑ ส่วน ขนเจียมแดง ๑ ส่วน 
แล้วให้ทำสันสัตใหม่ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ถือเอาชายขนเจียมขาวนิดหน่อยเท่านั้น แล้วให้ทำ 
สันสัตขนเจียมดำล้วนเช่นนั้นแหละ 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๔๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินึสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ให้ทำสันสัตทุกปี ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปให้ทำสันสัตทุกปี. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๖ ... 

[๔๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินึสสัคคิยปาจิตตีย์ แก , ภิกษุผู้ไม , ถือเอาสันสัตเก่า โดยรอบหนึ่งคืบพระสุคต 
แล้วให้ทำสันสัตสำหรับนึ่งใหม่ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 26 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปทิ้งสันถัต แล้วสมาทานอาร้ญญิกธุดงค์ บิณฑปาติธุกดงค์ 
ปังสุกูลิกธุดงค์. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๔๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้รับขนเจียมแล้วเดินทางไปเกิน ๓ โยชน์ ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง รับขนเจียมแล้วเดินทางไปเกิน ๓ โยชน์. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ 
บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

[๔๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก , ภิกษุใช้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติให้ซักขนเจียม ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ใช้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติให้ซักขนเจียม. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๔๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้รับรูปิยะ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนันทศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทศากยบุตร รับรูปิยะ. มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐาน 
แห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 27 

[๔๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ถึงความแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะมีประการต่างๆ ณ 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ถึงความแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะมีประการต่างๆ 
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๔๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ถึงการซื้อและขายมีประการต่างๆ ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนันทศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทศากยบุตร ถึงการซื้อและขายกับปริพาชก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

โกสิยวรรค ที่ ๒ จบ 
หัวข้อประจำวรรค 

[๔๘] สันถัตเจือไหม ๑ ดำล้วน ๑ ไม , ได้ส่วน ๑ ทำทุกปี ๑ สันถัตเก่า ๑ กับ 
การนำขนเจียมไป ๑ ซักขนเจียม ๑ รับรูปิยะ ๑ แลกเปลี่ยนและซื้อขายมีประการต่างๆ ๒ 
สิกขาบท. 


คำถามและคำตอบในปัตตวรรคที่ ๓ 

[๔๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัฌฌัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก'ภิกษผ้เก็บอติเรกบาตรไว้เกิน ๑๐ วัน ณ ที่ไหน? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 28 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เก็บอติเรกบาตร. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กายวาจากับจิต -.. 

[๕๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก , ภิกษุผู้มีบาตร มีรอยร้าวหย่อน ๕ แห่ง ให้จ่ายบาตรใหม่ 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ผู้มีบาตรทะลุเพียงเล็กน้อยบ้าง ร้าวเพียงเล็กน้อยบ้าง 
เพียงเป็นรอยขีดบ้าง ก็ขอบาตรเป็นอันมาก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๕๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้รับประเคนเภสัชแล้วเก็บไว้เกิน ๗ วัน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับประเคนเภสัชแล้วเก็บไว้เกิน ๗ วัน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนในกฐินสิกขาบท).-. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 29 

[๕๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก , ภิกษุผู้แสวงหาผ้าอาบนั้าฝน เมื่อฤดูร้อนเหลือเกินกว่า ๑ 
เดือน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แสวงหาผ้าอาบนั้าฝน เมื่อฤดูร้อนเหลือเกินกว่า ๑ เดือน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๕๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก , ภิกษุผู้ให้จีวรแก่ภิกษุเอง แล้วโกรธ ห้อยใจ ชิงเอาคืนมา 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนันทศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทศากยบุตร ให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้วโกรธ ห้อยใจ 
ชิงเอาคืนมา. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

[๕๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก , ภิกษุผู้ขอด้ายมาเอง ให้ช่างหูกทอจีวร ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ขอด้ายมาเองแล้ว ใช้ช่างหูกทอจีวร. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 30 

[๕๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้อันเขาไม , ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาช่างหูก 
ของพ่อเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ แล้วถึงความกำหนดในจีวร ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนันทศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทศากยบุตร เขาไม , ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาช่างหูก 
ของพ่อเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ แล้วถึงความกำหนดในจีวร. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ ... 

[๕๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก'ภิกษุผู้รับอัจเจกจีวรแล้วเก็บไร้เลยสมัยจีวรกาล ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับอัจเจกจีวร แล้วเก็บไว้เลยสมัยจีวรกาล. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนในกฐินสิกขาบท) -.. 

[๕๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก , ภิกษุผู้เก็บจีวร ๓ ผืน ผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวกบ้าน แล้ว 
อยู่ปราศเกิน ๖ ราตรี ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 31 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปเก็บจีวร ๓ ผืน ผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวกบ้าน แล้ว 
อยู่ปราศเกิน ๖ ราตรี. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน 
ในกฐินสิกขาบท) -.. 

[๕๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก'ภิกษุผู้รู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมมาจะถวายสงฆ์ มาเพื่อตน 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์รู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมมาจะถวายสงฆ์ มาเพื่อตน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

ปัตตวรรค ที่ ๓ จบ 
หัวข้อประจำวรรค 

[๕๙] อติเรกบาตร ๑ กับบาตรมีรอยร้าวหย่อน ๑ เภสัช ๑ ผ้าอาบนี้าฝน ๑ โกรธ 
ชิงจีวร ๑ ช่างหูก ๒ สิกขาบท กับอัจเจก'จีวร ๑ อยู่ปราศ ๖ ราตรี ๑ น้อมลาภมาเพื่อตน ๑ 
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ สิกขาบท จบ 


ปาจิตติยกัณฑ์ 

คำถามและคำตอบในมุสาวาทวรรคที่ ๑ 

[๖๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ในเพราะสัมปชานมุสาวาท ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 32 

ต. ทรงปรารภพระหัตถกศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระหัตถกศากยบุตร เจรจากับพวกเดียรถีย์กล่าวปฏิเสธแล้วรับ 
กล่าวรับแล้วปฏิเสธ. 

มีบัญญัติ ๑. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ 

บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย บางทีเกิดแต่กาย วาจา 

และชิต ... 

[๖๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ในเพราะโอมสวาท ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ทะเลาะกับพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ด่าภิกษุผู้มีศีลเป็น 
ที่รัก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

[๖๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ในเพราะส่อเสียดภิกษุ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เก็บเอาคำส่อเสียด ไปบอกแก่ภิกษุผู้หมางกัน เกิด 
ทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

[๖๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้สอนธรรมแก่อนุปสัมบันว่าพร้อมกัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 33 


ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์สอนธรรมแก , อุบาสกอุบาสิกาว่าพร้อมกัน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ บางที 
เกิดแต่วาจา มิใช่กาย มิใช่จิต บางทีเกิดแต่วาจากับชิต มิใช่กาย -.. 

[๖๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้สำเร็จการนอนร่วมกับอนุปสัมบันยิ่งกว่า ๒-๓ คืน ณ ที่ไหน 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป สำเร็จการนอนร่วมกับอนุปสัมบัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏ 
ฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่กายกับชิต มิใช่วาจา ... 

[๖๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุ ผู้สำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคาม ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภ? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอนุรุทธะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอนุรุทธะนอนร่วมกับมาตุคาม. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน 
เอฬกโลมสิกขาบท) -.. 

[๖๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัฌฌัติปาจิตตีย์แก่ภิกษผ้แสดงธรรมแก่มาตคามยิ่งกว่า ๕-๖ คำ ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 34 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านอุทาขีแสดงธรรมแก่มาตุคาม. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏ 
ฐาน ๒ (เหมือนปทโสธมมสิกขาบท) -.. 

[๖๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้บอกอุตตริมนุสสธรรมอันมีจริงแก่อนุปสัมบัน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุพวกส่งแม่นี้าวัคคุมุทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกส่งแม่นี้าวัคคุมุทา พรรณนาคุณแห่งอุตตริมนุสสธรรมของ 
กันและกัน แก่พวกคฤหัสถ์. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ 

บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่จิต บางทีเกิดแต่วาจา มิใช่กาย มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กายกับ 

วาจา มิใช่จิต -.. 

[๖๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้บอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก , อนุปสัมบัน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์บอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบัน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ 
(เหมือนอทินนาทานสิกขาบท) -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 35 

[๖๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ขุดดิน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุพวกเมืองอาฬวี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกเมืองอาฬวีขุดดิน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

มุสาวาทวรรค ที่ ๑ จบ. 

หัวข้อประจำวรรค 

[๗๐] พูจเท็จ ๑ ด่า ๑ ส่อเสียด ๑ สอนว่าพร้อมกัน ๑ นอน ๒ แสดงธรรม ๑ 
บอกอุตตริมนุสสธรรม ๑ อาบัติชั่วหยาบ ๑ ขุดสิน ๑ 
คำถามและคำตอบในภูตคามวรรคที่ ๒ 

[๗๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ในเพราะพรากภูตคาม ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุพวกเมืองอาฬวี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกเมืองอาฬวีตัดต้นไม้. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

[๗๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ในเพราะแกล้งกล่าวคำอื่น ในเพราะทำให้ลำบาก ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 36 


ต. ทรงปรารภท่านพระฉันนะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉันนะ ถูกสงฆ์ซักถามอยู่ด้วยอาบัติในท่ามกลางสงฆ์กลับเอาเรื่อง 
อื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสีย. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๓ -.. 

[๗๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ ในเพราะความเป็นผู้โพนทะนา ในเพราะความเป็นผู้บ่นว่า ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระเมตติยะและพระภุมมชกะยังภิกษุทั้งหลายให้ยกโทษท่านพระ 
ทัพพมัลลบุตร. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๓ -.. 

[๗๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้วางเตียงก็ดี ตั่งก็ดี ฟูกก็ตี เก้าอี้ก็ดี อันเป็นของสงฆ์ในที่ 
แจ้งแล้วไม่เก็บ ไม่บอกสั่ง หลีกไปเสีย ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป วางเสนาสนะอันเป็นของสงฆ์ ในที่แจ้งแล้วไม่เก็บ 
ไม่บอกสั่ง หลีกไปเสีย. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 37 

[๗๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ปูที่นอนในวิหารเป็นของสงฆ์แล้วไม่เก็บ ไม่บอกสั่ง หลีก 
ไปเสีย ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระสัตตรสวัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระสัตตรสวัคคีย์ปูที่นอนในวิหารเป็นของสงฆ์ แล้วไม่เก็บ ไม่บอก 
สั่ง หลีกไปเสีย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนั้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน 
กฐินสิกขาบท) -.. 

[๗๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้รู้อยู่ สำเร็จการนอนแซกแซงภิกษุผู้เข้าไปก่อนในวิหารของ 
สงฆ์ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์สำเร็จการนอนแซกแซงภิกษุผู้เถระ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน อันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

[๗๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าภิกษุจากวิหารของสงฆ์ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 38 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าภิกษุทั้งหลายจากวิหารของสงฆ์. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

[๗๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้นั่งทับเตียงก็ดี ตั่งก็ดี อันมีเท้าเสียบบนร้านในวิหารเป็นของ 
สงฆ์ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง นั่งทับเตียงอันมีเท้าเสียบบนร้านในวิหารเป็นของสงฆ์ 
โดยแรง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ 
บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา -.. 

[๗๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้อำนวยให้พอก ๒-๓ ชั้น แล้วอำนวยยิ่งกว่านั้น ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระฉันนะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระฉันนะให้มุงวิหารที่สร้างสำเร็จแล้วบ่อยๆ ให้โบกฉาบบ่อยๆ 
วิหารหนักเกินไปก็ทลายลง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ ... 

[๘๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้รู้อยู่ว่า นั้ามีตัวสัตว์เอารดหญ้าก็ดี ดินก็ดี ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุพวกเมืองอาฬวี. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 39 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกเมืองอาฬวี รู้อยู่ว่านั้ามีตัวสัตว์ เอารดหญ้าบ้าง รดดินบ้าง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

ภูตคามวรรค ที่ ๒ จบ. 

หัวข้อประจำวรรค 

[๘๑] ตัดต้นไม้ ๑ กล่าวส่อเสียด ๑ โพนทะนา ๑ ที่แจ้ง ๑ วิหาร ๑ นอนเบียด ๑ 
ฉุดคร่า ๑ บนร้าน ๑ โบกฉาบ ๑ เอานี้ามีตัวสัตว์รดทิ้งเสีย ๑ 

คำถามและคำตอบในโอวาทวรรคที่ ๓ 

[๘๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ไม , ได้รับสมมติ สั่งสอนภิกษุณี ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ไม , ได้รับสมมติ สั่งสอนภิกษุณี. 

ถ. ในสิกขาบทนั้นมีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุป้นนบัญญัติ หรือ? 

ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปันนบัญญัติไม่มีในสิกขาบทนั้น. 

บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแต่ 
วาจา มิใช่กาย มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย -.. 

[๘๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณี เมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้ว ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระจูฬปันถก. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 40 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระจูฬปันถก สั่งสอนภิกษุณี เมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้ว. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน 
ปทโสธมมสิกขาบท) -.. 

[๘๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้เข้าไปสู่ที่อาศัยแห่งภิกษุณีแล้ว สั่งสอนพวกภิกษุณี ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เข้าไปสู่ที่อาศัยแห่งภิกษุณีแล้วสั่งสอนพวกภิกษุณี. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนในกฐินสิกขาบท) -.. 

[๘๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้กล่าวว่า พวกภิกษุกล่าวสอนพวกภิกษุณีเพราะเหตุอามิส ณ 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์กล่าวว่า พวกภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณีเพราะเหตุอามิส. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

[๘๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ให้จีวรแก , ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 41 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งได้ให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๖ -.. 

[๘๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้เย็บจีวรเพื่อภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทาขีเย็บจีวร เพื่อภิกษุณีผู้มใช่ญาติ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๘๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ชักชวนภิกษุณี แล้วเดินทางไกลร่วมกัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ชักชวนพวกภิกษุณีเดินทางไกลร่วมกัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน 
๔ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่กาย กับวาจา มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่ 
กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่กาย วาจาและชิต -.. 

[๘๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ชักชวนภิกษุณีแล้ว โดยสารเรือลำเดียวกัน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 42 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ชักชวนพวกภิกษุณีแล้วโดยสารเรือลำเดียวกัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๔ ... 

[๙๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้รู้อยู่ ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนำให้ถวาย ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระเทวทัต. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระเทวทัตรู้อยู่ ฉันบินฑบาตอันภิกษุณีแนะนำให้ถวาย. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏ 
ฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับชิต มิใช่วาจา ... 

[๙๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้เดียวสำเร็จการนึ่งในที่ลับกับภิกษุณีผู้เดียว ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทาขีผู้เดียวสำเร็จการนึ่งในที่ลับกับภิกษุณีผู้เดียว. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... ฯ 
โอวาทวรรค ที่ ๓ จบ. 

หัวข้อประจำวรรค 

[๙๒] ไม , ได้รับสมมติสั่งสอน ๑ พระอาทิตย์อัสดง ๑ ที่อาศัย ๑ เหตุอามิส ๑ ให้ 
จีวร ๑ เย็บจีวร ๑ ชักชวนกันแล้วเดินทาง ๑ ชักชวนกันแล้วโดยสารเรือ ๑ ภัตที่ภิกษุณี 
แนะ นำให้ถาย ๑ นึ่งในที่ลับ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 43 

คำถามและคำตอบในโภชนวรรคที่ ๔ 

[๙๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ฉันอาหารในโรงทานยิ่งกว่าครั้งหนึ่งนั้น ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์อยู่ฉันอาหารในโรงทานเป็นประจำ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท)... 

[๙๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ ในเพราะฉันเป็นหมู่ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระเทวทัต. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระเทวทัตพร้อมด้วยบริษัท เที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๗ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏ 
ฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) -.. 

[๙๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ในเพราะโภชนะทีหลัง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป รับนิมนต์ไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้ว ฉันในที่อื่น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 44 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๓ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน 
๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท).-. 

[๙๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้รับขนมเต็ม ๒-๓ บาตร แล้วรับยิ่งกว่านั้น ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไม , รู้จักประมาณรับ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๙๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ฉันเสร็จ ห้ามภัตแล้วฉันของขบเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ที่ไม่ 
เป็นเดน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปฉันเสร็จ ห้ามภัตแล้ว ฉันในที่แห่งอื่น. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนั้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) -.. 

[๙๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้นำของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันไม่เป็นเดน ไปล่อภิกษุ 
ผู้ฉันเสร็จ ห้ามภัตแล้ว ให้ฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 45 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง นำของฉันอันไม่เป็นเดนไปล่อภิกษุผู้ฉันเสร็จ ห้าม 
ภัตแล้ว ให้ฉัน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

[๙๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ฉันของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ในเวลาวิกาล ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระสัตตรสวัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระสัตตรสวัคคีย์ฉันโภชนะในเวลาริกาล. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) -.. 

[๑๐๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ฉันของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ซึ่งรับประเคนไว้ค้างคืน ณ ที่ 
ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระเวลัฏฐสีสะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระเวลัฏฐสีสะ ฉันโภชนะที่รับประเคนไว้ล้างคืน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) -.. 

[๑๐๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชน์แก , ตนมาฉัน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 46 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ขอโภชนะอันประณีต เพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๔ ... 

[๑๐๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้กลืนอาหารที่เขาไม , ได้ให้ล่วงช่องปาก ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง กลืนอาหารที่เขายังไม , ได้ให้ ล่วงช่องปาก. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท)... 

โภชนวรรค ที่ ๔ จบ 
หัวข้อประจำวรรค 

[๑๐๓] อาหารในโรงทาน ๑ ฉันเป็นหมู , ๑ โภชนะทีหลัง ๑ เต็ม ๒ บาตร ๑ 
ห้ามภัตร ๑ เวลาวิกาล ๑ ของเคี้ยว ๑ รับประเคนไว้ค้างคืน ๑ โภชนะประณีต ๑ อาหารที่เขา 
ไม , ได้ให้ล่วงช่องปาก ๑ 


คำถามและคำตอบในอเจลกวรรคที่ ๕ 

[๑๐๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ให้ของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี แก่อเจลกก็ดี แก , 
ปริพาชกก็ดี แก่ปริพาชิกาก็ดี ด้วยมือของตน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอานนท์. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 47 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอานนท์เข้าใจว่า ขนมชิ้นหนึ่ง ได้ให้ขนม ๒ ชิ้น แก , 

ปริพาชิกานางหนึ่ง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) -.. 

[๑๐๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ชวนภิกษุว่า มาเถิด คุณ เรา จักเข้าไปสู่บ้านหรือสู่ 
นิคม เพื่อบิณฑบาตด้วยกัน แล้ว , ให้เขาถวายก็ดี ไม่ให้ถวายก็ดี แก่เธอ แล้วส่งกลับไปเสีย 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนนท ศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนนท ศากยบุตร ชวนภิกษุว่า มาเถิด คุณ เราชักเข้าไป 
สู่บ้านเพื่อบิณฑบาตด้วยกัน ไม , ให้เขาถวายแก , เธอ แล้วส่งกลับไป. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

[๑๐๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้สำเร็จการนึ่งแทรกแซงในสโภชนสกุล ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนนท ศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนนท ศากยบุตร สำเร็จการนึ่งแทรกแซงในสโภชนสกุล. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

[๑๐๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้สำเร็จการนึ่งในที่ลับ คือ ในอาสน ะกำบัง กับมาตุคาม ณ 
ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 48 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนนท ศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนนท ศากยบุตร สำเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะ 
กำบัง กับมาตุคาม. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

[๑๐๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้เดียว สำเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามผู้เดียว ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนนท ศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนนท ศากยบุตร ผู้เดียวสำเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคาม 
ผู้เดียว. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

[๑๐๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้รับนิมนต์แล้ว มีภัตอยู่ ไม่บอกลาภิกษุซึ่งมีอยู่ ถึงความ 
เป็นผู้เที่ยวไปในสกุลทั้งหลาย ก่อนเวลาฉันก็ดี หลังเวลาฉันก็ดี ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนนท ศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนนท ศากยบุตร รับนิมนต์แล้ว มีภัตอยู่ ถึงความ 
เป็นผู้เที่ยวไปในสกุลทั้งหลาย ก่อนเวลาฉัน หลังเวลาฉัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 49 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๔ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) -.. 

[๑๑๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ขอเภสัชยิ่งกว่ากำหนดนั้น ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ อันมหานามศากยะกล่าวว่า วันนี้ขอท่านจงรอ ก็มิ 
ได้รอ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สักขาบทนั้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๖ -.. 

[๑๑๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ไปเพื่อดูกองทัพซึ่งยกออกไป ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ได้ไปเพื่อจะลูกองทัพซึ่งยกออกไป. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนั้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) -.. 

[๑๑๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้อยู่ในกองทัพเกินกว่า ๓ คืน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 50 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์อยู่ในกองทัพเกินกว่า ๓ คืน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) -.. 

[๑๑๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ไปสู่สนามรบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ได้ไปสู่สนามรบ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) -.. 

อเจลกวรรค ที่ ๕ จบ. 

หัวข้อประจำวรรค 

[๑๑๔] ให้แก , อเจลก ๑ ส่งภิกษุกลับไป ๑ สโภชนสกุล ๑ นั่งในที่ลับ ๒ สิกขาบท 
ภิกษุมีอยู่ ๑ เภสัช ๑ ลูกองทัพที่ยกออกไป ๑ อยู่เกิน ๓ ราตรี ๑ ไปสู่สนามรบ ๑ 


คำถามและคำตอบในสุราเมรยวรรคที่ ๖ 

[๑๑๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ในเพราะดื่มสุราและเมรัย ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระสาคตะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระสาคตะดื่มนั้นมา. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 51 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ 
บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

[๑๑๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ในเพราะนี้ด้วยนิ้วมือ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ใช้นิ้วมือนี้ภิกษุให้หัวเราะ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

[๑๑๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ในเพราะเล่นนิ้า ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระสัตตรสวัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระสัตตรสวัคคีย์เล่นนิ้าในแม่นิ้าอจิรวดี. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

[๑๑๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ในเพราะความไม่เอื้อเฟือ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระฉันนะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระฉันนะได้ทำความไม่เอื้อเฟือ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 52 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

[๑๑๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้หลอนภิกษุ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์หลอนภิกษุ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

[๑๒๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ติดไฟผิง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ ภัคคชนบท. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปก่อไฟผิง. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๖ -.. 

[๑๒๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้อาบนี้าหย่อนกึ่งเดือน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปเห็นพระราชาแล้ว ก็ยังไม , รู้จักประมาณอาบนี้า. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๖ 

ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่ปเทสบัญญัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 53 

บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลม 
สิกขาบท) -.. 

[๑๒๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษุผู้ไม , ถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสี ๓ อย่าง อย่างใด 
อย่างหนึ่ง แล้วใช้จีวรใหม่ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปจำจีวรของตนไม , ได้. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) -.. 

[๑๒๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้วิกัปจีวรเอง แก , ภิกษุก็ดี แก่ภิกษุณีก็ดี แก , 
สิกขมานาก็ดี แก , สามเณรก็ดี แก่สามเณรีก็ดี แล้วใช้สอยจีวรนั้น ซึ่งไม , ให้เขาถอนก่อน ณ 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปนนท ศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนนท ศากยบุตร วิกัปจีวรเองแก่ภิกษุแล้วใช้สอยจีวรนั้น 
ซึ่งไม , ให้เขาถอนก่อน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนกฐินสิกขาบท) -.. 

[๑๒๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้นทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ซ่อนบาตรก็ดีจีวรก็ดี ผ้าปูนึ่งก็ดี กล่องเข็มก็ดี 
ประคตเอวก็ดี ของภิกษุ ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 54 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ 1 ช่อนบาตรบ้าง จีวรบ้าง ผ้าปูนั่งบ้าง กล่องเข็มบ้าง 
ประคตเอวบ้าง ของภิกษุทั้งหลาย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

สุราเมรยวรรค ที่ ๖ จบ. 

หัวข้อประจำวรรค 

[๑๒๕] สุรา ๑ นี้ด้วยนิ้วมือ ๑ เล่นนี้ไ ๑ ไม่เอื้อเฟิอ ๑ หลอนภิกษุ ๑ ติดไฟผิง ๑ 
อาบนี้า ๑ วัตถุทำให้เสียสี ๑ วิกัป ๑ ซ่อนจีวร ๑ 

คำถามและคำตอบในสัปปาณกวรรคที่ ๗ 
[๑๒๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้แกล้งฆ่าสัตว์ให้ตาย ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทาขีแกล้งฆ่าสัตว์ 1 ให้ตาย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

[๑๒๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษุผู้รู้อยู่บริโภคนี้ามีตัวสัตว์ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 55 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์'รู้อยู่ บริโภคนามีตัวสัตว์. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

[๑๒๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษุผู้รู้อยู่ฟืนอธิกรณ์ที่ทำเสร็จแล้วตามธรรม เพื่อทำอีก 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์รู้อยู่ ฟืนอธิกรณ์ที่ทำเสร็จแล้วตามธรรมเพื่อทำอีก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

[๑๒๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษุผู้รู้อยู่ ปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง. 

ต. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งรู้อยู่ ปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กาย วาจา และชิต -.. 

[๑๓๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้นทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้รู้อยู่ยังบุคคลผู้มีอายุหย่อน๒๐ปีให้อุปสมบทณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 56 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต.เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรู้อยู่ยังบุคคลมีอายุหย่อน ๒๐ ปี ให้อุปสมบท. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

[๑๓๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้รู้อยู่ชักชวนแล้วเดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกพ่อค้าผู้เป็น 
โจร ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งรู้อยู่ ชักชวนเดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกพ่อล้าผู้ 
เป็นโจร. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ 
บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่กาย วาจา และชิต -.. 

[๑๓๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ชักชวนเดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งชักชวน เดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๔ ... 

[๑๓๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ไม่สละทิฏฐิอันชั่วช้า เมื่อสวดสมนุภาสจบหนที่ ๓ ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระอริฏฐะ ผู้เคยเป็นคนฆ่าแร้ง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 57 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระอริฏฐะ ผู้เคยเป็นคนฆ่าแร้ง ไม่สละทิฏฐิอันชั่วช้าเมื่อสวด 
สมนุภาสจบหนที่ ๓. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กาย วาจา และจิต ... 

[๑๓๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้รู้อยู่ กินร่วมกับพระอริฏฐะผู้กล่าวอย่างนั้น มีธรรมอันสมควร 
ยังไม , ได้ทำ ยังไม , ได้สละทิฏฐินั้น ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์รู้อยู่ กินร่วมกับพระอริฏฐะ ผู้กล่าวอย่างนั้น มีธรรม 
อันสมควรยังไม , ได้ทำ ยังไม , ได้สละทิฏฐินั้น. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนั้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

[๑๓๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้รู้อยู่ เกลี้ยกล่อมสมณุทเทส ผู้ถูกสงฆ์นาสนะอย่างนั้นแล้ว 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ รู้อยู่ เกลี้ยกล่อมกัณฑกะสมณุทเทสผู้ถูกสงฆ์ 
นาสนะอย่างนั้นแล้ว. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

สัปปาณกวรรคที่ ๗ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 58 


หัวข้อประจำวรรค 

[๑๓๖] แกล้งฆ่าสัตว์ให้ตาย ๑ บริโภคนาที่มีตัวสัตว์ ๑ ฟืนอธิกรณ์ที่ทำเสร็จแล้ว 
ตามธรรม ๑ รู้อยู่ปิดอาบัติชั่วหยาบ ๑ อายุหย่อน ๒๐ ปี ๑ ชักชวนเดินทางกลับพ่อค้าผู้เป็นโจร ๑ 
ชักชวนเดินทางกับมาตุคาม ๑ กินร่วม ๑ เกลี้ยกล่อมสมณุทเทสผู้ถูกสงฆ์นาสนะแล้ว ๑. 


คำถามและคำตอบในสหธรรมมิกวรรคที่ ๘ 
[๑๓๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรม กล่าวว่า แนะเธอ 
ฉันจักยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ตลอดเวลาที่ยังไม , ได้สอบถามภิกษุอื่นผู้ฉลาด ผู้ทรงวินัย ณ 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระฉันนะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระฉันนะ อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรม กล่าวว่า 

แนะเธอ ฉันชักยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ตลอดเวลาที่ยังไม , ได้สอบถามภิกษุอื่นผู้ฉลาด ผู้ทรง 

วินัย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

[๑๓๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ก่นพระวินัย ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ก่นพระวินัย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 59 

[๑๓๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุ ในเพราะความเป็นผู้แสร้งทำหลง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แสร้งทำหลง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

[๑๔๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้โกรธ ขัดใจ ให้ประหารภิกษุ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์โกรธ ขัดใจ ให้ประหารแก่ภิกษุทั้งหลาย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

[๑๔๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้โกรธ ขัดใจ เงื๋อหอกคือฝ่ามือ แก , ภิกษุ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์โกรธ ขัดใจ เงื้อหอกคือฝ่ามือ แก่ภิกษุทั้งหลาย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 60 

[๑๔๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้กำจัดภิกษุด้วยอาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได้ ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์กำจัดภิกษุด้วยอาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได้. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

[๑๔๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้แกล้งก่อความรำคาญแก่ภิกษุ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แกล้งก่อความรำคาญแก่ภิกษุทั้งหลาย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

[๑๔๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ยืนแอบฟ้งความ เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดบาดหมางกัน เกิด 
ทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ยืนแอบฟ้งความ เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดบาดหมางกัน 
เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ 
บางทีเกิดแต่กายกับชิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 61 

[๑๔๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ให้ฉันทะ เพื่อกรรมอันเป็นธรรมแล้ว ถึงธรรมคือความ 
บ่นว่าในภายหลัง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ให้ฉันทะ เพื่อกรรมอันเป็นธรรมแล้ว ถึงธรรมคือความ 
บ่นว่าในภายหลัง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ ... 

[๑๔๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้เมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเป็นไปอยู่ในสงฆ์ไม , ให้ฉันทะ 
แล้วลุกจากอาสนะกลับไปเสีย ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเป็นไปอยู่ในสงฆ์ ไม , ให้ 
ฉันทะแล้วลุกจากอาสนะกลับไปเสีย. 

มีบัญญัติ ๑. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือเกิดแต่กาย วาจา และชิต -.. 

[๑๔๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้พร้อมกับสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้จีวร แล้วถึงธรรมคือความ 
บ่นว่าในภายหลัง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 62 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ผู้พร้อมกับสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้จวรแก , ภิกษุ แล้ว 
ถึงธรรมคือความบ่นว่าในภายหลัง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

[๑๔๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้รู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมไปจะถวายสงฆ์ มาเพื่อบุคคล ณ 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ผู้รู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมไปจะถวายสงฆ์มาเพื่อบุคคล. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ -.. 

สหธรรมมิกวรรคที่ ๘ จบ. 

หัวข้อประจำวรรค 

[๑๔๙] ภิกษุกล่าวโดยชอบธรรม ๑ ก่นวินัย ๑ แสร้งทำหลง ๑ ให้ประหาร ๑ 
เงื่อหอกคือฝ่ามือ ๑ อาบัติสังฆาทิเสสไม่มีมูล ๑ ก่อความรำคาญ ๑ ยืนแอบฟ้งความ ๑ กรรม 
อันเป็นธรรม ๑ วินิจฉัย ๑ สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้ ๑ น้อมลาภมาเพื่อบุคคล ๑ 

คำถามและคำตอบในราชวรรคที่ ๙ 

[๑๕๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ไม , ได้รับบอกก่อน เข้าไปสู่ภายในพระตำหนักหลวง ณ ที่ไหน 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอานนท์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 63 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอานนท์ยังไม , ได้รับบอกก่อน เข้าไปสู่ภายในพระตำหนัก 
หลวง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนกฐินสิกขาบท) -.. 

[๑๕๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้เก็บรัตนะ ณที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งเก็บรัตนะ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๖ -.. 

[๑๕๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่เข้าไปสู่บ้านในเวลาวิกาล ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่ แล้วเข้าไปสู่บ้านในเวลาริกาล. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๓ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) -.. 

[๑๕๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ให้ทำกล่องเข็มแล้วด้วยกระดูกก็ดี แล้วด้วยงาก็ดี แล้วด้วย 
เขาก็ดี ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 64 


ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไม , รู้จักประมาณ ขอกล่องเข็มเป็นจำนวนมาก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๑๕๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ให้ทำเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เกินประมาณ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุปหันทะศากยบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทะศากยบุตร ให้ท่าเตียงสูง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๑๕๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ให้ท่าเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เป็นของหุ้มนุ่น ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ให้'ท่าเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เป็นของหุ้มนุ่น. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๑๕๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ให้ท่าผ้าปูนั่งเกินประมาณ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 65 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ให้ทำผ้าปูนั่งไม่มีประมาณ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๖ -.. 

[๑๕๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ให้ทำผ้าปิด้ฝเกินประมาณ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ใช้ผ้าปิด!)ไม่มีประมาณ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๑๕๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ให้ทำผ้าอาบนี้าฝนเกินประมาณ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ใช้ผ้าอาบนี้าฝน ไม่มีประมาณ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

[๑๕๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ให้ทำจีวรมีประมาณเท่าจีวรพระสุคต ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอานนท์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 66 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอานนท์ ใช้จีวรมีประมาณเท่าจีวรพระสุคต. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ -.. 

ราชวรรคที่ ๙ จบ. 

หัวข้อประจำวรรค 

[๑๖๐] ภายในพระตำหนักหลวง ๑ เก็บ ๑ ไม , อำลาแล้วเข้าบ้าน ๑ กล่องเข็ม ๑ เตียง ๑ 
เตียงหุ้มนุ่น ๑ ผ้าปูนั่ง ๑ ผ้าปิดฑ์ ๑ ผ้าอาบนี้าฝน ๑ ใช้จีวรเท่าสุคตจีวร ๑ 
ปาจิตตีย์ ๙๒ สิกขาบท จบ. 

หัวข้อบอกวรรคเหล่านั้น 

[๑๖๑] วรรคเหล่านั้น คือ มุสาวาทวรรค ๑ ภูตคามวรรค ๑ โอวาทวรรค ๑ 
โภชนวรรค ๑ อเจลกวรรค ๑ สุราเมรยวรรค ๑ สัปปาณกวรรค ๑ สหธรรมิกวรรค ๑ 
รวมเป็น ๙ กับราชวรรค. 


ปาฏิเทสนึยกัณฑ์ 

คำถามและคำตอบในสิกขาบทที่ ๑ 

[๑๖๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนึยะ แก่ภิกษุผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้ว รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี 
ด้วยมือของตนจากมือของภิกษุณีผู้มิใช่ญาติแล้วฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วรับอามิสจากมือของภิกษุณี ผู้ 
มิใช่ญาติ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ 
บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 67 

คำถามและคำตอบในสิกขาบทที่ ๒ 

[๑๖๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนึยะ แก , ภิกษุผู้ไม , ห้ามภิกษุณีผู้สั่งเสียแล้วฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ไม , ห้ามภิกษุณีผู้สั่งเสียอยู่. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ 
บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กายวาจา และชิต -.. 

คำถามและคำตอบในสิกขาบทที่ ๓ 

[๑๖๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนึยะ แก่ภิกษุ ผู้รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ในสกุลที่สงฆ์สมมติว่า 
เป็นเสขะด้วยมือของตนแล้วฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไม , รู้ประมาณแล้วรับ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

คำถามและคำตอบในสิกขาบทที่ ๔ 

[๑๖๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนึยะ แก่ภิกษุผู้รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไม , ได้บอกให้รู้ไว้ก่อน 
ในเสนาสนะป่า ด้วยมือของตนในวัดที่อยู่ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 68 


ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไม่บอกว่าโจรอาศัยอยู่ในอาราม. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กายวาจา และจิต -.. 
ปาฏิเทสนึยะ ๔ สิกขาบท จบ. 

หัวข้อประจำกัณฑ์ 

[๑๖๖] ปาฏิเทสนึยะ ๔ สิกขาบท คือ ภิกษุณีมิใช่ญาติ ๑ ภิกษุณีสั่งเสีย ๑ สกุล 
เสขะ ๑ เสนาสนะป่า ๑ อันพระส้มพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วแล. 


เสขิยกัณฑ์ 

คำถามและคำตอบในปริมัณฑลวรรคที่ ๑ 

[๑๖๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก , ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ นุ่งผ้าเลื้อยหน้าหรือเลื้อยหลัง ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์นุ่งผ้าเลื้อยหน้าบ้างเลื้อยหลังบ้าง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ 
เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

[๑๖๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ห่มผ้าเลื้อยหน้าหรือเลื้อยหลัง ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 69 


ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ห่มผ้าเลื้อยหน้าบ้างเลื้อยหลังบ้าง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

[๑๖๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ เปิดกายเดินไปในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เปิดกายเดินไปในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) -.. 

[๑๗๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือเปิดกายนึ่งในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เปิดกายนึ่งในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) -.. 

[๑๗๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก , ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ คะนองมือหรือเท้า เดินไปในละแวกบ้าน 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 70 


ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เปิดกายนั่งในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) -.. 

[๑๗๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ คะนองมือหรือเท้า นั่งในละแวกบ้าน ณ 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์คะนองมือบ้างเท้าบ้าง นั่งในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) -.. 

[๑๗๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แลดู , ในที่นั้นๆ เดินไปในละแวกบ้าน 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แลดูในที่นั้นๆ เดินไปในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) -.. 

[๑๗๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แลดู , ในที่นั้นๆ นั่งในละแวกบ้าน ณ 
ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 71 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แลดูในที่นั้นๆ นั่งในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) -.. 

[๑๗๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ เดินเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เดินเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) -.. 

[๑๗๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ นั่งเวิกผ้าในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ นั่งเวิกผ้าในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) -.. 

ปริมัฌฑลวรรคที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 72 
คำถามและคำตอบในอุชชัคฆิกวรรคที่ ๒ 

[๑๗๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก , ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ เดินหัวเราะไปในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เดินหัวเราะเสียงดังไปในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ 
เกิดแต่กาย วาจาและจิต 

[๑๗๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ นึ่งหัวเราะในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์นึ่งหัวเราะเสียงดังในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ 
เกิดแต่กาย วาจา และชิต 

[๑๗๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ เดินพูดเสียงดังลั่นในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เดินพูดเสียงดังลั่นในละแวกบ้าน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 73 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนสมนุภาสนสิกขาบท) 

[๑๘๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ นึ่งพูดเสียงดังลั่นในละแวกบ้าน 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์นั่งพูดเสียงดังลั่นในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนสมนุภาสนสิกขาบท) 

[๑๘๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นัน ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอือเฟือ เดินโคลงกายไปในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เดินโคลงกายไปในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๑๘๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ นั่งโคลงกายในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 74 


ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์นั่งโคลงกายในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๑๘๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ เดินไกวแขนไปในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เดินไกวแขนไปในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๑๘๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ นั่งไกวแขนในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์นั่งไกวแขวนในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๑๘๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก , ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ เดินโคลงศีรษะไปในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 75 


ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เดินโคลงศีรษะไปในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๑๘๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ นึ่งโคลงศีรษะในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์นึ่งโคลงศีรษะในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

อุชชัคฆิกวรรคที่ ๒ จบ 

คำถามและคำตอบในขัมภกตวรรคที่ ๓ 

[๑๘๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ เดินคํ้ากายไปในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เดินคํ้ากายไปในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 76 

[๑๘๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฎแก'ภิกษุผู้อาศัยความไม , เอื้อเฟือ นั่งคํ้ากายในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์นั่งคํ้ากายในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๑๘๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ เดินคลุมศีรษะไปในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ เดินคลุมกายตลอดศีรษะไปในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๑๙๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ นั่งคลุมศีรษะในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์นั่งคลุมกายตลอดศีรษะ ในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 77 

[๑๙๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฎแก'ภิกษุผู้อาศัยความไม , เอื้อเฟือ เดินกระโหย่งเท้าไปในละแวกบ้าน ณ 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เดินกระโหย่งเท้าไปในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๑๙๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ นึ่งรัดเข่าในละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์นึ่งรัดเข่าในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๑๙๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ รับบิณฑบาตโดยไม , เคารพ ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์รับบิณฑบาตโดยไม่เคารพ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 78 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๑๙๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แลดู , ในที่นั้นๆ รับบิณฑบาต ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แลดูในที่นั้นๆ รับบิณฑบาต. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๑๙๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ รับแต่แกงมาก ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์รับแต่แกงมาก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๑๙๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ รับบิณฑบาตจนพูนบาตร ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์รับบิณฑบาตจนพูนบาตร. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 79 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

ข้มภกดวรรคที่ ๓ จบ. 

คำถามและคำตอบในปีณฑปาตวรรคที่ ๔ 

[๑๙๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันบิณฑบาตโดยไม่เคารพ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันบิณฑบาตโดยไม่เคารพ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 

[๑๙๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แลดู , ในที่นั้นๆ ฉันบิณฑบาต ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แลดูในที่นั้นๆ ฉันบิณฑบาต. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 

[๑๙๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันบิณฑบาตให้แหว่งในที่นั้นๆ ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 80 


ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันบิณฑบาตให้แหว่งในที่นั้นๆ 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 

(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๐๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันแต่แกงมาก ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ฉันแต่แกงมาก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๐๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันบิณฑบาตขยุ้มแต่ยอดลงไป ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันบิณฑบาตขยุ้มแต่ยอดลงไป. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๐๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ กลบแกงบ้าง กับบ้าง ด้วยข้าวสุก ณ 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 81 


ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์กลบแกงบ้าง กับบ้าง ด้วยข้าวสุก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๐๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้าง เพื่อประโยชน์ 
แก , ตนมาฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้าง เพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน 
๒ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่กายวาจา และจิต. 

[๒๐๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แลดูบาตรของภิกษุรูปอื่น ด้วยหมายจะยก 
โทษ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แลดูบาตรของภิกษุรูปอื่นด้วยหมายจะยกโทษ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 82 

[๒๐๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ทำคำข้าวให้ใหญ่ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ทำคำข้าวให้ใหญ่. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๐๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ทำคำข้าวให้ยาว ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ทำคำข้าวให้ยาว. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

ปิณฑปาตวรรคที่ ๔ จบ. 

คำถามและคำตอบในกพฬวรรคที่ ๕ 

[๒๐๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก , ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ เมื่อคำข้าวยังไม , ถึงปาก อ้าปากไว้ท่า 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 83 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ เมื่อคำข้าวยังไม , ถึงปาก อ้าปากไว้ท่า. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๐๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันสอดมือทั้งหมดเข้าในปาก 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันสอดมือทั้งหมดเข้าในปาก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๐๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ พูดทั้งคำข้าวมีในปาก ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์พูดทั้งคำข้าวมีในปาก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ 
เกิดแต่กายวาจา และจิต. 

[๒๑๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก , ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันเดาะคำข้าว ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 84 


ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันเดาะคำข้าว. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๑๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันกัดคำข้าว ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันกัดคำข้าว. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๑๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุ่ย ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุ่ย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๑๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันสลัดมือ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 85 


ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันสลัดมือ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๑๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก , ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันโปรยเมล็ดข้าว ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันโปรยเมล็ดข้าว. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๑๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันแลบลิ้น ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันแลบลิ้น. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๑๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก , ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันดังจั๊บๆ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 86 


ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันดังจั๊บๆ 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

กพฬวรรคที่ ๕ จบ. 

คำถามและคำตอบในสุรุสุรุวรรคที่ ๖ 

[๒๑๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันดัง 1 ซูดๆ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปดื่มนมสดดังซู้ดๆ 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๑๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันเลียมือ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันเลียมือ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 87 

[๒๑๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม , เอื้อเป้อ ฉันขอดบาตร ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันขอดบาตร. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๒๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเป้อ ฉันเลียริมพีปาก ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ฉันเลียริมพีปาก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) 

[๒๒๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเป้อ รับโอนั้าด้วยมือเป้อนอามิส ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ ภัคคชนบท. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับโอนั้าด้วยมือเป้อนอามิส. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ 
เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 88 

[๒๒๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ เทนั้าล้างบาตรมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ ภัคคชนบท. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปเทนั้าล้างบาตรมีเมล็ดข้าว ในละแวกบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ 
กายกับจิต มิใช่วาจา. 

[๒๒๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก , บุคคลมีร่มในมือ ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แสดงธรรมแก่บุคคลมีร่มในมือ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย. 

[๒๒๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก , ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก , บุคคลมีไม้พลองในมือ 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แสดงธรรมแก่บุคคลมีไม้พลองในมือ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 89 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน 
อันหนึ่ง คือ เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย. 

[๒๒๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก , บุคคลมีศัสตราในมือ 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แสดงธรรมแก่บุคคลมีศัสตราในมือ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย. 

[๒๒๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก , บุคคลมีอาวุธในมือ 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แสดงธรรมแก่บุคคลมีอาวุธในมือ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย. 

สุรุสุรุวรรคที่ ๖ จบ. 


คำถามและคำตอบในปาทุกาวรรคที่ ๗ 

[๒๒๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก , บุคคลสวมเขียงเท้า 
ณ ที่ไหน? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 90 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ แสดงธรรมแก่บุคคลสวมเขียงเท้า. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย. 

[๒๒๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก , บุคคลสวมรองเท้า ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ แสดงธรรมแก่บุคคลสวมรองเท้า. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย. 

[๒๒๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก , บุคคลไปในยาน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แสดงธรรมแก่บุคคลไปในยาน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่วาจากับชิต มิใช่กาย. 

[๒๓๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก , ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก , บุคคลผู้อยู่บนที่นอน 
ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 91 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ แสดงธรรมแก่บุคคลผู้อยู่บนที่นอน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย. 

[๒๓๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก , บุคคลผู้นึ่งรัดเข่า ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ แสดงธรรมแก่บุคคลผู้นึ่งรัดเข่า. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย. 

[๒๓๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก , บุคคลผู้โพกศีรษะ 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แสดงธรรมแก่บุคคลผู้โพกศีรษะ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่วาจากับชิต มิใช่กาย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 92 

[๒๓๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก , บุคคลผู้คลุมศีรษะ ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์แสดงธรรมแก่บุคคลผู้คลุมศีรษะ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย. 

[๒๓๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ นั่งอยู่ที่แผ่นดินแสดงธรรม แก่บุคคลผู้นึ่ง 
บนอาสนะ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ นึ่งอยู่ที่แผ่นดินแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นึ่งบนอาสนะ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย. 

[๒๓๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก , ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ นั่งบนอาสนะตํ่า แสดงธรรมแก่บุคคล 
ผู้นึ่งบนอาสนะสูง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 93 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ นั่งบนอาสนะตํ่า แสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งบน 
อาสนะสูง. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแก่กายกับจิต มิใช่วาจา. 

[๒๓๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ยืนแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่ง ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ยืนแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่ง. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน 
อันหนึ่ง คือ เกิดแต่วาจากับชิต มิใช่กาย. 

[๒๓๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก , ภิกษุผู้อาศัยความไม , เอื้อเฟือเดินไปข้างหลัง แสดงธรรมแก่ 
บุคคลผู้เดินไปข้างหน้า ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เดินไปข้างหลัง แสดงธรรมแก่บุคคลผู้เดินไปข้างหน้า. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กาย วาจา และชิต. 

[๒๓๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือเดินไปนอกทาง แสดงธรรมแก่บุคคลผู้เดิน 
ในทาง ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 94 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์เดินไปนอกทาง แสดงธรรมแก่บุคคลผู้เดินในทาง. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กาย วาจา และจิต. 

[๒๓๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ยืนถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ยืนถ่ายอุจจาระ หรือถ่ายปัสสาวะ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา. 

[๒๔๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬ 
ลงบนของเขียวสด ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะลงบน 
ของเขียวสด. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 95 

[๒๔๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฎแก'ภิกษุผู้อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬ 
ลงในนั้า ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย์ ถ่ายอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง บ้วนเขฬะบ้าง ลงในนั้า. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา. 

ปาทุกาวรรคที่ ๗ จบ. 

เสขิยะ ๗๕ สิกขาบท จบ. 

กัตถปัญญัตติวาร มหาวิภังค์ จบ. 

หัวข้อประจำเรื่อง 

[๒๔๒] นุ่งห่มเป็นปริมณฑล ปกปิดกาย สำรวมดี มีตาทอดลง เวิกผ้า หัวเราะ 
ลั่น มีเสียงดัง โคลงกาย ไกวแขน โคลงศีรษะรวม ๓ คํ้ากาย คลุมศีรษะ กระโหย่ง รัดเข่า 
รับบิณฑบาตโดยเอื้อเฟือ แลดู , ในบาตร แกงพอสมควร รับบิณฑบาตเสมอขอบ ฉันบิณฑบาต 
โดยเอื้อเฟือ แลดู , ในบาตร ฉันบิณฑบาตไม่แหว่ง ฉันแกงพอสมควร ขยุ้มแต่ยอด กลบ ขอ 
เพ่งโพนทะนา ไม่ใหญ่ กลมกล่อม ช่องปาก มือทั้งหมด ไม , พูด ฉันเดาะ ฉันกัด ฉันทำ 
ให้ตุ่ย สลัดมือ ฉันโปรยเมล็ดข้าว ฉันแลบลิ้น ฉันเสียงจั๊บๆ ซูดๆ เลียมือ ขอดบาตร 
เลียริมแปาก เปือนอามิส นั้ามีเมล็ดข้าว พระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ทรงแสดงสัทธรรม แก่ 
บุคคลผู้มีร่มในมือ มีไม้พลองในมือ มีศัสตราวุธในมือ สวมเขียงเบ้า สวมรองเท้า ไปในยาน 
อยู่บนที่นอน นึ่งรัดเข่า โพกศีรษะ คลุมศีรษะ ที่แผ่นดิน อาสนะตํ่า ยืนอยู่ เดินไปข้างหลัง 
เดินไปนอกทาง ไม่ยืนถ่าย ถ่ายบนของเขียวสด และในนา. 

หัวข้อบอกวรรคเหล่านั้น 

[๒๔๓] ปริมัฌฑลวรรค ๑ อุชชัคฆิกวรรค ๑ ขัมภกตวรรค ๑ ปิณฑปาตวรรค ๑ 
กพฬวรรค ๑ สรสรวรรค ๑ ปาทกาวรรค ๑ เป็นที่ ๗ แล. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 96 


กตาปัตติวารที่ ๒ 

คำถามและคำตอบในปาราชิกกัณฑ์ 
ปาราชิก ๔ สิกขาบท 

[๒๔๔] ถามว่า ภิกษุเสพเมถุนธรรม ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุเสพเมถุนธรรม ต้องอาบัติ ๓ คือ เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตว์มิได้ 

กัด ต้องอาบัติปาราชิก ๑ เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตว์กัดแล้วโดยมาก ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ 

สอดองค์กำเนิดเข้าในปากที่อ้า มิได้ถูกต้อง ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 

ภิกษุเสพเมถุนธรรม ต้องอาบัติ ๓ เหล่านี้. 

[๒๔๕] ถามว่า ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ ต้องอาบัติ ๓ คือ ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของ 

มิได้ให้เป็นส่วนแห่งโจรกรรม มีราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติปาราชิก ๑ 

ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้เป็นส่วนแห่งโจรกรรม มีราคาเกินกว่า ๑ มาสก หรือหย่อนกว่า ๕ 

มาสก ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้เป็นส่วนแห่งโจรกรรม มีราคามาสก 

หนึ่ง หรือหย่อนกว่ามาสกหนึ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 

ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ ต้องอาบัติ ๓ เหล่านี้. 

[๒๔๖] ถามว่า ภิกษุแกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิตต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุแกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิต ต้องอาบัติ ๓ คือ ขุดบ่อ เจาะจงมนุษย์ 

ว่าจักตกลงตาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เมื่อตกแล้ว ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ ตาย 

ต้องอาบัติปาราชิก ๑ 

ภิกษุแกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิต ต้องอาบัติ ๓ เหล่านี้. 

[๒๔๗] ถามว่า ภิกษุกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไม่มีอยู่ ไม่เป็นจริง ต้องอาบัติ 
เท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไม , มีอยู่ ไม่เป็นจริง ต้องอาบัติ ๓ คือ 

ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาลามกครอบงำ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไม่มี 

ไม่เป็นจริง ต้องอาบัติปาราชิก ๑ ภิกษุกล่าวว่า ภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่าน ภิกษุนั้นเป็นพระอรหันต์ 

เมื่อผู้ฟ้งเข้าใจความ ต้องอาบัติถุลลัจชัย ๑ เมื่อไม่เข้าใจความ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 

ภิกษุกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไม่มี ไม่เป็นจริง ต้องอาบัติเหล่านี้. 

ปาราชิก ๔ สักขาบท จบ. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 97 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ์ 
สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท 

[๒๔๘] ถามว่า ภิกษุพยายามปล่อยอสุจิ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุพยายามปล่อยอสุจิ ต้องอาบัติ ๓ คือ ตั้งใจพยายาม อสุจิเคลื่อน 

ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตั้งใจพยายาม แต่อสุจิไม่เคลื่อน ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ เป็นทุกกฏ 

ในประโยค ๑. 

[๒๔๙] ภิกษุถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม ต้องอาบัติ ๓ คือ ถูกต้องกาย 
ด้วยกาย ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ เอากายถูกต้องของเนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ 
เอาของเนื่องด้วยกาย ถูกต้องของเนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

[๒๕๐] ภิกษุพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบ ต้องอาบัติ ๓ คือ พูดชมก็ดี พูดติ 
ก็ดี พาดพิงวัจจมรรค ปัสสาวมรรค ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ พูดชมก็ดี พูดติก็ดี พาดพิง 
อวัยวะใต้รากขวัญลงมา เหนือหัวเข่าขึ้นไป เว้นวัจจมรรค ปัสสาวมรรค ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๑ 
พูดชมก็ดี พูดดึก็ดี พาดพิงของเนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

[๒๕๑] ภิกษุกล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกาม ต้องอาบัติ ๓ คือ กล่าวคุณแห่งการ 
บำเรอตนด้วยกาม ในสำนักมาตุคาม ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ กล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วย 
กาม ในสำนักบัฌเฑาะก์ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๑ กล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกาม ในสำนัก 
ดิรัจฉาน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

[๒๕๒] ภิกษุถึงความเป็นผู้เที่ยวชักสื่อ ต้องอาบัติ ๓ คือ รับคำ นำไปบอก กลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ รับคำ นำไปบอก แต่ไม่กลับมาบอก ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๑ 
รับคำ แต่ไม่บอก ไม่กลับมาบอก ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

[๒๕๓] ภิกษุให้ทำกุฏิ ด้วยอาการขอเอาเอง ต้องอาบัติ ๓ คือ ให้ทำเป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ เมื่อก้อนดินอีกก้อนหนึ่งยังไม่มา ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๑ เมื่อก้อนดินนั้นมาแก้ว 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๒๕๔] ภิกษุให้ทำวิหารใหญ่ ต้องอาบัติ ๓ คือ ให้ทำ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ 
เมื่อก้อนดินอีกก้อนหนึ่งยังไม่มา ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๑ เมื่อก้อนดินนั้นมาแก้ว ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 98 

[๒๕๕] ภิกษุตามกำจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได้ ต้องอาบัติ ๓ 
คือ ไม่ให้ทำโอกาส ประสงค์จะให้เคลื่อน โจท ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ กับสังฆาทิเสส ๑ ให้ทำ 
โอกาสประสงค์จะด่า โจท ต้องอาบัติโอมสวาท ๑. 

[๒๕๖] ภิกษุถือเอาเอกเทศบางอย่าง แห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเลส 
ตามกำจัดภิกษุด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ต้องอาบัติ ๓ คือ ไม่ให้ทำโอกาส ประสงค์จะ 
เคลื่อน โจท ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ กับสังฆาทิเสส ๑ ให้ทำโอกาส ประสงค์จะด่า โจท ต้อง 
อาบัติโอมสวาท ๑. 

[๒๕๗] ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ลูกสวดสมนุภาสกว่าจะครบ ๓ จบ ไม่สละอยู่ ต้อง 
อาบัติ ๓ คือ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติถุลลัจชัย ๑ จบ 
กรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๒๕๘] ภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ลูกสวดสมนุภาสกว่าจะครบ 
๓ จบ ไม่สละอยู่ ต้องอาบัติ ๓ คือ จบบัญญัติ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง 
ต้องอาบัติกุลสัจชัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

[๒๕๙] ภิกษุผู้ว่ายาก ลูกสวดสมนุภาสกว่าจะครบ ๓ จบ ไม่สละอยู่ ต้องอาบัติ 
๓ คือ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติถุลสัป็จัย ๑ จบกรรม 
วาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๒๖๐] ภิกษุผู้ประทุษร้ายสกุล ถูกสวดสมนุภาสกว่าจะครบ ๓ จบ ไม่สละอยู่ 
ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท จบ. 


อาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์ 
กฐินวรรคที่ ๑ 

[๒๖๑] ภิกษุยังอติเรกจีวรให้ล่วง ๑๐ วัน ต้องอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย์. 
[๒๖๒] ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรสิ้นราตรีหนึ่ง ต้องอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย์. 
[๒๖๓] ภิกษุรับอกาลจีวรแล้ว ให้ล่วงเดือนหนึ่งต้องอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย์. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 99 

[๒๖๔] ภิกษุใช้ภิกษุฌีผู้มิใช่ญาติ ให้ซักจีวรเก่า ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้ซัก เป็น 
ทุกกฏในประโยค ๑ ให้ซักเสร็จแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๖๕] ภิกษุรับจีวรจากมือภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ต้องอาบัติ ๒ คือ รับเป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ รับจีวรแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๖๖] ภิกษุขอจีวรต่อพ่อเจ้าเรือนก็ดี ต่อแม่เจ้าเรือนก็ดี ผู้มิ'ใช่ญาติ ต้องอาบัติ ๒ 
คือ ขอเป็นทุกกฏในประโยค ๑ ขอได้แล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๖๗]ภิกษุของจีวรต่อพ่อเจ้าเรือนก็ดีต่อแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มิใช่ญาติยิ่งกว่ากำหนด 
นั้น ต้องอาบัติ ๒ คือ ขอ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ขอได้แล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๖๘] ภิกษุอันเขาไม , ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาพ่อเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติแล้ว ถึงการ 
กำหนดในจีวร ต้องอาบัติ ๒ คือ ถึงการกำหนด เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ถึงการกำหนดแล้ว 
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๖๙] ภิกษุอันเขาไม , ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาพ่อเจ้าเรือนหลายคน ผู้มิ'ใช่ญาติ 
แล้วถึงการกำหนดในจีวร ต้องอาบัติ ๒ คือ ถึงการกำหนด เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ถึงการ 
กำหนดแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๗๐] ภิกษุยังจีวรให้สำเร็จด้วยทวงเกิน ๓ ครั้ง ด้วยยืนเกิน ๖ ครั้ง ต้องอาบัติ ๒ 
คือ ให้สำเร็จ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้สำเร็จแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

กฐินวรรคที่ ๑ จบ. 

โกสิยวรรคที่ ๒ 

[๒๗๑] ภิกษุให้ทำสันถัตเจือด้วยไหม ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้ทำเป็นทุกกฏในประโยค ๑ 
ให้ทำเสร็จแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๗๒] ภิกษุให้ทำสันถัตด้วยขนเจียมดำล้วน ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้ทำเป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ ให้ทำเสร็จแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๗๓] ภิกษุไม , ถือเอาขนเจียมขาว ๑ ส่วน ขนเจียมแดง ๑ ส่วน แล้วให้ทำสันถัต 
ใหม่ ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้ทำ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้ทำเสร็จแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๗๔] ภิกษุให้ทำสันถัตทุกปี ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้ทำเป็นทุกกฏในประโยค ๑ 
ให้ทำเสร็จแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 100 

[๒๗๕] ภิกษุไม , ถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัตเก่า แล้วให้ทำสันถัตสำหรับนั่ง 
ใหม่ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้ทำ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้ทำเสร็จแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

[๒๗๖] ภิกษุรับขนเจียมแล้วเดินทางเกิน ๓ โยชน์ ต้องอาบัติ ๒ คือ เกิน ๓ โยชน์ 
ไปก้าวที่ ๑ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เกินไปก้าวที่ ๒ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๗๗] ภิกษุใช้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติให้ซักขนเจียม ต้องอาบัติ ๒ คือให้ซัก เป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ ให้ซักแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๗๘] ภิกษุรับรูปิยะ ต้องอาบัติ ๒ คือ รับ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ รับแล้ว 
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๗๙] ภิกษุถึงความแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะมีประการต่างๆ ต้องอาบัติ ๒ คือ ถึง 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ถึงแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๘๐] ภิกษุถึงการซื้อและขายมีประการต่างๆ ต้องอาบัติ ๒ คือ ถึงเป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ ถึงแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

โกสิยวรรคที่ ๒ จบ. 

ปัตตวรรคที่ ๓ 

[๒๘๑] ภิกษุเก็บอติเรกบาตรล่วง ๑๐ วัน ต้องอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย์. 

[๒๘๒] ภิกษุมีบาตร มีรอยร้าวหย่อน ๕ แห่ง ให้จ่ายบาตรอื่นใหม่ ต้องอาบัติ ๒ 
คือให้จ่าย เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้จ่ายแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๘๓] ภิกษุรับประเคนเภสัชแล้วเก็บไว้เกิน ๗ วัน ต้องอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิย 
ปาจิตตีย์. 

[๒๘๔] ภิกษุแสวงหาจีวร คือ ผ้าอาบนาฝน เมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกิน ๑ เดือน ต้อง 
อาบัติ ๒ คือ แสวงหา เป็นทุกกฏในประโยค ๑ แสวงหาได้แล้วเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๘๕] ภิกษุให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้ว โกรธ ขัดใจ ชิงเอามา ต้องอาบัติ ๒ คือ 
ชิงเอามา เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ชิงเอามาแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๘๖] ภิกษุขอด้ายมาเองแล้ว ให้ช่างหูกทอจีวร ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้ทอ เป็น 
ทุกกฏในประโยค ๑ ให้ทอเสร็จแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 101 

[๒๘๗] ภิกษุอันเขาไม , ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาช่างหูกของพ่อเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ 
แล้วถึงความกำหนดในจีวร ต้องอาบัติ ๒ คือ ถึงความกำหนดเป็นทุกกฏในประโยค ๑ ถึงความ 
กำหนดแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๘๘] ภิกษุรับอัจเจกจีวรแล้ว เก็บไว้เกินสมัยที่เป็นจีวรกาล ต้องอาบัติ ๑ คือ 
นิสสัคคิยปาจิตตีย์. 

[๒๘๙] ภิกษุเก็บจีวร ๓ ผืน ผืนใดผืนหนึ่ง ไว้ในละแวกบ้านแล้วอยู่ปราศเกิน ๖ 
ราตรี ต้องอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย์. 

[๒๙๐] ภิกษุรู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงฆ์ มาเพื่อตนต้องอาบัติ ๒ 
คือ น้อมมา เป็นทุกกฏในประโยค ๑ น้อมมาแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

ปัตตวรรคที่ ๓ จบ. 

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ สิกขาบท จบ. 


คำถามและคำตอบปาจิตติยกัณฑ์ 
มุสาวาทวรรคที่ ๑ 

[๒๙๑] ถามว่า ภิกษุกล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ ต้องอาบัติเท่าไร? ตอบว่าภิกษุกล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ 
ต้องอาบัติ ๕ คือ ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาลามกครอบงำ กล่าวอวดอุตต 
ริมนุสสธรรมอันไม , มีอยู่ ไม่เป็นจริง ต้องอาบัติปาราชิก ๑ ตามกำจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก 
อันไม่มีมูล ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ภิกษุกล่าวว่า ภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่าน ภิกษุนั้นเป็น 
พระอรหันต์ เมื่อผู้ฟ้งเข้าใจความ ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ ไม่เข้าใจความ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เป็น 
ปาจิตตีย์ในเพราะสัมปชานมุสาวาท ๑ ภิกษุกล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ ต้องอาบัติ ๕ เหล่านี้. 

[๒๙๒] ภิกษุด่า ต้องอาบัติ ๒ คือ ด่าอุปสัมบัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑ ด่าอนุปสัมบัน 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

[๒๙๓] ภิกษุกล่าวคำส่อเสียด ต้องอาบัติ ๒ คือ กล่าวคำส่อเสียดแก่อุปสัมบัน 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑ กล่าวคำส่อเสียดแก่อนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

[๒๙๔] ภิกษุสอนธรรมแก่อนุปสัมบันโดยว่าพร้อมกัน ต้องอาบัติ ๒ คือ สอนให้ว่า 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ บท ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 102 

[๒๙๕] ภิกษุสำเร็จการนอนร่วมกับอนุปสัมบันเกิน ๒-๓ คืน ต้องอาบัติ ๒ คือ 
นอน เป็นอาบัติทุกกฏในประโยค ๑ นอนแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๙๖] ภิกษุสำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคาม ต้องอาบัติ ๒ คือ นอนเป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ นอนแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๙๗] ภิกษุแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินกว่า ๕-๖ คำ ต้องอาบัติ ๒ คือ แสดง 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ บท ๑. 

[๒๙๘] ภิกษุบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสันบัน ต้องอาบัติ ๒ คือ บอก 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ บอกแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๒๙๙] ภิกษุบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบัน ต้องอาบัติ ๒ คือ บอก 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ บอกแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๐๐] ภิกษุขุดดิน ต้องอาบัติ ๒ คือ ขุด เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ทุกๆ คราวที่ขุด ๑. 

มุสาวาทวรรคที่ ๑ จบ. 

ภูตคามวรรคที่ ๒ 

[๓๐๑] ภิกษุพรากภูตคาม ต้องอาบัติ ๒ คือ พราก เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ต้อง 
อาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ คราวที่พราก ๑. 

[๓๐๒] ภิกษุกลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อน ต้องอาบัติ ๒ คือ เมื่อสงฆ์ยังไม่ยก 
อัญญวาทกกรรม กลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เมื่อสงฆ์ยกอัญญวาทก 
กรรมแล้ว กลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๐๓] ภิกษุโพนทะนาภิกษุ ต้องอาบัติ ๒ คือ โพนทะนาเป็นทุกกฏในประโยค ๑ 
โพนทะนาแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๐๔] ภิกษุวางเตียงก็ดี ตั่งก็ดี ฟูกก็ดี เก้าอี้ก็ดี อันเป็นของสงฆ์ในที่แจ้งแล้วไม่ 
เก็บ ไม่บอกสั่ง หลีกไปเสีย ต้องอาบัติ ๒ คือ ก้าวเท้าเลยเลฑฑุบาตไป ๑ ก้าว ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ๑ ก้าวเท้าเลยเลฑฑุบาตไป ๒ ก้าว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 103 

[๓๐๕] ภิกษุปูที่นอนในวิหารเป็นของสงฆ์แล้วไม , เก็บ ไม , บอกสั่ง หลีกไปเสีย ต้อง 
อาบัติ ๒ คือ ก้าวเท้าเลยเครื่องล้อมไป ๑ ก้าว ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ก้าวเท้าเลยเครื่องล้อมไป 
ก้าว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๐๖] ภิกษุ เอ ยู , สำเร็จการนอนเบียดเสียดภิกษุผู้เข้าไปก่อนในวิหารของสงฆ์ ต้อง 
อาบัติ ๒ คือ นอน เป็นทุกกฏในประโยค ๑ นอนแก้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๐๗] ภิกษุโกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าภิกษุจากวิหารของสงฆ์ ต้องอาบัติ ๒ คือ ฉุดคร่า 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ฉุดคร่าแก้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๐๘] ภิกษุนั่งทับเตียงก็ดี ตั่งก็ดี อันมีเท้าเสียบในกุฎีมีร้านในวิหารเป็นของสงฆ์ 
ต้องอาบัติ ๒ คือ นั่งทับ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ นั่งทับแก้วต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๐๙] ภิกษุอำนวยให้พอก ๒-๓ ชั้น แก้วอำนวยยิ่งกว่านั้น ต้องอาบัติ ๒ คือ 
อำนวย เป็นทุกกฏในประโยค ๑ อำนวยแก้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๑๐] ภิกษุเอยู่ว่า นั้ามีตัวสัตว์ รดหญ้าก็ดี ดินกีดี ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังรด 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ รดแก้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

ภูตคามวรรคที่ ๒ จบ. 

โอวาทวรรคที่ ๓ 

[๓๑๑] ภิกษุไม , ไต้รับสมมติสั่งสอนภิกษุณี ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังสั่งสอน เป็น 
ทุกกฏในประโยค ๑ สั่งสอนแก้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๑๒] ภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณี เมื่อพระอาทิตย์อัสดงแก้ว ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลัง 
สั่งสอน เป็นทุกกฏในประโยค ๑ สั่งสอนแก้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๑๓] ภิกษุเข้าไปสู่ที่อาศัยของภิกษุณีแก้ว สั่งสอนพวกภิกษุณี ต้องอาบัติ ๒ คือ 
กำลังสั่งสอน เป็นทุกกฏในประโยค ๑ สั่งสอนแก้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๑๔] ภิกษุกล่าวว่า พวกภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณี เพราะเหตุอามิสต้องอาบัติ ๒ 
๒ คือกำลังกล่าว เป็นทุกกฏในประโยค ๑ กล่าวแก้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๑๕] ภิกษุให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังให้เป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ ให้แก้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 104 

[๓๑๖] ภิกษุเย็บจีวรของภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังเย็บ เป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ทุกๆ รอยเย็บ ๑. 

[๓๑๗] ภิกษุชักชวนภิกษุณีเดินทางไกลด้วยกัน ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังเดิน เป็น 
ทุกกฏในประโยค ๑ เดินแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๑๘] ภิกษุชักชวนภิกษุณีลงเรือลำเดียวกัน ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังลงเป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ ลงแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๑๙] ภิกษุรู้อยู่ ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนำให้ถวาย ต้องอาบัติ ๒ คือ รับ 
ด้วยตั้งใจว่าจักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๓๒๐] ภิกษุรูปเดียวสำเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผู้เดียว ต้องอาบัติ ๒ คือ คำลังนั่ง 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ นั่งแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

โอวาทวรรคที่ ๓ จบ. 

โภคชนวรรคที่ ๔ 

[๓๒๑] ภิกษุฉันอาหารในโรงทานยิ่งกว่าครั้งหนึ่ง ต้องอาบัติ ๒ คือ รับด้วยตั้งใจว่า 
จักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๓๒๒] ภิกษุฉันเป็นหมู , ต้องอาบัติ ๒ คือ รับด้วยตั้งใจว่าชักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ 
๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๓๒๓] ภิกษุฉันโภชนะทีหลัง ต้องอาบัติ ๒ คือ รับด้วยตั้งใจว่าจักฉัน ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๓๒๔] ภิกษุรับขนมเต็ม ๒-๓ บาตรแล้ว รับยิ่งกว่านั้น ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลัง 
รับ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ รับแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์๑. 

[๓๒๕] ภิกษุฉันเสร็จ ห้ามภัตเสียแล้ว ฉันของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันมิใช่เดน 
ต้องอาบัติ ๒ คือ รับด้วยตั้งใจว่าจักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ คำกลืน 

[๓๒๖] ภิกษุนำของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันมิใช่เดนไปล่อภิกษุผู้ฉันเสร็จ 
ห้ามภัตแล้วให้ฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ ภิกษุรับด้วยตั้งใจว่าจักเคี้ยว จักฉัน ตามคำของภิกษุนั้น 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ฉันเสร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 105 

[๓๒๗] ภิกษุฉันของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ในเวลาวิกาล ต้องอาบัติ ๒ คือ รับด้วย 
ตั้งใจว่าจักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๓๒๘] ภิกษุฉันของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ซึ่งรับประเคนไว้ค้างคืน ต้องอาบัติ ๒ คือ 
รับด้วยตั้งใจว่าจักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๓๒๙] ภิกษุขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับ 
ด้วยตั้งใจว่าจักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๓๓๐] ภิกษุกลืนกินอาหารที่เขายังไม , ได้ให้ ล่วงช่องปาก ต้องอาบัติ ๒ คือ รับด้วย 
ตั้งใจว่าชักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ คำกลืน ๑. 

โภชนวรรคที่ ๔ จบ 

อเจลกวรรคที่ ๕ 

[๓๓๑] ภิกษุให้ของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี แก , อเจลกก็ดี แก่ปริพาชกก็ดี ด้วยมือ 
ของตน ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังให้ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้แล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๓๒] ภิกษุชวนภิกษุว่า มาเถิด คุณ เราจักเข้าไปสู่บ้าน หรือนิคมเพื่อบิณฑบาต 
ด้วยกัน แล้วให้เขาถวายก็ดี ไม่ให้ถวายก็ดี แก่เธอ แล้วส่งกลับไป ต้องอาบัติ ๒ คือ ส่งไป 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ส่งไปแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๓๓] ภิกษุสำเร็จการนั่งแทรกแซงในสโภชนสกุล ต้องอาบัติ ๒ คือ นั่ง เป็น 
ทุกกฏในประโยค ๑ นั่งแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๓๔] ภิกษุสำเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะกำบังกับมาตุคามต้องอาบัติ ๒ คือ 
คำลังนั่ง เป็นทุกกฏในประโยค ๑ นั่งแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๓๕] ภิกษุผู้เดียวสำเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามผู้เดียว ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลัง 
นั่ง เป็นทุกกฏในประโยค ๑ นั่งแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๓๖] ภิกษุรับนิมนต์แล้ว มีภัตรอยู่ ไม่บอกลาภิกษุซึ่งมีอยู่ ถึงความเป็นผู้เที่ยวไป 
ในสกุลทั้งหลาย ก่อนเวลาฉันก็ดี หลังเวลาฉันก็ดี ต้องอาบัติ ๒ คือ ก้าวเท้าเลยธรณีประตู ๑ 
ก้าว ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ก้าวเท้าเลย ๒ ก้าว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๓๗] ภิกษุขอเภสัชยิ่งกว่าที่เขาปวารณาไว้ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังขอ เป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ ขอแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 106 

[๓๓๘] ภิกษุไปเพื่อดูกองทัพซึ่งยกออกไปแล้ว ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังไป ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๑ อยู่ ณ ที่ใดมองเห็น ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๓๙] ภิกษุอยู่ในกองทัพเกินกว่า ๓ คืน ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังอยู่เป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ อยู่แล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๔๐] ภิกษุไปสู่สนามรบ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังไป ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ อยู่ ณ 
ที่ใดมองเห็นได้ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

อเจลกวรรคที่ ๕ จบ 

สุราเมรยวรรคที่ ๖ 

[๓๔๑] ภิกษุดื่มนํ้าเมา ต้องอาบัติ ๒ คือ รับด้วยตั้งใจว่าจักดื่ม ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกคราวที่ดื่ม ๑. 

[๓๔๒] ภิกษุใช้นิ้วมือตั้ภิกษุให้หัวเราะ ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้หัวเราะเป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ ให้หัวเราะแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๔๓] ภิกษุเล่น , ในนิ้า ต้องอาบัติ ๒ คือ เล่นในนิ้าใต้ข้อเท้า ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 
เล่นในนิ้าเหนือข้อเท้า ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๔๔] ภิกษุทำความไม , เอื้อเฟือ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังทำ เป็นทุกกฏในประโยค 
๑ ทำแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๔๕] ภิกษุหลอนภิกษุให้กลัว ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังหลอนให้กลัว เป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ หลอนให้กลัวแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๔๖] ภิกษุก่อไฟผิง ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังผิง เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ผิงแล้ว 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๔๗] ยังไม , ถึงกึ่งเดือนภิกษุอาบนิ้า ต้องอาบัติ ๒ คือกำลังอาบเป็นทุกกฏในประโยค 
๑ อาบแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๔๘] ภิกษุไม , ถือเอาวัตถุทำให้เสียสี ๓ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้จีวรใหม่ ต้อง 
อาบัติ ๒ คือ กำลังใช้ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ใช้แล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 107 

[๓๔๙] ภิกษุวิกัปจีวรเอง แก่ภิกษุก็ดี แก่ภิกษุณีก็ดี แก , สิกขมานาก็ดี แก่สามเณร 
ก็ดี แก , สามเณรีก็ดี ไม่ให้เขาถอนก่อน ใช้ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังใช้ เป็นทุกกฏในประโยค 
๑ ใช้แล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๕๐] ภิกษุ 1 ซ่อนบาตรก็ดี จีวรก็ดี ผ้าปูนั่งก็ดี กล่องเข็มก็ดี ประคตเอวก็ดี ของ 
ภิกษุ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังซ่อน เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ซ่อนแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

สุราฌรยวรรคที่ ๖ จบ 

สัปปาฌกวรรคที่ ๗ 

[๓๕๑] ถามว่า ภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตาย ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตาย ต้องอาบัติ ๔ คือ ขุดบ่อไม่เจาะจงว่า ผู้ใดผู้หนึ่ง 
จักตกตาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ มนุษย์ตกลงในบ่อนั้นตาย ต้องอาบัติปาราชิก ๑ ยักษ์ก็ดี เปรต 
ก็ดี ติรัจฉานก็ดี มีร่างกายดุจมนุษย์ก็ดี ตกลงในบ่อนั้นตาย ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ ติรัจฉาน 
ตกลงในบ่อนั้นตาย ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

ภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตาย ต้องอาบัติ ๔ เหล่านี้ 

[๓๕๒] ภิกษุเอยู่ บริโภคนี้ามีตัวสัตว์ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังบริโภค เป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ บริโภคแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๕๓] ภิกษุเอยู่ ฟืนอธิกรณ์ที่ทำเสร็จแล้วตามธรรม เพื่อทำอีก ต้องอาบัติ ๒ คือ 
กำลังฟืน เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ฟืนแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๕๔] ภิกษุเอยู่ ปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ ต้องอาบัติ ๑ คือ ปาจิตตีย์. 

[๓๕๕]ภิกษุเอยู่ให้บุคคลมีอายุหย่อน๒๐ปีอุปสมบทต้องอาบัติ๒คือ กำลัง 
ให้อุปสมบท เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้อุปสมบทแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๕๖] ภิกษุเอยู่ชักชวนแล้ว เดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกพ่อค้าผู้เป็นโจร ต้อง 
อาบัติ ๒ คือ กำลังเดินทาง เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เดินทางแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๕๗] ภิกษุชักชวนแล้ว เดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม ต้องอาบัติ ๒ คือ 
กำลังเดินทาง เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เดินทางแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๕๘] ภิกษุไม่สละทิฏฐิอันชั่วช้า เมื่อสวดสมนุภาสน์จบหนที่ ๓ ต้องอาบัติ ๒ 
คือ จบญัตติ เป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจา ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 108 

[๓๕๙] ภิกษุรู้อยู่ กินร่วมกับภิกษุผู้กล่าวอย่างนั้น มีธรรมอันสมควรยังไม , ได้ทำ 
ยังไม , ได้สละทิฏฐินั้น ต้องอาบัติ ๒ คือกำลังกินร่วม เป็นทุกกฏในประโยค ๑ กินร่วมแล้ว 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๖๐] ภิกษุรู้อยู่ เกลี้ยกล่อมสมณุทเทส ผู้ถูกสงฆ์นาสนะแล้วอย่างนั้น ต้องอาบัติ 
๒ คือ กำลังเกลี้ยกล่อม เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เกลี้ยกล่อมแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

สัปปาณกวรรคที่ ๗ จบ 

สหธรรมมิกวรรคที่ ๘ 

[๓๖๑] ภิกษุอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรม กล่าวว่า แน่ะเธอฉันจักยังไม่ 
ศึกษาในสิกขาบทนี้ จนกว่าจะได้ถามภิกษุอื่นผู้ฉลาด ผู้ทรงวินัย ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังพูด 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ พูดแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๖๒] ภิกษุก่นวินัย ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังก่น เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ก่นแล้ว 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๖๓] ภิกษุแสร้งทำหลง ต้องอาบัติ ๒ คือ เมื่อความหลงอันภิกษุทั้งหลายยังไม่ 
ยกขึ้นประกาศ ทำหลง ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เมื่อความหลงอันภิกษุทั้งหลายยกขึ้นประกาศแล้ว 
ทำหลง ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๖๔] ภิกษุโกรธ ขัดใจ ให้ประหารแก่ภิกษุ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังประหาร 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ประหารแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑ 

[๓๖๕] ภิกษุโกรธ ขัดใจ เงื้อหอกคือฝ่ามือแก่ภิกษุ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังเงื้อ 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เงื้อแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๖๖] ภิกษุกำจัดภิกษุด้วยอาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได้ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังกำจัด 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ กำจัดแล้วต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๖๗] ภิกษุแกล้งก่อความรำคาญแก่ภิกษุ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังก่อ เป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ ก่อแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๖๘] เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดบาดหมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน ภิกษุ 
ยืนแอบฟิง ต้องอาบัติ ๒ คือ เดินไปด้วยตั้งใจว่าชักฟ้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ยืนที่ใดได้ยิน 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 109 

[๓๖๙] ภิกษุให้ฉันทะเพื่อกรรมอันเป็นธรรมแล้ว ถึงธรรมคือความบ่นว่าในภายหลัง 
ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังบ่นว่า เป็นทุกกฏในประโยค ๑ บ่นว่าแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๗๐] เมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเป็นไปอยู่ในสงฆ์ ภิกษุไม , ให้ฉันทะ แล้วลุกจาก 
อาสนะหลีกไปเสีย ต้องอาบัติ ๒ คือ เมื่อยังไม , ละหัตถบาสแห่งบริษัท ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 
ละแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๗๑] ภิกษุลับสงฆ์ผู้พร้อมเพียงกัน ให้จีวร แล้วภายหลังถึงธรรมคือ ความบ่นว่า 
ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังบ่นว่า เป็นทุกกฏในประโยค ๑ บ่นว่าแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๗๒] ภิกษุรู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมไปจะถวายสงฆ์มาเพื่อบุคคล ต้องอาบัติ ๒ 
คือ กำลังน้อมมา เป็นทุกกฏในประโยค ๑ น้อมมาแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

สหธรรมิกวรรคที่ ๘ จบ 


ราชวรรคที่ ๙ 

[๓๗๓] ภิกษุไม , ได้รับบอกก่อน เข้าไปสู่ภายในพระตำหนักหลวง ต้องอาบัติ ๒ คือ 
ก้าวเท้าที่ ๑ ล่วงธรณีประตู ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ก้าวเท้าที่ ๒ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๗๔] ภิกษุเก็บรัตนะ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังเก็บ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เก็บ 
แล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๗๕] ภิกษุไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่ แล้วเข้าไปสู่ท้านในเวลาวิกาล ต้องอาบัติ ๒ คือ 
เข้าไปสู่ที่ล้อมเลย ๑ ก้าว ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เลย ๒ ก้าว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๗๖] ภิกษุให้ทำกล่องเข็ม แล้วด้วยกระดูกก็ดี แล้วด้วยงาก็ดี แล้วด้วยเขาก็ดี 
ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังให้ทำเป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้ทำแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๗๗] ภิกษุให้ทำเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เกินประมาณ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังให้ทำ 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้ทำแล้วต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๗๘] ภิกษุให้ทำเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เป็นของทุ้มนุ่น ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังให้ทำ 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้ทำแล้วต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๗๙] ภิกษุให้ทำผ้าสำหรับปูนั่ง เกินประมาณ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังให้ทำ เป็น 
ทุกกฏในประโยค ๑ ให้ทำแล้วต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๘๐] ภิกษุให้ทำผ้าปิด!] เกินประมาณ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังให้ทำ เป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ ให้ทำแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎกเล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 110 

[๓๘๑] ภิกษุให้ทำผ้าอาบนํ้าฝน เกินประมาณ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังให้ทำ เป็น 
ทุกกฏในประโยค ๑ ให้ทำแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๓๘๒] ถามว่า ภิกษุให้ทำจีวรมีประมาณเท่าจีวรพระสุคตต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุให้ทำจีวร มีประมาณเท่าจีวรพระสุคต ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังให้ทำ 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้ทำแล้วต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

ภิกษุให้ทำจีวรมีประมาณเท่าจีวรพระสุคต ต้องอาบัติ ๒ เหล่านี้ 
ราชวรรคที่ ๙ จบ 
ขุททกสิกขาบท จบ 

คำถามและคำตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
สิกขาบทที่ ๑ 

[๓๘๓] ถามว่า ภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้าน รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ด้วยมือ 
ของตน จากมือของภิกษุณีมิใช่ญาติ แล้วฉันต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้าน รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ด้วยมือของตน จาก 

มือของภิกษุณีมิใช่ญาติ แล้วฉันต้องอาบัติ ๒ คือ รับด้วยมุ่งจักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติ 

ปาฏิเทสนียะทุกๆ กำกลืน ๑. 

ภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้าน รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดีด้วยมือของตน จากมือของ 
ภิกษุณีมิใช่ญาติแล้วฉัน ต้องอาบัติ ๒ เหล่านี้. 

สิกขาบทที่ ๒ 

[๓๘๔] ภิกษุไม , ห้ามภิกษุณีผู้ยืนสั่งเสียอยู่ แล้วฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับด้วยมุ่งจัก 
ฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะทุกๆ คำกลืน ๑. 

สิกขาบทที่ ๓ 

[๓๘๕] ภิกษุรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ในสกุลที่สงฆ์สมมติว่าเป็นเสกขะ ด้วยมือ 
ของตนมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับด้วยมุ่งจักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ 
ทุกๆ คำกลืน ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 111 


สิกขาบทที่ ๔ 

[๓๘๖] ถามว่า ภิกษุรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไม , ได้บอกให้รู้ไว้ก่อน ใน 
เสนาสนะป่า ด้วยมือของตน ในวัดที่อยู่แล้วฉัน ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไม , ได้บอกให้รู้ไว้ก่อน ในเสนาสนะ 
ป่า ด้วยมือของตน ในวัดที่อยู่แล้วฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับด้วยมุ่งจักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ 
ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คำกลืน ๑. 

ภิกษุรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไม , ได้บอกให้รู้ไว้ก่อนในเสนาสนะป่า ด้วย 
มือของตน ในวัดที่อยู่แล้วฉัน ต้องอาบัติ ๒ เหล่าน. 

ปาฏิเทสนึยะ ๔ สิกขาบท จบ 

คำถามและคำตอบในเสขิยกัณฑ์ 
วรรคที่ ๑ 

[๓๘๗] ถามว่า ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ทุ่งผ้าเลื้อยหน้า หรือเลื้อยหลัง ต้อง 
อาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ทุ่งผ้าเลื้อยหน้า หรือเลื้อยหลัง ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ทุ่งผ้าเลื้อยหน้า หรือเลื้อยหลัง ต้องอาบัติตัวหนึ่งนี้. 

[๓๘๘] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ห่มผ้าเลื้อยหน้า หรือเลื้อยหลัง ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๓๘๙] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ เปิดกาย เดินไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๓๙๐] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ เปิดกาย นึ่งในละแวกบ้าน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๓๙๑] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ คะนองมือ หรือเท้าไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 




พระวินัยปิฎกเล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 112 

[๓๙๒] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ คะนองมือ หรือเท้านั่งในละแวกบ้าน ต้อง 
อาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๓๙๓] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ แลดู , ในที่นั้นๆ ไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๓๙๔] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ แลดู , ในที่นั้นๆ นั่งในละแวกบ้าน ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๓๙๕] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ เดินเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๓๙๖] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ นั่งเวิกผ้าในละแวกบ้าน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ 
ทุกกฏ. 

วรรคที่ ๑ จบ 


วรรคที่ ๒ 

[๓๙๗] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ เดินหัวเราะไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๓๙๘] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ นั่งหัวเราะในละแวกบ้าน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๓๙๙] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ เดินพูดเสียงดังลั่นไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๐๐] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ นั่งพูดเสียงดังในละแวกบ้าน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๐๑] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ เดินโคลงกายไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๐๒] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ นั่งโคลงกายในละแวกบ้าน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๐๓] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ เดินไกวแขนไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 113 

[๔๐๔] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ นั่งไกวแขนในละแวกบ้าน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๐๕] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ เดินโคลงศีรษะไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๐๖] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ นั่งโคลงศีรษะในละแวกบ้าน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

วรรคที่ ๒ จบ 


วรรคที่ ๓ 

[๔๐๗] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ เดินคํ้ากายไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๐๘] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ นั่งคํ้ากายในละแวกบ้าน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ 
ทุกกฏ. 

[๔๐๙] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ เดินคลุมศีรษะไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๑๐] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ นั่งคลุมศีรษะในละแวกบ้าน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๑๑] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ เดินกระโหย่งเท้าไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๑๒] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ นั่งรัดเข่าในละแวกบ้าน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ 
ทุกกฏ. 

[๔๑๓] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ รับบิณฑบาตโดยไม่เคารพ ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๑๔] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ แลดู , ในที่นั้นๆ รับบิณฑบาต ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๑๕] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ รับแต่แกงมาก ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๑๖] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ รับบิณฑบาตจนพูนบาตร ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ 
ทุกกฏ. 

วรรคที่ ๓ จบ 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 114 


วรรคที่ ๔ 

[๔๑๗] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ฉันบิณฑบาตโดยไม่เคารพ ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๑๘] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ แลดู , ในที่นั้นๆ ฉันบิณฑบาต ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๑๙] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ฉันบิณฑบาตให้แหว่งในที่นั้นๆ ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๒๐] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ฉันแต่แกงมาก ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๒๑] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ฉันบิณฑบาตขยุ้มแต่ยอดลงไป ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๒๒] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ กลบแกงหรือกับด้วยข้าวสุก ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๒๓] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ ไม , อาพาธ ขอแกงก็ดี ข้าวสุกก็ดี เพื่อประโยชน์ 
แก , ตนมาฉัน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๒๔] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ มุ่งจะยกโทษ แลดูบาตรของภิกษุอื่น ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๒๕] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ ทำคำข้าวให้ใหญ่ ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๒๖] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ ทำคำข้าวให้ยาว ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

วรรคที่ ๔ จบ 


วรรคที่ ๕ 

[๔๒๗] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ เมื่อคำข้าวยังไม , ถึงปากอ้าปากไว้ท่า ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๒๘] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ สอดมือทั้งหมดเข้าในปาก ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๒๙] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ พูดทั้งคำข้าวมีอยู่ในปาก ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ 


ทุกกฏ. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 115 

[๔๓๐] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันเดาะคำข้าว ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 
[๔๓๑] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ฉันกัดคำข้าว ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 
[๔๓๒] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุ่ย ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ 
ทุกกฏ. 

[๔๓๓] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ฉันสลัดมือ ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 
[๔๓๔] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ฉันโปรยเมล็ดข้าว ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 
[๔๓๕] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ฉันแลบลิ้น ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๓๖] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ฉันดังจั๊บๆ ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

วรรคที่ ๕ จบ 


วรรคที่ ๖ 

[๔๓๗] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ฉันดัง 1 ซูดๆ ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๓๘] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ฉันเลียมือ ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๓๙] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ ฉันขอดบาตร ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๔๐] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ฉันเลียริมแปาก ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๔๑] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ รับโอนํ้าด้วยมือเฟือนอามิส ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๔๒] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ เทนํ้าล้างบาตรมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน ต้อง 
อาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๔๓] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก่บุคคลมีร่มในมือ ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๔๔] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก่บุคคลมีไม้พลองในมือ ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๔๕] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก่บุคคลมีศัตราในมือ ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๔๖] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก่บุคคลมีอาวุธในมือ ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

วรรคที่ ๖ จบ 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 116 


วรรคที่ ๗ 

[๔๔๗] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก่บุคคลสวมเขียงเท้า ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๔๘] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก่บุคคลสวมรองเท้า ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๔๙] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก่บุคคลไปในยาน ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ทุกกฏ. 

[๔๕๐] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก่บุคคลผู้อยู่บนที่นอน ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๕๑] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก่บุคคลผู้นึ่งรัดเข่า ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๕๒] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก่บุคคลผู้โพกศีรษะ ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๕๓] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ แสดงธรรมแก่บุคคลผู้คลุมศีรษะ ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๕๔] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ นึ่งอยู่ที่แผ่นดินแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นึ่งบน 
อาสนะ ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๕๕] ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ นึ่งบนอาสนะตํ่าแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นึ่งบน 
อาสนะสูง ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๕๖] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ยืนอยู่ แสดงธรรมแก่บุคคลผู้นึ่งอยู่ ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๕๗] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ เดินไปข้างหลัง แสดงธรรมแก่บุคคลผู้เดินไป 
ข้างหน้า ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๕๘] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ เดินไปนอกทาง แสดงธรรมแก่บุคคลผู้เดินไป 
ในทาง ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๕๙] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ยืนถ่ายอุจจาระ หรือ ปัสสาวะ ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎกเล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 117 

[๔๖๐] ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะลงบน 
ของเขียวสด ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

[๔๖๑] ถามว่า ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วน 
เขฬะลงในนา ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะลง 
ในนา ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะลงในนํ้า ต้อง 
อาบัติตัวหนึ่งนี้. 

วรรคที่ ๗ จบ 

เสขิยวัตร ๗๕ สิกขาบท จบ 
กตาปัตติวารที่ ๒ จบ 


ริปัตติวารที่ ๓ 

[๔๖๒] ถามว่า อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม จัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔ 
อย่าง? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม จัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ อย่าง คือ 
บางทีเป็นศีลวิบัติ บางทีเป็นอาจารวิบัติ -.. 

ถามว่า อาบัติของภิกษุผู้อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วน 
เขฬะลงในนี้า จัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔ อย่าง? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วน 
เขฬะลงในนี้า จัดเป็นวิบัติอันหนึ่ง คือ อาจารวิบัติ บรรดาวิบัติ ๔ อย่าง. 

ริปัตติวารที่ ๓ จบ 

สังคหิตวารที่ ๔ 

[๔๖๓] ถามว่า อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร 
บรรดาอาบัติ ๗ กอง? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม สงเคราะห์ด้วยอาบัติ ๓ กอง บรรดาอาบัติ 
๗ กอง คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจชัย บางทีด้วยกองอาบัติ 


ทุกกฏ... 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 118 

ถามว่า อาบัติของภิกษุผู้อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วน 
เขฬะลงในนา สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร บรรดาอาบัติ ๗ กอง? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วน 
เขฬะลงในนํ้า สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๑ คือ กองอาบัติทุกกฏ บรรดาอาบัติ ๗ กอง. 

สังคหิตวารที่ ๔ จบ 

สมุฏฐานวารที่ ๕ 

[๔๖๔] ถามว่า อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดา 
สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๕? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐาน 
แห่งอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

ถามว่า อาบัติของภิกษุผู้อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วน 
เขฬะลงในนํ้า เกิดขึ้นด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วน 
เขฬะลงในนํ้า เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กายกับจิต 
มิใช่วาจา. 

สมุฏฐานวารที่ ๕ จบ 
อธิกรณวารที่ ๖ 

[๔๖๕] ถามว่า อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม เป็นอธิกรณ์ไหน บรรดาอธิกรณ์ ๔? 
ตอบว่า อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม เป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔ -.. 

ถามว่า อาบัติของภิกษุผู้อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ หรือบ้วน 
เขฬะลงในนํ้า เป็นอธิกรณ์ไหน บรรดาอธิกรณ์ ๔? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ หรือบ้วน 
เขฬะลงในนํ้า เป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

อธิกรณวารที่ ๖ จบ 


สมถวารที่ ๗ 

[๔๖๖] ถามว่า อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม ระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดา 


สมถะ ๗? 






พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 119 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม ระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง บรรดาสมถะ ๗ 
คือ บางที ด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางที ด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัต 
ถารกะ ๑ ... 

ถามว่า อาบัติของภิกษุผู้อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสวะ หรือบ้วน 
เขฬะลงในนํ้า ระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วน 
เขฬะลงในนํ้า ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาต 
กรณะ ๑ บางที ด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

สมถวารที่ ๗ จบ 

สมุจจัยวารที่ ๘ 

[๔๖๗] ถามว่า ภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุผู้เสพเมถุนธรรมต้องอาบัติ ๓ ตัว คือ เสพเมถุนธรรมในสรีระที่ไม , ถูก 
สัตว์กัด ต้องอาบัติปาราชิก ๑ เสพเมถุนธรรมในเสรีระที่ถูกสัตว์กัดแล้วโดยมาก ต้องอาบัติ 
ถุลลัจจัย ๑ สอดองค์กำเนิดเข้าไปในปากที่อ้า มิได้ถูกต้อง ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

ภิกษุเสพเมถุนธรรม ต้องอาบัติ ๓ เหล่านี้. 

ถ. อาบัติเหล่านั้น ชัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔ อย่าง? สงเคราะห์ด้วยกอง 

อาบัติเท่าไร บรรดาอาบัติ ๗ กอง? เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? 

เป็นอธิกรณ์ไหน บรรดาอธิกรณ์ ๔? ระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 

ต. อาบัติเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ อย่าง คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางที 
เป็นอาจารวิบัติ. 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๓ บรรดาอาบัติ ๗ กอง คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก 
บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา. 

ชัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือบางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ 
บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ ... 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 120 

ถ. ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะลงในนี้า 
ต้องอาบัติเท่าไร? 

ต. ภิกษุอาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะลงในนี้า 
ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือทุกกฏ. 

ภิกษุอาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะลงในนี้า ต้อง 
อาบัติตัวหนึ่งนี้. 

ถ. อาบัตินี้น จัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร 

บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? เป็นอธิกรณ์ไหน 

บรรดาอธิกรณ์ ๔? ระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 

ต. อาบัตินั้นจัดเป็นวิบัติอย่างหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คือ อาจารวิบัติ สงเคราะห์ด้วย 
กองอาบัติหนึ่ง บรรดาอาบัติ ๗ กอง คือ ด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่ 
วาจา. ชัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

ระงับด้วยสมถะ ๓ อย่าง บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วย 
ปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

สมุจจัยวาร ที่ ๘ จบ 

๘ วารนี้พระธรรมสังคีติกาจารย์เขียนไว้ สำหรับสวดเท่านั้น ฯ 
หัวข้อประจำวาร 

[๔๖๘] กัตถปัญญัติวาร ๑ กตาปัตติวาร ๑ ริปัตติวาร ๑ สังคหิตวาร ๑ สมุฏฐาน 
วาร ๑ อธิกรณวาร ๑ สมถวาร ๑ สมุจจยวาร ๑. 

กัตถปัญญัติวารที่ ๑ 

คำถามและคำตอบในปาราชิก ๔ สิกขาบท 
[๔๖๙] พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปัจจัยคือเสพเมถุนธรรม ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่อง 
อะไร? ใครนำมา? เป็นต้น. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 121 

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ 
ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปัจจัยคือเสพเมถุนธรรม ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระสุทิน กลันทบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องพระสุทิน กลันทบุตร เสพเมถุนธรรมในปุราณทุดึยิกา. 

ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ หรือ? 

ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ อนุปันนบัญญัติไม่มี ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น. 

ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่สัพพัตถบัญญัติ. 

ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่สาธารณบัญญัติ. 

ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่อุภโตบัญญัติ. 

ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ ปาราชิกสักขาบทที่ ๑ นั้นจัดเข้าในอุเทศไหน นับ 
เนื่องในอุเทศไหน? 

ต. จัดเข้าในนิทาน นับเนื่องในนิทาน. 

ถ. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร? 

ต. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่ ๒. 

ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน? 

ต. เป็นศีลวิบัติ. 

ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน? 

ต. เป็นอาบัติกองปาราชิก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 122 

ถ. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

ถ. ใครนำมา? 

ต. พระเถระทั้งหลายนำสืบๆ กันมา. 

รายนามพระเถระผู้ทรงพระวินัย 

พระเถระเหล่านี้คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ รวมเป็น 
ห้าทั้งพระโมคกัลลีบุตร นำพระวินัยมาในทวีปชื่อว่าชมพูมีสิริ. แต่นั้น พระเถระ 
ผู้ประเสริฐ มีปัญญามากเหล่านี้คือ พระมหินทะ ๑ พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ 
พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินัย ฉลาดในมรรคา 
ได้ประกาศพระวินัยปิฏกไว้ในเกาะตามพปัณฌิ. 

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ 
[๔๗๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปัจจัยคือ ถือ เอาทรัพย์อันเจ้าของมิได้ให้ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระธนิยะ กุมภการบุตร. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระธนิยะ กุมภการบุตร ถือเอาไม้ของหลวงซึ่งไม , ได้รับพระราชทาน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย บางที 
เกิดแต่กาย วาจา และชิต. 

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ 
[๔๗๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปัจจัยคือแกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิต ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 123 


ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปปลงชีวิตกันและกัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย บางที 
เกิดแต่กาย วาจา และชิต. 

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ 
[๔๗๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะป้จขัยคือ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไม่มี ไม่เป็น 
จริง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุพวกส่งแม่นี้าวัคคุมุทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกส่งแม่นี้าวัคคุมุทา กล่าวสรรเสริญอุตตริมนุสสธรรมของกัน 
และกันแก่พวกคฤหัสถ์. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่วาจากับชิต มิใช่กาย บางที 
เกิดแต่กาย วาจา และชิต. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสส ๑๓ สักขาบท 
[๔๗๓] พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส เพราะปัจจัยคือพยายามปล่อยอสุจิ ณ ที่ไหน ทรงปรารภใคร เพราะเรื่อง 
อะไร -.. ใครนำมา. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 124 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ 
ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัยคือ พยายามปล่อยอสุจิ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระเสยยสกะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระเสยยสกะ พยายามปล่อยอสุจิ. 

ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ หรือ? 

ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปันนบัญญัติไม่มี ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น. 
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่สัพพัตถบัญญัติ. 

ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่อสาธารณบัญญัติ. 

ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่เอกโตบัญญัติ. 

ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ สังฆาทิเสสสักขาบทที่ ๑ นั้นจัดเข้าในอุเทศไหน? 
นับเนื่องในอุเทศไหน? 

ต. จัดเข้าในนิทาน นับเนื่องในนิทาน. 

ถ. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร? 

ต. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่ ๓. 

ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน? 

ต. เป็นศีลวิบัติ. 

ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน? 

ต. เป็นอาบัติกองสังฆาทิเสส. 

ถ. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สังฆาทิเสสสักขาบทที่ ๑ นั้น เกิดด้วยสมุฏฐาน 
เท่าไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 125 

ต. เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

ถ. ใครนำมา? 

ต. พระเถระทั้งหลายนำสืบๆ กันมา. 

รายนามพระเถระผู้ทรงพระวินัย 

พระเถระเหล่านี้คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ รวมเป็นห้า 
ทั้งพระโมคคัลดีบุตร นำพระวินัยมาในทวีป ชื่อว่าชมพูมีสิริ. แต่นั้น พระเถระผู้ 
ประเสริฐ ผู้มีปัญญามากเหล่านี้คือ พระมหินทะ ๑ พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ 
พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผู้ประเสริฐ มีปัญญามากเหล่านี้เพระวินัยฉลาดในมรรคา 
ได้ประกาศพระวินัยปิฏกไว้ในเกาะตามพปัณณิ. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ 
[๔๗๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัยคือถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม ณ 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทาขีถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ 
[๔๗๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัยคือพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบ ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 126 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีพูดเคาะมาตุคาม ด้วยวาจาชั่วหยาบ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ 

บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย บางทีเกิดแต่กาย วาจา 

และจิต. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ 
[๔๗๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ กล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกามในสำนัก 
มาตุคาม ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทาขี กล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกามในสำนักมาตุคาม. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ 
[๔๗๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ ถึงความเป็นผู้เที่ยวชักสื่อ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระอุทายี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีถึงความเป็นผู้เที่ยวชักสื่อ. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่วาจา มิใช่กาย มิใช่ชิต 
บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่วาจากับจิต 
มิใช่กาย บางทีเกิดแต่กายวาจาและชิต. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 127 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ 
[๔๗๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ ให้ทำกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองอาฬวี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุชาวเมืองอาฬวี ให้ทำกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ 
[๔๗๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ ให้ทำวิหารใหญ่ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระฉันนะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระฉันนะแผ้วถางพื้นที่วิหาร ได้สั่งให้ตัดต้นไม้ที่เขาสมมติว่า 
เป็นเจดีย์ต้นหนึ่ง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ 
[๔๘๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือความคำจัดภิกษุ ด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก 
อันหามูลมิได้ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 128 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระเมตติยะและพระคุมมชกะ ตามกำจัดท่านพระทัพพมัลลบุตร 
ด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได้. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ 
[๔๘๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ ถือเอาเอกเทศบางอย่างแห่งอธิกรณ์อันเป็น 
เรื่องอื่น ให้เป็นเพียงเลส ตามคำชัดภิกษุด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระคุมมชกะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระเมตติยะ และพระคุมมชกะถือเอาเอกเทศบางอย่างแห่งอธิกรณ์ 

อันเป็นเรื่องอื่น ให้เป็นเพียงเลส ตามกำจัดท่านพระทัพพมัลลบุตร ด้วยธรรมอันมีโทษถึง 

ปาราชิก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ 
[๔๘๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่สละกรรมเพราะสวด 
สมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ฌ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระเทวทัต. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่พระเทวทัตต์เกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ ผู้พร้อมเพรียงกัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 129 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กาย วาจา และจิต. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑ 
[๔๘๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ ภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ 
สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปได้ประพฤติตาม เข้าพวกพระเทวทัตผู้ตะเกียกตะกาย 
เพื่อทำลายสงฆ์. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สักขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแก่กาย วาจา และชิต. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๒ 
[๔๘๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ ภิกษุผู้ว่ายาก ไม่สละกรรมเพราะสวด 
สมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภท่านพระฉันนะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ท่านพระฉันนะ อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรม ได้ทำตน 
ให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม , ได้. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สักขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือ เกิดแต่กาย วาจา และชิต. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 130 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓ 
[๔๘๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือภิกษุผู้ประทุษร้ายสกุล ไม่สละกรรมเพรา 
สวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะลูกสงฆ์ลงปัพพาชนึยกรรม 
แล้วกลับหาว่า ภิกษุทั้งหลายถึงความพอใจ ถึงความขัดเคือง ถึงความหลง ถึงความกลัว. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
คือเกิดแต่กาย วาจา และจิต -.. 

คำถามและคำตอบในเสขิยวัตร 

[๔๘๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏเพราะปัจจัย คืออาศัยความไม่เอื้อเฟิอ ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาว 
หรือบ้วนเขฬะลงในนั้า ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องพระฉัพพัคคีย์ ถ่ายอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง บ้วนเขฬะบ้าง 
ลงในนั้า. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา. 

กัตถปัญญัติวาร ที่ ๑ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 131 


กตาปัตติวารที่ ๒ 

คำถามและคำตอบอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
[๔๘๗] ถามว่า เพราะปัจจัยคือเสพเมถุนธรรม ภิกษุและภิกษุณี ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรม ภิกษุและภิกษุณี ต้องอาบัติ ๔ คือ เสพ 
เมถุนธรรมในสรีระที่สัตว์มิได้กัด ต้องอาบัติปาราชิก ๑ เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตว์กัดแล้ว 
โดยมาก ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ สอดองค์กำเนิดเข้าในปากที่อ้า มิได้ถูกต้อง ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 
เป็นปาจิตตีย์ในเพราะท่อนยางกลม ๑ เพราะปัจจัยคือเสพเมถุนธรรม ภิกษุและภิกษุณี ต้องอาบัติ 
๔ เหล่านี้. 

[๔๘๘] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของมิได้ให้ ภิกษุและภิกษุณี 
ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของมิได้ให้ ภิกษุและภิกษุณีต้องอาบัติ 
๓ คือ ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของมิได้ให้ เป็นส่วนแห่งโจรกรรมมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ 
มาสก ต้องอาบัติปาราชิก ๑ ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของมิได้ให้ เป็นส่วนแห่งโจรกรรม มีราคา 
เกินกว่า ๑ มาสก หรือหย่อนกว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติถุลลัจชัย ๑ ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของมิได้ 
ให้ เป็นส่วนหนึ่งแห่งโจรกรรม มีราคา ๑ มาสก หรือหย่อนกว่า ๑ มาสก ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 
เพราะปัจจัย คือ ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของมิได้ให้ ภิกษุและภิกษุณีต้องอาบัติ ๓ เหล่านี้. 

[๔๘๙] ถามว่า เพราะปัจจัย คือแกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิต ภิกษุและภิกษุณีต้อง 
อาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ แกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิต ภิกษุและภิกษุณีต้องอาบัติ 
๓ คือ ขุดบ่อเจาะจงมนุษย์ว่าจักตกลงตาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เมื่อตกแล้วทุกขเวทนาเกิดขึ้น 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ ตาย ต้องอาบัติปาราชิก ๑ เพราะปัจจัย คือ แกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิต 
ภิกษุและภิกษุณีต้องอาบัติ ๓ เหล่านี้. 

[๔๙๐] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไม่มี ไม่เป็นจริง 
ภิกษุและภิกษุณีต้องอาบัติเท่าไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 132 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไม , มี ไม่เป็นจริง ภิกษุ 
และภิกษุณีต้องอาบัติ ๓ คือ ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงำ กล่าวอวด 
อุดตริมนุสสธรรม อันไม่มี ไม่เป็นจริง ต้องอาบัติปาราชิก ๑ กล่าวว่า ภิกษุใดอยู่ในวิหารของ 
ท่าน ภิกษุนั้นเป็นพระอรหันต์ เมื่อผู้ฟิงเข้าใจความ ต้องอาบัติถุลลัจชัย ๑ เมื่อไม่เข้าใจความ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เพราะปัจจัย คือ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไม่มี ไม , เป็นจริง ภิกษุ 
และภิกษุณีต้องอาบัติ ๓ เหล่านี้. 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ์ 

[๔๙๑] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ พยายามปล่อยอสุจิ ภิกษุต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ พยายามปล่อยอสุจิ ภิกษุต้องอาบัติ ๓ คือ ตั้งใจพยายาม 

อสุจิเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตั้งใจพยายาม แต่อสุจิไม่เคลื่อน ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ 

เป็นทุกกฏในประโยค ๑. 

[๔๙๒] เพราะปัจจัย คือ ถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย ภิกษุและภิกษุณีต้องอาบัติ ๕ 
คือ ภิกษุณีมีความกำหนัด ยินดีในการจับต้องอวัยวะใต้รากขวัญลงมา หรือเหนือหัวเข่าขึ้นไป 
ของบุรุษบุคคลผู้มีความกำหนัด ต้องอาบัติปาราชิก ๑ ภิกษุจับต้องกายด้วยกาย ต้องอาบัตึสังฆา 
ทิเสส ๑ เอากายถูกต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ เอาของเนื่องด้วยกายถูกต้องของ 
เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เป็นปาจิตตีย์ในเพราะขึ้ด้วยนิ้วมือ ๑ เพราะปัจจัย คือ ถึงความ 
เคล้าคลึงด้วยกาย ต้องอาบัติ ๕ เหล่านี้. 

[๔๙๓] เพราะปัจจัย คือ พูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบ ภิกษุต้องอาบัติ ๓ คือ 
พูดชมก็ดี พูดดึก็ดี พาดพิงวัจจมรรค ปัสสาวมรรค ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ พูดชมก็ดี พูด 
ดึก็ดี พาดพึงอวัยวะใต้รากขวัญลงมา เหนือหัวเข่าขึ้นไป เว้นวัจจมรรค ปัสสาวมรรค ต้อง 
อาบัติถุลลัจจัย ๑ พูดชมก็ดี พูดติก็ดี พาดพิงของเนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

[๔๙๔] เพราะปัจจัย คือ กล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกาม ภิกษุต้องอาบัติ ๓ คือ 
กล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกามในสำนักมาตุคาม ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ กล่าวคุณแห่งการ 
บำเรอตนด้วยกาม ในสำนักบัณเฑาะก์ ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ กล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกาม 
ในสำนักดิรัจฉาน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 133 

[๔๙๕] เพราะปัจจัย คือ ถึงความเป็นผู้เที่ยวชักสื่อ ภิกษุต้องอาบัติ ๓ คือ รับคำ 
นำไปบอก กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ รับคำ นำไปบอก แต่ไม่กลับมาบอก ต้อง 
อาบัติถุลลัจชัย ๑ รับคำ แต่ไม่นำไปบอก และไม่กลับมาบอก ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

[๔๙๖] เพราะปัจจัย คือ ให้ทำกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง ต้องอาบัติ ๓ คือ ให้ท้า 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อก้อนดินอีกก้อนหนึ่งยังไม่มา ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ เมื่อก้อนดินนั้น 
มาแล้ว ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๔๙๗] เพราะปัจจัย คือ ให้ทำวิหารใหญ่ ต้องอาบัติ ๓ คือ ให้ทำเป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ เมื่อก้อนดินอีกก้อนหนึ่งยังไม่มา ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ เมื่อก้อนดินนั้นมาแล้ว ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๔๙๘] เพราะปัจจัย คือ ตามกำจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได้ 
ต้องอาบัติ ๓ คือ ไม , ให้ทำโอกาสประสงค์จะให้เคลื่อน โจทต้องอาบัติทุกกฏ ๑ กับสังฆาทิเสส 
๑ ให้ทำโอกาสประสงค์จะด่า โจท ต้องอาบัติโอมสวาท ๑. 

[๔๙๙] เพราะปัจจัย คือ ถือเอาเอกเทศบางอย่างแห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่น ให้เป็น 
เพียงเลศ ตามกำจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก ต้องอาบัติ ๓ คือ ไม , ให้ทำโอกาส ประสงค์ 
จะให้เคลื่อน โจท ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ กับสังฆาทิเสส ๑ ให้ทำโอกาสประสงค์จะด่า โจท ต้อง 
อาบัติโอมสวาท ๑. 

[๕๐๐] เพราะปัจจัย คือ ไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ภิกษุผู้ 
ทำลายสงฆ์ ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นถุลลัจจัย ๑ จบ 
กรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๕๐๑] เพราะปัจจัย คือ ไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ภิกษุผู้ 
ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง 
เป็นถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๕๐๒] เพราะปัจจัย คือ ไม่สละกรรมเพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ภิกษุผู้ว่า 
ยาก ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นถุลลัจจัย ๑ จบกรรม 
วาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๕๐๓] เพราะปัจจัย คือ ไม่สละกรรมเพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ภิกษุผู้ 
ประทุษร้ายสกุล ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นถุลลัจจัย ๑ 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 134 

[๕๐๔] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ 
หรือบ้วนเขฬะลงในนํ้า ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือ 
บ้วนเขฬะลงในนี้า ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

เพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะ 
ลงในนี้า ภิกษุต้องอาบัติตัวหนึ่งนี้. 

กตาปัตติวาร ที่ ๒ จบ 


ริปัตติวารที่ ๓ 

[๕๐๕] ถามว่า อาบัติเพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรม จัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดา 
วิบัติ ๔? 

ตอบว่า อาบัติเพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรมจัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ 
บางทีเป็นศีลวิบัติ บางทีเป็นอาจารวิบัติ -.. 

ถามว่า อาบัติเพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ 
หรือบ้วนเขฬะลงในนี้า จัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? 

ตอบว่า อาบัติเพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ 
หรือบ้วนเขฬะลงในนี้า จัดเป็นวิบัติอย่างหนึ่ง คือ อาจารวิบัติ บรรดวิบัติ ๔. 

ริปัตติวารที่ ๓ จบ 

สังคหิตวารที่ ๔ 

[๕๐๖] ถามว่า อาบัติเพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรม สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ 
เท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? 

ตอบว่า อาบัติเพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรม สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๔ บรรดา 

กองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีด้วยกองอาบัติ 

ปาจิตตีย์ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ ... 

ถามว่า อาบัติเพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสวะ 
หรือบ้วนเขฬะลงในนี้า สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 135 

ตอบว่า อาบัติเพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ 

หรือบ้วนเขฬะลงในนํ้า สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๑ คือ ด้วยกองอาบัติทุกกฏ บรรดากอง 

อาบัติ ๗. 

สังคหิตวาร ที่ ๔ จบ 
สมุฏฐานวารที่ ๕ 

[๕๐๗] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติเกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร 
บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติเกิดด้วยสมุฏฐานอย่างหนึ่ง บรรดา 
สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ... 

ถามว่า เพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือ 
บ้วนเขฬะลงในนํ้า อาบัติเกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือ 

บ้วนเขฬะลงในนํ้า อาบัติเกิดด้วยสมุฏฐานอย่างหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่ 

กายกับจิต มิใช่วาจา. 

สมุฏฐานวาร ที่ ๕ จบ 

อธิกรณวารที่ ๖ 

[๕๐๘] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติจัดเป็นอธิกรณ์อะไร บรรดา 
อธิกรณ์ ๔? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติจัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดา 
อธิกรณ์ ๔ ... 

ถามว่า เพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือ 
บ้วนเขฬะลงในนึ่า อาบัติจัดเป็นอธิกรณ์อะไร บรรดาอธิกรณ์ ๔? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วน 
เขฬะลงในนํ้า อาบัติจัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 


อธิกรณวาร ที ๖ จบ 






พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 136 


สมถวาร ที่ ๗ 

[๕๐๙] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติระงับด้วยสมถะเท่าไร 
บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ 
๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย กับติณวัตถารกะ 
๑ . 1 . 

ถามว่า เพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือ 
บ้วนเขฬะลงในนี้า อาบัติระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือ 

บ้วนเขฬะลงในนํ้า อาบัติระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วย 

ปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

สมถวารที่ ๗ จบ 

สมุจจยวาร ที่ ๘ 

[๕๑๐] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรม ภิกษุและภิกษุณีต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรม ภิกษุและภิกษุณีต้องอาบัติ ๔ คือ เสพ 
เมถุนธรรมในสรีระที่สัตว์มิได้กัด ต้องอาบัติปาราชิก ๑ เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตว์กัดแล้ว 
โดยมาก ต้องอาบัติลถุลัจจัย ๑ สอดองค์กำเนิดเข้าไปในปากที่อ้ามิได้ถูกต้อง ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 
เป็นปาจิตตีย์ในเพราะท่อนยาง ๑ 

เพราะปัจจัย คือ เสพเมถุนธรรม ภิกษุและภิกษุณีต้องอาบัติ ๔ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ 
เท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? เป็น 
อธิกรณ์อะไร บรรดาอธิกรณ์ ๔? ระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางที 
เป็นอาจารวิบัติ. 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก 
บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 137 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่ 
วาจา. 

เป็นอาปัตตาธิกรณ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ 
๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ ... 

ถามว่า เพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือ 
บ้วนเขฬะลงในนี้า ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม่เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือ 
บ้วนเขฬะลงในนี้า ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ. 

เพราะปัจจัย คือ อาศัยความไม , เอื้อเฟือ ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะ 
ลงในนี้า ต้องอาบัติตัวหนึ่งนี้. 

ถามว่า อาบัตินี้นจัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร 
บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? เป็นอธิกรณ์ 
อะไร บรรดาอธิกรณ์ ๔? ระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัตินั้น จัดเป็นวิบัติ ๑ คือ อาจารวิบัติ บรรดาวิบัติ ๔. 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๑ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ ด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่ 
วาจา. 

เป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางท่ด้วยสัมมุ'ขา'วินัย ๑ ด้วยปฏิญญาต 
กรณะ ๑ บางท่ด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

สมุจจยวารที่ ๘ จบ 
ปัจจยวาร ๘ จบ 
มหาวิภังค์ ๑๖ มหาวาร จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 138 

ภิกขุนีวิภังค์ ๑๖ มหาวาร 
กัตถปัญญัติวารที่ ๑ 
ปาราชิกกัณฑ์ 

[๕๑๑] พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ แก่ภิกษุณีทั้งหลาย ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่องอะไร? 
ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติ ปเทส 
บัญญัติ สาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติหรือ? บรรดาปาติโมก 
ขุทเทศ ๔ ปาราชิกชิกขาบทที่ ๕ นั้น ชัดเข้าในอุเทศไหน? นับเนื่องในอุเทศไหน? มาสู่อุเทศ 
โดยอุเทศที่เท่าไร? บรรดาวิบัติ ๔ ขัดเป็นวิบัติอย่างไหน? บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกอง 
ไหน? บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? บรรดาอธิกรณ์ ๔ เป็นอธิกรณ์ 
ไหน? บรรดาสมถะ ๗ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น อะไรเป็นวินัย? 

ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น อะไรเป็นอภิวินัย? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น อะไรเป็นปาติ 
โมกข์ ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น อะไรเป็นอธิปาติโมกข์ อะไรเป็นวิบัติ? อะไรเป็นสมบัติ? 

อะไรเป็นข้อปฏิบัติ? พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ แก่ภิกษุณีทั้งหลาย เพราะ 
ทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไร? พวกไหนศึกษา? พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแล้ว? ปาราชิก 
สิกขาบทที่ ๕ นั้น ตั้งอยู่ในใคร? พวกไหนย่อมทรงไว้? เป็นถ้อยคำของใคร? ใครนำมา? 

ปาราชิกกัณฑ์ 

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ 
[๕๑๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ แก , ภิกษุณีทั้งหลาย ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีสุนทรีนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 139 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทา มีความกำหนัด ยินดีในการเคล้าคลึงด้วยกาย 
ของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด. 

ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุป้นนบัญญัติ หรือ? 

ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ ไม่มีในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น. 

ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่สัพพัตถบัญญัติ. 

ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่อสาธารณบัญญัติ. 

ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุกโตบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่เอกโตบัญญัติ. 

บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๔ ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น ขัดเข้าในอุเทศไหน? นับเนื่อง 
ในอุเทศไหน? 

ต. ขัดเข้าในนิทาน นับเนื่องในนิทาน. 

ถ. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร? 

ต. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่ ๒. 

ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน? 

ต. เป็นศีลวิบัติ. 

ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน? 

ต. เป็นกองอาบัติปาราชิก. 

ถ. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น เกิดขึ้นด้วยสมุฏฐาน 
เท่าไร? 

ต. เกิดขึ้นด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กาย กับจิต มิใช่วาจา. 

ถ. บรรดาอธิกรณ์ ๔ เป็นอธิกรณ์อะไร? 

ต. เป็นอาปัตตาธิกรฟ้. 

ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. ระงับด้วยสมถะ ๒ คือสัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑. 

ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น อะไรเป็นวินัย? อะไรเป็นอภิวินัย? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 140 

ต. พระบัญญัติเป็นวินัย การจำแนกเป็นอภิวินัย. 

ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น อะไรเป็นปาติโมกข์? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น 
อะไรเป็นอธิปาติโมกข์? 

ต. พระบัญญัติเป็นปาติโมกข์ การจำแนกเป็นอธิปาติโมกข์. 

ถ. อะไรเป็นวิบัติ? 

ต. ความไม , สังวรเป็นวิบัติ. 

ถ. อะไรเป็นสมบัติ? 

ต. ความสังวรเป็นสมบัติ. 

ถ. อะไรเป็นข้อปฏิบัติ? 

ต. ข้อที่ภิกษุณีสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตว่า จักไม่ทำกรรมเห็นปานนี้แล้ว 
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เป็นข้อปฏิบัติ. 

ถ. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ แก , ภิกษุณีทั้งหลาย ทรงอาศัย 
อำนาจประโยชน์เท่าไร? 

ต. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ แก่ภิกษุณีทั้งหลาย เพราะทรง 
อาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ 
เพื่อข่มภิกษุณีผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุณี ผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะ 
บังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ 
ยังไม , เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัท 
ธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะห์ พระวินัย ๑. 

ถ. พวกไหนศึกษา? 

ต. ภิกษุณีเป็นเสกขะและเป็นกัลยาณปุถุชนศึกษา. 

ถ. พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแล้ว? 

ต. ภิกษุณีผู้อรหันต์มีสิกขาอันศึกษาแล้ว. 

ถ. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น ตั้งอยู่ในใคร? 

ต. ตั้งอยู่ในภิกษุณีผู้ใคร่ต่อการศึกษา. 

ถ. พวกไหนย่อมทรงไว้? 

ต. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ ย่อมเป็นไปแก่ภิกษุณีเหล่าใด ภิกษุณีเหล่านั้นย่อมทรงไว้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 141 


ถ. เป็นถ้อยคำของใคร? 

ต. เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า. 

ถ. ใครนำมา? 

ต. พระเถระทั้งหลายนำสืบๆ กันมา. 

รายนามพระเถระผู้ทรงพระวินัย 

พระเถระเหล่านี้คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ 
รวมเป็นห้าทั้งพระโมคคัลลีบุตร นำพระวินัยมาในทวีปชื่อว่าชมพูมีสิริ. 

แต่นั้น พระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้คือ พระมหินทะ ๑ 
พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผู้ประเสริฐ ผู้มี 
ปัญญามากเหล่านี้ เพ ระวินัย ฉลาดในมรรคา ได้ประกาศพระวินัยปิฎก 
ไว้ในเกาะตาม พปัณฌิ. 

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๖ 

[๕๑๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๖ แก่ภิกษุณีทั้งหลาย ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทารู้อยู่ว่า ภิกษุณีต้องปาราชิกธรรม ไม , โจทด้วยตนเอง 
ไม่บอกแก่คณะ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ 
เกิดแต่กาย วาจา และจิต. 

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๗ 
[๕๑๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๗ แก , ภิกษุณีทั้งหลาย ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 142 


ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา ประพฤติตามพระอริฏฐะ ผู้เคยเป็นคนฆ่าแร้ง ถูก 
สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันยกวัตร. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

คำถามและคำตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๘ 
[๕๑๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๘ แก่ภิกษุณีทั้งหลาย ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพ้'คคีย์ทำวัตถุที่ ๘ ให้บริบูรณ์. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

ปาราชิก ๘ สิกขาบท จบ 


หัวข้อประจำกัณฑ์ 

[๕๑๖] พระมหาวีระทรงบัญญัติปาราชิกอันเป็นวัตถุแห่งการขาดอย่างไม่ต้องสงสัย คือ 
เมถุน ๑ อทินนาทาน ๑ มนุสสริคคหะ ๑ อุตตริมนุสสธรรม ๑ กายสังสัคคะ ๑ ปกปิด ๑ 
สงฆ์ยกวัตร ๑ วัตถุที่แปด ๑ ฯ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 143 


สังฆาทิเสสกัณฑ์ 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสส ๑๐ สิกขาบท 
[๕๑๗] พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุณีผู้กล่าวให้ร้าย ก่อคดี ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่อง 
อะไร? -.. ใครนำมา? 

สังฆาทิเสสสักขาบท ที่ ๑ 

[๕๑๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสสิกขาบท ที่ ๑ แก่ภิกษุณีผู้กล่าวให้ร้าย ก่อคดี ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลหันทากล่าวให้ร้ายอยู่. 

ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ หรือ? 

ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ ไม่มีในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น. 

ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่สัพพัตถบัญญัติ. 

ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่อสาธารณบัญญัติ. 

ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่เอกโตบัญญัติ. 

ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๔ สังฆาทิเสสสักขาบทที่ ๑ นั้น ขัดเข้าในอุเทศไหน? 

นับเนื่องในอุเทศไหน? 

ต. ขัดเข้าในนิทาน นับเนื่องในนิทาน. 

ถ. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร? 

ต. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่ ๓. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 144 

ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน? 

ต. เป็นศีลวิบัติ. 

ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน? 

ต. เป็นกองอาบัติสังฆาทิเสส. 

ถ. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กาย 
วาจา และจิต ... 

ถ. ใครนำมา? 

ต. พระเถระทั้งหลายนำสืบๆ กันมา ... 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ 

[๕๑๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุณีผู้รับหญิงโจรให้บวช ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทารับหญิงโจรให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ 
บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย บางทีเกิดแต่กาย วาจา และชิต. 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ 

[๕๒๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แก , ภิกษุณีผู้ไปสู่ละแวกบ้านแต่ผู้เดียว ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษณีรปหนึ่งไปส่ละแวกบ้านแต่ผ้เดียว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 145 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๓ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ 

[๕๒๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แก , ภิกษุณีผู้ไม , บอกกล่าวการกสงฆ์ ไม , รู้ฉันทะของคณะ รับภิกษุณี 
ผู้ซึ่งสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกเสียจากหมู'แล้ว ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน์ ให้เข้าหมู , 

ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไม่บอกกล่าวการกสงฆ์ไม , รู้ฉันทะของคณะ รับ 

ภิกษุณีผู้ซึ่งสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกเสียจากหมู , แล้วตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน์ ให้เข้าหมู่. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 

(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ 

[๕๒๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แก่ภิกษุณีผู้พอใจรับของเคี้ยวก็ตาม ของฉันก็ตาม จากมือ 
ของบุรุษบุคคลผู้พอใจ ด้วยมือของตนแล้วฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีสุนทรีนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทาพอใจรับอามิสจากมือของบุรุษบุคคลผู้พอใจ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 146 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ 

[๕๒๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แก่ภิกษุณีผู้กล่าวว่า แม่เจ้า บุรุษบุคคลนั้นมีความพอใจก็ตาม 
ไม่มีความพอใจก็ตาม จักทำอะไรแก่แม่เจ้าได้ เพราะแม่เจ้าไม่มีความพอใจ นิมนต์เถิดเจ้าข้า 
บุรุษบุคคลนั้นจะถวายสิ่งใด เป็นของเคี้ยว หรือของฉันก็ตาม แก , แม่เจ้า ขอแม่เจ้าจงรับประเคน 
ของสิ่งนั้น ด้วยมือของตน แล้วเคี้ยว หรือฉันเถิด ดังนี้แล้วส่งไป ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง กล่าวว่า แม่เจ้า บุรุษบุคคลนั้นมีความพอใจก็ตาม 
ไม่มีความพอใจก็ตาม ชักทำอะไรแก่แม่เจ้าได้ เพราะแม่เจ้าไม่มีความพอใจ นิมนต์เถิด เจ้าข้า 
บุรุษบุคคลนั้นจะถวายสิ่งใด เป็นของเคี้ยว หรือของฉันก็ตาม แก , แม่เจ้า ขอแม่เจ้าจงรับ 
ประเคนของสิ่งนั้น ด้วยมือของตน แล้วเคี้ยว หรือฉันเถิด ดังนี้แล้วส่งไป. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ 

[๕๒๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แก่ภิกษุณีผู้โกรธ ไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ 
ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีชัณฑกาลี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุจัณฑกาลีโกรธขัดใจ ได้กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอบอกคืน 
พระพุทธเจ้า ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ์ขอบอกคืนสิกขา. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนึกเขปสิกขาบท). 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 147 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ 

[๕๒๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แก่ภิกษุผู้ถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่ง โกรธ ไม่ 
สละกรรมเพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลีถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่งแล้ว โกรธ ขัดใจ 
ได้กล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีถึงความพอใจ ถึงความขัดเคือง ถึงความหลง และถึงความกลัว. 
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ 

[๕๒๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แก่ภิกษุณีทั้งหลายผู้คลุกคลี ไม่สละกรรม เพราะสวด 
สมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปคลุกคลีกันอยู่. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ 

[๕๒๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัฌฌัติสังฆาทิเสส แก่ภิกษณีผ้ส่งไปด้วยสั่งว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ขอท่าน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 148 

ทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่าอยู่ต่างหากกันเลย ไม่สละวัตถุ เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ 
จบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาส่งไปด้วยสั่งว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลาย 
จงอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่าอยู่ต่างหากกันเลย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

สังฆาทิเสส ๑๐ สิกขาบท จบ 


หัวข้อประจำกัณฑ์ 

[๕๒๘] กล่าวให้ร้าย ๑ รับนางโจรให้บวช ๑ ละแวกบ้าน ๑ ถูกสงฆ์ยกวัตร ๑ 
ของเคี้ยว ๑ ทำอะไรแก่แม่เจ้าได้ ๑ โกรธ ๑ อธิกรณ์เรื่องอื่น ๑ คลุกคลี ๑ ล่งไป ๑ สังฆา 
ทิเสสเหล่านั้นรวมเป็น ๑๐ สิกขาบท. 


นิสสัคคิยปาจิตตียกัณฑ์ 

คำถามและคำตอบในนิสสคคิยปาจิตตีย์ ๑๒ สิกขาบท 

[๕๒๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ทำการสั่งสมบาตร ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 1 ใต้'ทำการสั่งสมบาตร. 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 149 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนกฐินสิกขาบท). 

[๕๓๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคกิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้อธิษฐานอกาลจีวรว่าเป็นกาลจีวรแล้วให้แจกกัน 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาอธิษฐานอกาลจีวรว่าเป็นกาลจีวรแล้วให้แจกกัน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๕๓๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้นทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้แลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีแล้วชิงเอาไป ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาแลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีแล้วชิงเอาไป. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สักขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๕๓๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ขอของอย่างอื่น แล้วขอของอย่างอื่นอีก ณ 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาขอของอย่างอื่นแล้ว ขอของอย่างอื่นอีก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 150 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

[๕๓๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ให้จ่ายของอย่างอื่น แล้วให้จ่ายของอย่างอื่นอีก 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลหันทาให้จ่ายของอย่างอื่น แล้วให้จ่ายของอย่างอื่นอีก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

[๕๓๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ให้จ่ายของอย่างอื่นด้วยบริขารของสงฆ์ ที่เขา 
ถวายไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่น ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปให้จ่ายของอื่น ด้วยบริขารของสงฆ์ ที่เขาถวายไว้ 
เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่น. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

[๕๓๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก , ภิกษุณีผู้ให้จ่ายของอย่างอื่น ด้วยบริขารของสงฆ์ที่เขา 
ถวายไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่น ที่ขอมาเอง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปให้จ่ายของอย่างอื่น ด้วยบริขารของสงฆ์ที่เขาถวายไว้ 
เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่น ที่ขอมาเอง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 151 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

[๕๓๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก'ภิกษุณีผู้ให้จ่ายของอย่างอื่น ด้วยบริขารของคนหมู่มาก 
ที่เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่น ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปให้จ่ายของอื่น ด้วยบริขารของคนหมู่มาก ที่เขาถวาย 
ไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่น. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

[๕๓๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสลัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ให้จ่ายของอื่น ด้วยบริขารของคนหมู่มากที่เขา 
ถวายไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่น ที่ขอมาเอง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปให้จ่ายของอย่างอื่น ด้วยบริขารของคนหมู่มากที่เขา 
ถวายไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่น ที่ขอมาเอง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

[๕๓๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสลัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ให้จ่ายของอื่นด้วยบริขารของบุคคล ที่เขาถวาย 
ไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่นที่ขอมาเอง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลบันทา. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 152 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาให้จ่ายของอื่น ด้วยบริขารของบุคคลที่เขาถวายไว้ 
เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่นที่ขอมาเอง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

[๕๓๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ให้จ่ายผ้าห่มหนา ราคาเกินกว่า ๔ กังสะเป็น 
เป็นอย่างยิ่ง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา ขอผ้ากัมพลกะพระเจ้าแผ่นดิน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

[๕๔๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้นทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ให้จ่ายผ้าห่มบาง ราคาเกินกว่า ๒ กังสะกึ่งเป็น 
อย่างยิ่ง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาขอผ้าโขมะกะพระเจ้าแผ่นดิน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑๒ สิกขาบท จบ 
หัวข้อประจำกัณฑ์ 

[๕๔๑] บาตร ๑ อธิษฐานอกาลจีวรเป็นกาลจีวร ๑ แลกเปลี่ยน ๑ ขอ ๑ ให้จ่าย 
๑ ที่ถวายไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ๑ เป็นของสงฆ์ ๑ เป็นของคนหมู่มาก ๑ ขอมาเอง ๑ 
เป็นของบุคคล ๑ สี่กังสะ ๑ สองกังสะกึ่ง ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 153 


ปาจิตติยกัณฑ์ 

คำถามและคำตอบในลสุณวรรคที่ ๑ 

[๕๔๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ฉันกระเทียม ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลหันทาไม , รู้จักประมาณ ให้นำกระเทียมไป. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๕๔๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ให้ถอนขนในที่แคบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ให้ถอนขนในที่แคบ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๔. 

[๕๔๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ ในเพราะใช้ของลับกระทบกัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณี ๒ รูป. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 154 


ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณี ๒ รูป ใช้ของลับกระทบกัน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 

[๕๔๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ ในเพราะใช้ท่อนยางเกลี้ยง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งใช้ท่อนยางเกลี้ยง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 

[๕๔๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ใช้นี้าชำระให้สะอาดลึกเกิน ๒ ข้อองคุลีเป็นอย่างยิ่ง ณ 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งใช้นี้าชำระให้สะอาดลึกเกินไป. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สักขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 

[๕๔๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้บำรุงภิกษุผู้กำลังฉันด้วยนี้าดื่ม หรือด้วยการพัด ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 155 


ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งบำรุงภิกษุผู้กำลังฉัน ด้วยนํ้าดื่ม และด้วยการพัด. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน 
เอฬกโลมสิกขาบท) ฯ 

[๕๔๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ขอข้าวเปลือกสดมาฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปขอข้าวเปลือกสดมาฉัน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๔. 

[๕๔๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้เทอุจจาระก็ดี ปัสสาวะก็ดี นี้าลายก็ดี หยากเยื่อก็ดี 
ของเป็นเดนก็ดี ที่ภายนอกฝา ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งเทอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง นี้าลายบ้าง หยากเยื่อบ้าง 
ของเป็นเดนบ้าง ที่ภายนอกฝา. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

[๕๕๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้เทอุจจาระก็ดี ปัสสาวะก็ดี นี้าลายก็ดี หยากเยื่อก็ดี ของ 
เป็นเดนก็ดี บนของเขียวสด ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 156 


ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเทอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง นาลายบ้าง หยาก 
เยื่อบ้าง ของเป็นเดนบ้าง บนของเขียวสด. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

[๕๕๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ไปดูฟ้อนรำก็ดี ขับร้องก็ดี ประโคมก็ดี ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ไปดูฟ้อนรำบ้าง ขับร้องบ้าง ประโคมบ้าง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

ลสุณวรรคที่ ๑ จบ 

คำถามและคำตอบในรัตตันธการวรรค ที่ ๒ 
[๕๕๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ยืนร่วมกับบุรุษในเวลาคํ่าคืนไม , มีประทีปส่องหนึ่งต่อหนึ่ง 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่ง ยืนร่วมกับบุรุษในเวลาคํ่าคืนที่ไม , มีประทีปส่อง หนึ่ง 
ต่อหนึ่ง. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 157 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน 
เถยยสัตถกสิกขาบท). 

[๕๕๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยืนร่วมกับบุรุษในโอกาสอันกำบัง หนึ่งต่อหนึ่งณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งยืนร่วมกับบุรุษ ในโอกาสอันกำบัง หนึ่งต่อหนึ่ง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเถยยสัตถกสิกขาบท). 

[๕๕๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ยืนร่วมกับบุรุษในที่แจ้งหนึ่งต่อหนึ่ง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งยืนร่วมกับบุรุษในที่แจ้ง หนึ่งต่อหนึ่ง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเถยยสัตถกสิกขาบท). 

[๕๕๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ยืนร่วมกับบุรุษในถนนก็ดี ในตรอกตันก็ดี ในทาง ๓ แพร่ง 
ก็ดี หนึ่งต่อหนึ่ง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 158 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทายืนร่วมกับบุรุษในถนนบ้าง ในตรอกตันบ้าง ในทาง 
๓ แพร่บ้าง หนึ่งต่อหนึ่ง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเถยยสัตถกสิกขาบท). 

[๕๕๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้เข้าไปสู่สกุลในเวลาเช้า นึ่งบนอาสนะแล้วไม่บอกลา 
เจ้าของ กลับไป ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งเข้าไปสู่สกุลในเวลาเช้า นึ่งบนอาสนะแล้วไม , บอกลา 
เจ้าของ กลับไป. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน 
กฐินสิกขาบท). 

[๕๕๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้เข้าไปสู่สกุลในเวลาหลังภัตตกาล ไม่บอกเจ้าของ นึ่งบน 
อาสนะ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา เข้าไปสู่สกุลในเวลาหลังภัตตกาลไม่บอกเจ้าของ 
นึ่งบนอาสนะ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนกฐินสิกขาบท). 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 159 

[๕๕๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้เข้าไปสู่สกุลในเวลาพลบคํ่าไม่บอกเจ้าของ แล้วลาดเองก็ดี 
ให้ลาดก็ดี ซึ่งที่นอนแล้วขึ้นนั่ง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป เข้าไปสู่สกุลในเวลาพลบคํ่า ไม่บอกเจ้าของแล้วลาด 
ที่นอนขึ้นไปนั่ง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนั้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนกฐินสิกขาบท). 

[๕๕๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ให้ภิกษุณีรูปอื่นโพนทะนาด้วยความถือผิด เข้าใจผิด ณ 
ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่ง ให้ภิกษุณีรูปอื่นโพนทะนา ด้วยความถือผิด เข้าใจผิด. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๕๖๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้แช่งตนก็ดี ผู้อื่นก็ดี ด้วยนรกก็ดี ด้วยพรหมจรรย์ก็ดี 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีจันฑกาลี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 160 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลีแช่งตนบ้าง แช่งผู้อื่นบ้าง ด้วยนรกบ้าง ด้วย 
พรหมจรรย์บ้าง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๕๖๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ประหัตประหารตนแล้วร้องไห้ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีขัณฑกาลี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีขัณฑกาลี ประหัตประหารตนแล้วร้องไห้. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

รัตตันธการวรรค ที่ ๒ จบ 

คำถามและคำตอบในนหานวรรคที่ ๓ 

[๕๖๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้เปลือยกายอาบนี้า ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป เปลือยกายอาบนี้า. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๕๖๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ให้ทำผ้าอาบนี้าฝน เกินประมาณ ณ ที่ไหน? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 161 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ ใช้ผ้าอาบนี้าฝนไม , มีประมาณ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

[๕๖๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้เลาะเองก็ดี ให้ผู้อื่นเลาะก็ดี ซึ่งจีวร แล้วไม่เย็บ ไม่ทำ 
ความขวนขวายเพื่อจะให้เย็บ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาให้ภิกษุณีเลาะจีวรแล้วไม , เย็บ ไม , ทำความขวนขวาย 
เพื่อจะให้เย็บ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

[๕๖๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ผลัดเปลี่ยนผ้าสังฆาฏิอันมีกำหนด ๕ วัน ให้เกินไป 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ฝากผ้าไว้ในมือของภิกษุณีทั้งหลายแล้ว มีแต่ผ้า 
อุตราสงค์กับผ้าอันตรวาสกหลีกไปสู่จาริกในชนบท. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 162 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนกฐินสิกขาบท). 

[๕๖๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ใช้จีวรสับเปลี่ยน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งไม , บอกแล้วห่มจีวรของภิกษุณี. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนกฐินสิกขาบท). 

[๕๖๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ทำลาภคือจีวรของหมู , ให้เป็นอันตรายณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาทำลาภคือจีวรของหมู , ให้เป็นอันตราย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๕๖๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ห้ามการแจกจีวรซึ่งเป็นไปโดยชอบธรรม ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาห้ามการแจกจีวร ซึ่งเป็นไปโดยชอบธรรม. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 163 

[๕๖๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ให้สมณจีวรแก , ชาวบ้านก็ดี ปริพาชกก็ดี ปริพาชิกาก็ดี 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลหันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาได้ให้สมณจีวรแก่ชาวบ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖. 

[๕๗๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ยังสมัยแห่งจีวรกาลให้ล่วงไป ด้วยหวังจะได้จีวรอันไม่ 
แน่นอน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลหันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลหันทา ยังสมัยแห่งจีวรกาลให้ล่วงไปด้วยหวังจะได้จีวร 
อันไม่แน่นอน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ 

[๕๗๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ห้ามการเดาะกฐินอันเป็นไปโดยชอบธรรม ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลหันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลหันทาห้ามการเดาะกฐินอันเป็นไปโดยชอบธรรม. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

นหานวรรคที่ ๓ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 164 
คำถามและคำตอบในตุวัฏฏวรรคที่ ๔ 

[๕๗๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษุณี ๒ รูป ผู้นอนเตียงเดียวกัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปนอนบนเตียงเดียวกัน ๒ รูป. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๕๗๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณี ๒ รูป ผู้นอนบนเครื่องลาดและผ้าห่มอันเดียวกัน 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป นอนบนเครื่องลาดและผ้าห่มผืนเดียวกัน ๒ รูป. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๕๗๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้แกล้งก่อความไม่ผาสุกณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษณีถลลนันทาแกล้งก่อความไม่ผาสกแก่ภิกษณี. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 165 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๕๗๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษุณีผู้ไม่บำรุงสหชีรินีผู้ได้รับทุกข์ และไม่ทำการขวนขวาย 
เพื่อให้ผู้อื่นช่วยบำรุง ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา ไม , บำรุงสหชีรินึผู้ได้รับทุกข์ และไม่ทำการ 
ขวนขวายเพื่อให้ผู้อื่นช่วยบำรุง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

[๕๗๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษุณีผู้ให้ที่อาศัยแก , ภิกษุณีแล้ว โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่า 
ออก ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาให้ที่อาศัย แก , ภิกษุณีแล้วโกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าออก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๕๗๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้คลุกคลี ไม่สละเพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 166 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีชัฌฑกาลีอยู่คลุกคลี. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนสมนุภาสนสิกขาบท). 

[๕๗๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ไม่มีพวก เที่ยวจาริกภายในแว่นแคว้น ซึ่งรู้จักกันอยู่ว่า 
เป็นที่มีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไม่มีพวก เที่ยวจาริกภายในแว่นแคว้น ซึ่งรู้กันอยู่ว่า 
เป็นที่มีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๕๗๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ไม่มีพวก เที่ยวจาริกภายนอกแว่นแคว้น ซึ่งรู้กันอยู่ว่าเป็น 
ที่มีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไม่มีพวก เที่ยวจาริกภายนอกแว่นแคว้น ซึ่งรู้กันอยู่ 
ว่าเป็นที่มีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๕๘๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัฌฌัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษณีผ้เที่ยวจาริกภายในพรรษา ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 167 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเที่ยวจาริกภายในพรรษา. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๕๘๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษุณีผู้อยู่จำพรรษาแล้ว ไม , หลีกไปสู่จาริก ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปอยู่จำพรรษาแล้ว ไม , หลีกไปสู่จาริก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 

ตุวัฏฏวรรคที่ ๔ จบ. 

คำถามและคำตอบในชิตตาคารวรรคที่ ๕ 
[๕๘๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ไปชมโรงละครหลวงก็ดี โรงประกวดภาพก็ดี 
สถานที่หย่อนใจก็ดี อุทยานก็ดี สระโบกขรณีก็ดี ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ไปชมโรงละครหลวงบ้าง โรงประกวดภาพบ้าง 
สถานที่หย่อนใจบ้าง อุทยานบ้าง สระโบกขรณีบ้าง. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 168 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๕๘๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ใช้สอยอาสันทิก็ดี บัลลังก์ก็ดี ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใช้สอยอาสันทิบ้าง บัลลังก์บ้าง. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๕๘๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้กรอด้าย ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปกรอด้าย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๕๘๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ช่วยทำธุระของคฤหัสถ์ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปช่วยทำธุระของคฤหัสถ์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 169 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๕๘๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษุณีผู้อันภิกษุณีกล่าวอยู่ว่า มาเถิดแม่เจ้า ขอจงช่วยระงับ 
อธิกรณ์นี้รับคำว่า ดีละ แล้วไม , ระงับ ไม , ทำการขวนขวายเพื่อให้ระงับ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาผู้อันภิกษุณีกล่าวอยู่ว่า มาเถิดแม่เจ้า ขอจงช่วย 
ระงับอธิกรณ์นี้รับคำว่า ดีละ แล้วไม , ระงับ ไม่ทำการขวนขวายเพื่อให้ระงับ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สักขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสักขาบท). 

[๕๘๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ให้ของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี แก่ชาวบ้านก็ดี 
แก่ปริพาชกก็ดี แก่ปริพาชิกาก็ดี ด้วยมือของตน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาได้ให้ของเคี้ยวบ้าง ของฉันบ้าง แก่ชาวบ้าน ด้วย 
มือของตน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๕๘๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัฌฌัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษณีผ้ , ไม่สละผ้าอาศัย แล้วใช้สอย ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 170 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไม่สละผ้าอาศัย แล้วใช้สอย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนกฐินสิกขาบท). 

[๕๘๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษุณีผู้ไม่มอบหมายที่อยู่ แล้วหลีกไปสู่จาริก ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไม่มอบหมายที่อยู่ แล้วหลีกไปสู่จาริก. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนกฐินสิกขาบท). 

[๕๙๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษุณีผู้เรียนติรัจฉานวิชา ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์เรียนติรัจฉานวิชา. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนปทโสธมมสิกขาบท) 

[๕๙๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัฌฌัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษณีด้บอกติรัจฉานวิชา ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 171 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพ้'คคีย์บอกติรัจฉานวิชา. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน 
ปทโสธมมสิกขาบท). 

จิตตาคารวรรค ที่ ๕ จบ 

คำถามและคำตอบในอารามวรรค ที่ ๖ 

[๕๙๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้รู้อยู่ไม่บอกกล่าวก่อน แล้วเข้าไปสู่อารามซึ่งมีภิกษุ 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไม่บอกกล่าวก่อนแล้วเข้าไปสู่อาราม. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

[๕๙๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ด่าบริภาษภิกษุ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์'ด่าท่านพระอุบาลี. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 172 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๕๙๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้แค้นเคืองบริภาษคณะ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลหันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลหันทาแค้นเคืองบริภาษคณะ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๕๙๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้อันทายกนิมนต์แล้วห้ามภัตรแล้ว ฉันของเคี้ยวก็ดี ของ 
ฉันก็ดี ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปฉันแล้ว ห้ามภัตรแล้ว ไปฉัน ณ แห่งอื่น. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๔. 

[๕๙๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้หวงตระกูล ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งหวงตระกูล. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 173 

[๕๙๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปจำพรรษาในอาวาสที่ไม , มีภิกษุ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๕๙๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้จำพรรษาแล้วไม่ปวารณาในสงฆ์๒ ฝ่าย ด้วย ๓ สถาน 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปจำพรรษาแล้ว ไม่ปวารณากะภิกษุสงฆ์. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

[๕๙๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ไม , ไปรับโอวาทก็ดี เพื่อร่วมสังฆกรรมก็ดี ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ไม่ไปรับโอวาท. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 174 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 

[๖๐๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ไม , ถามแม้ซึ่งอุโบสถ ไม , ขอแม้ซึ่งโอวาท ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไม , ถามแม้ซึ่งอุโบสถ ไม่ขอแม้ซึ่งโอวาท. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

[๖๐๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ไม่บอกสงฆ์หรือคณะ ให้บุรุษผ่าแก็ดี บาดแผลก็ดี อัน 
เกิดที่แง้มขา ตัวต่อตัวร่วมกัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่ง ให้บุรุษผ่าแอันเกิดที่แง้มขาตัวต่อตัวร่วมกัน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนกฐินสิกขาบท). 

อารามวรรคที่ ๖ จบ. 

คำถามและคำตอบในลัพภินีวรรคที่ ๗ 

[๖๐๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยังสตรีมีครรภ์ให้บวช ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 175 


ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังสตรีมีครรภ์ให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๐๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยังสตรีแม่ลูกอ่อนให้บวช ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปยังสตรีแม่ลูกอ่อนให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๐๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยังสิกขมานาที่ย้งมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ 
๒ปีให้บวชณที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังสิกขมานาที่ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ 
ครบ ๒ปีให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๐๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้นทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยังสิกขมานาที่ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการ ครบ ๒ปี 
แล้ว แต่สงฆ์ยังมิได้สมมติ ให้อุปสมบท ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 176 


ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังสิกขมานาที่ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ 
๒ ปีแล้ว แต่สงฆ์ยังมิได้สมมติให้อุปสมบท. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๐๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยังเด็กหญิงมีอายุไม่ครบ ๑๒ ปีให้บวช ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต.เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังเด็กหญิงผู้มีอายุไม่ครบ๑๒ปีให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๐๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้นทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยังเด็กหญิงมีอายุ๑๒ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม , ได้ศึกษา 
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปี ให้อุปสมบท ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต.เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังเด็กหญิงผู้มีอายุ๑๒ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม , ได้ 
ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการครบ๒ปีให้อุปสมบท. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๐๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยังเด็กหญิงมีอายุ ๑๒ ปีบริบูรณ์ ผู้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ 
ประการ ครบ ๒ ปีแล้ว แต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติให้บวช ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 177 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต.เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังเด็กหญิงผู้มีอายุ๑๒ปีบริบูรณ์ผู้ศึกษาสิกขาใน 
ธรรม๖ประการครบ๒ปีแล้วแต่สงฆ์ยังไม , ได้สมมติให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๐๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ยังสหชีรินึให้บวชแล้วไม , อนุเคราะห์ไม่ยังผู้อื่นให้อนุเคราะห์ 
ตลอด ๒ กาลฝน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา ยังสหชีวินีให้บวชแล้ว ไม , อนุเคราะห์ ไม , ยังผู้อื่น 
ให้อนุเคราะห์ ตลอด ๒ กาลฝน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

[๖๑๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ไม่ติดตามปวัตดึนีผู้ให้บวช ตลอด ๒ กาลฝน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไม่ติดตามปวัตตินึผู้ให้บวชตลอด ๒ กาลฝน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 178 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 

[๖๑๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ยังสหชีวินีให้บวชแล้ว ไม , พาหลีกไป ไม่ยังผู้อื่นให้พา 
หลีกไป ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลบันทายังสหชีวินีให้บวชแล้ว ไม่พาหลีกไป ไม , ยังผู้อื่น 
ให้พาหลีกไป. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สักขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

คัพภินืวรรคที่ ๗ จบ. 

คำถามและคำตอบในกุมารีภูตวรรคที่ ๘ 

[๖๑๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยังสามเณรีผู้เป็นเด็กหญิงมีอายุหย่อน ๒๐ ปี ให้บวช 
ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต.เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ยังสามเณรีผู้เป็นเด็กหญิงมีอายุหย่อน๒๐ปีให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๑๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยังสามเณรีผู้เป็นเด็กหญิงมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยัง 
ไม , ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ กาลฝน ให้บวช ณ ที่ไหน? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 179 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต.เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ยังสามเณรีผู้เป็นเด็กหญิงมีอายุ๒๐ปีบริบูรณ์แล้ว 
แต่ยังไม , ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ กาลฝน ให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๑๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยังสามเณรีผู้เป็นเด็กหญิงมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้ศึกษา 
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ กาลฝนแล้ว แต่สงฆ์ยังมิได้สมมติ ให้บวช ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต.เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ยังสามเณรีผู้เป็นเด็กหญิงมีอายุ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้ 
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ กาลฝนแล้ว แต่สงฆ์ยังมิได้สมมติให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๑๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก , ภิกษุณีผู้มีพรรษาหย่อน ๑๒ ให้บวช ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป มีพรรษาหย่อน ๑๒ ให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๑๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว แต่สงฆ์ยังไม , ได้สมมติ ให้บวช 
ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 180 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปมีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว แต่สงฆ์ยังไม , ได้สมมติให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๑๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีอันภิกษุณีสงฆ์กล่าวอยู่ว่า ดูกรแม่เจ้า ท่านยังไม่ควรให้บวช 
ก่อน รับคำว่า ชอบแล้ว ภายหลังถึงธรรมคือบ่นว่า ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลี อันภิกษุณีสงฆ์กล่าวอยู่ว่า ดูกรแม่เจ้า ท่านยังไม่ 
ควรให้บวชก่อน รับคำว่า ชอบแล้ว ภายหลังถึงธรรมคือบ่นว่า. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ 

[๖๑๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้กล่าวกะสิกขมานาว่า ดูกรแม่เจ้า ถ้าท่านจักให้จีวรแก่เรา 
เราจักยังท่านให้อุปสมบทตามปรารถนา ภิกษุณีนั้นไม่มีอันตราย ภายหลังไม่ให้อุปสมบท ไม่ท่า 
การขวนขวายเพื่อให้อุปสมบท ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทากล่าวกะสิกขมานาว่า ดูกรแม่เจ้า ล้าท่านจักให้จีวร 

แก่เรา เราจักยังท่านให้อุปสมบทตามปรารถนา แล้วไม่ให้อุปสมบท ไม่ท่าการขวนขวายเพื่อให้ 

อุปสมบท. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 181 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

[๖๑๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้กล่าวกะสิกขมานาว่า ดูกรแม่เจ้า ถ้าท่านจักติดตามเราไป 
ตลอด๒ปีเราจักยังท่านให้อุปสมบทตามปรารถนาแล้วไม่ให้อุปสมบทไม่ท่าการขวนขวาย 
เพื่อให้อุปสมบท ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทากล่าวกะสิกขมานาว่า ดูกรแม่เจ้า ถ้าท่านจักติดตาม 
เราไปตลอด๒ปีเราจักยังท่านให้อุปสมบทตามปรารถนาแล้วไม , ให้อุปสมบทไม่ท่าการ 
ขวนขวายเพื่อให้อุปสมบท. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

[๖๒๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ยังสิกขมานาผู้เกี่ยวข้องด้วยบุรุษ ผู้คลุกคลีกับเด็กหนุ่ม 
ผู้ดุร้าย ผู้ยังชายให้ระทมโศก ให้บวช ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา ยังสิกขมานาผู้เกี่ยวข้องด้วยบุรุษ ผู้คลุกคลีกับเด็ก 
หนุ่ม ผู้ดุร้าย ผู้ยังชายให้ระทมโศก ให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๒๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ย้งสิกขมานาอันมารดาบิดาหรือสามียังไม , อนุญาต ให้บวช 
ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 182 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา ยังสิกขมานาอันมารดาบิดาหรือสามียังไม , อนุญาต 
ให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๔ คือ 

บางทีเกิดแต่วาจา ไม่ใช่กาย ไม , ใช่จิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา ไม่ใช่ชิต ๑ บางทีเกิดแต่ 

วาจากับจิต ไม , ใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา และชิต ๑. 

[๖๒๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยังสิกขมานาให้บวชด้วยให้ฉันทะค้างคราวณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห์. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทายังสิกขมานาให้บวช ด้วยให้ฉันทะล้างคราว. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๒๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ย้งสิกขมานาให้บวชทุกกาลฝน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ยังสิกขมานาให้บวชทุกกาลฝน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๖๒๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ย้งสิกขมานาให้บวชปีละ ๒ รูป ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 183 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังสิกขมานาให้บวชปีละ ๒ รูป. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

กุมารีภูตวรรคที่ ๘ จบ 

คำถามและคำตอบในฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙ 

[๖๒๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ใช้ร่มและรองเท้า ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ใช้ร่มและรองเท้า. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๖๒๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ไปด้วยยาน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ไปด้วยยาน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 184 

[๖๒๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ใช้เครื่องประดับเอว ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งใช้เครื่องประดับเอว. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๖๒๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ใช้เครื่องประดับสำหรับสตรี ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ใช้เครื่องประดับสำหรับสตรี. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๖๒๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้อาบนั้าปรุงเครื่องประเทืองผิวมีกลิ่นหอม ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ อาบนั้าปรุงเครื่องประเทืองผิวที่มีกลิ่นหอม. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 185 

[๖๓๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้อาบนั้าปรุงกำยานเป็นเครื่องอบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ อาบนั้าปรุงกำยานเป็นเครื่องอบ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๖๓๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยังภิกษุณีให้นวด ให้ขยำ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังภิกษุณี ให้นวด ให้ขยำ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๖๓๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณีผู้ยังสิกขมานาให้นวด ให้ขยำ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ยังสิกขมานาให้นวด ให้ขยำ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 186 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๖๓๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ยังสามเณรีให้นวด ให้ขยำ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณี ยังสามเณรีหลายรูปให้นวด ให้ขยำ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๖๓๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ยังหญิงคฤหัสถ์ให้นวด ให้ขยำ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ยังหญิงคฤหัสถ์ให้นวด ให้ขยำ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 

[๖๓๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ไม , ขอโอกาส นั่งบนอาสนะข้างหน้าภิกษุ ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ไม่ขอโอกาสนั่งบนอาสนะข้างหน้าภิกษุ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 187 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนกฐินสิกขาบท). 

[๖๓๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ถามปัญหากะภิกษุผู้ที่ตนยังมิได้ขอโอกาส ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ถามปัญหากะภิกษุผู้ที่ตนยังมิได้ขอโอกาส. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ 
(เหมือนปทโสธมมสิกขาบท). 

[๖๓๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุณีผู้ไม่มีผ้ารัดถัน เข้าไปสู่บ้าน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่ง ไม่มีด้ารัดถันเข้าไปสู่บ้าน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ 
บางทีเกิดแต่กาย ไม , ใช่วาจา ไม , ใช่ชิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับจิต ไม่ใช่วาจา ๑. 

ฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙ จบ 
ขุททกสิกขาบท ๙ วรรค จบ 

หัวข้อประจำเรื่อง 

[๖๓๘] กระเทียม ๑ ถอนขนในที่แคบ ๑ ใช้ของลับกระทบถัน ๑ ท่อนยางเกลี้ยง ๑ 
ใช้นี้าชำระให้สะอาดลึกเกินไป ๑ บำรุงภิกษุกำลังฉัน ๑ ข้าวเปลือกสด ๑ ทิ้งของเป็นเดน ๒ 
สิกขาบท ๑ ดูฟ้อนรำ ๑ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 188 

เวลาคํ่าคืน ๑ โอกาสกำบัง ๑ ที่แจ้ง ๑ ถนน ๑ เวลาเช้า ๑ เวลาภายหลังภัตร ๑ 

เวลาพลบคํ่า๑ ความถือผิด๑ แช่งด้วยนรก๑ ประหาร๑ 

เปลือยกาย ๑ ผ้าอาบนาฝน ๑ เลาะจีวร ๑ เปลี่ยนผ้าสังฆาฏิมีกำหนด ๕ วัน ๑ 

จีวรสับเปลี่ยน ๑ หมู , ๑ การแจกจีวร ๑ สมณจีวร ๑ จีวรไม , แน่นอน ๑ การเดาะกฐิน ๑ 

เตียงเดียวกัน ๑ เครื่องลาด ๑ แกล้ง ๑ สหชีรินึ ๑ ให้ที่อาศัย ๑ คลุกคลี ๑ 

เที่ยวจาริกภายใน๑ เที่ยวจาริกภายนอก๑ เที่ยวจาริกภายในพรรษา๑ ไม , หลีกไป๑ 

โรงละครหลวง๑ อาสัน ทิด กรอด้าย๑ ธุระของคฤหัสถ์๑ ระงับอธิกรณ์๑ ให้® 

ผ้าอาศัย ๑ ที่อยู่ ๑ เรียนติรัจฉานวิชา ๑ บอกติรัจฉานวิชา ๑ 

อาราม๑ ด่า๑ แค้นเคือง® ฉัน® หวงตระกูล® จำพรรษา® ปวารณา® 

ไม่รับโอวาท® ไม่ขอโอวาท® ที่แง้มขา® 

สตรีมีครรภ์® สตรีแม่ลูกอ่อน® ธรรม๖ประการ® สงฆ์ยังมิได้สมมติ® มีอายุ 
หย่อน®๒ปี® เด็กหญิงมีอายุครบบริบูรณ์แล้ว® สงฆ์ยังมิได้สมมติ® ยังสหชีรินีให้บวช 
แล้วไม , อนุเคราะห์ ๑ ไม่ติดตามปวัตดึนี ๑ ไม่พาหลีกไป ๑ 
สามเณรีที่เป็นเด็กหญิง ๒ สิกขาบท ๑ สงฆ์ยังมิได้สมมติ ๑ ภิกษุณีมีพรรษาหย่อน 
๑๒ปี® สงฆ์ยังมิได้สมมติ® ยังไม , ควร® ล้าจักให้® ตลอด๒ปี® สิกขมานาผู้เกี่ยวข้อง 
กับบุรุษ๑ สิกขมานาอันสามีไม , อนุญาต๑ ให้ฉันทะค้างคราว๑ ทุกกาลฝน๑ ปีละ๒รูป® 
ร่ม ๑ ยาน ๑ เครื่องประดับเอว ๑ เครื่องประดับสำหรับสตรี ๑ อาบนํ้าปรุงเครื่อง 
ประเทืองผิว® อาบนํ้าปรุงกำยาน® ภิกษุณี® สิกขมานา® สามเณรี® หญิงคฤหัสถ์® 

นั่งข้างหน้าภิกษุ ๑ ไม่ขอโอกาส ๑ ผ้ารัดถัน ๑. 

หัวข้อบอกวรรคเหล่านั้น 

[๖๓๙]ลสุณวรรค® รัตตันธการวรรค® นหานวรรค® ตุวัฏฏวรรค® จิตตา 
คารวรรค® อารามวรรค® ดัพภินืวรรค® กุมารีภูตวรรค® ฉัตตุปาหนวรรค®. 

ปาฏิเทสนึยกัณฑ์ 

คำถามและคำตอบในปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท 
[๖๔๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนึยะ แก่ภิกษุณีผู้ขอเนยใสมาฉัน ณ ที่ไหน? 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 189 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพ้'คคีย์ขอเนยใสมาฉัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๔. 

[๖๔๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนึยะ แก่ภิกษุณีผู้ขอนี้ามันมาฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขอนี้ามันมาฉัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สักขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๔. 

[๖๔๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนึยะ แก , ภิกษุณีผู้ขอนี้าผึ้งมาฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขอนี้าผึ้งมาฉัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๕. 

[๖๔๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนึยะ แก , ภิกษุณีผู้ขอนี้าอ้อยมาฉัน ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 190 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพ้'คคีย์ขอนี้าอ้อยมาฉัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๔. 

[๖๔๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนึยะ แก , ภิกษุณีผู้ขอปลามาฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขอปลามาฉัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๔. 

[๖๔๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนึยะ แก่ภิกษุณีผู้ขอเนื้อมาฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขอเนื้อมาฉัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สักขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๔. 

[๖๔๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนึยะ แก่ภิกษุณีผู้ขอนมสดมาฉัน ณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 191 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขอนมสดมาฉัน. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๔. 

[๖๔๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนึยะ แก , ภิกษุณีผู้ขอนมสัมมาฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขอนมสัมมาฉัน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๔ คือ 

บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่จิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต ๑ บางทีเกิดแต่กาย 

กับจิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจาและชิต ๑. 

ปาฏิเทสนึยะ ๘ สิกขาบท จบ 

หัวข้อประจำกัณฑ์ 

[๖๔๘] พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิเทสนึยะ ๘ สิกขาบทเอง คือ ภิกษุณีขอเนยใส ๑ 
นี้ามัน ๑ นี้าผึ้ง ๑ นี้าอ้อย ๑ ปลา ๑ เนื้อ ๑ นมสด ๑ นมสัม ๑ 
สิกขาบทเหล่าใด ที่บรรยายไว้โดยพิสดารในภิกขุวิภังค์เพราะย่อสิกขาบทเหล่านั้น 
เป็นกัตถปัญญัติวารที่ ๑ ในภิกขุนีวิภังค์ จบ. 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 192 


กตาปัตติวารที่ ๒ 
ปาราชิกกัณฑ์ 

คำถามและคำตอบในปาราชิก 

[๖๔๙] ถามว่า ภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด 
ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด ต้อง 
อาบัติ ๓ คือ: 

ยินดีการจับต้องอวัยวะใต้รากขวัญลงมา เหนือหัวเข่าขึ้นไป ต้องอาบัติปาราชิก ๑ 
ยินดีการจับต้องอวัยวะเหนือรากขวัญขึ้นไป ใต้หัวเข่าลงมา ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ 
ยินดีการจับต้องของเนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 

ภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด ต้องอาบัติ ๓ 
เหล่านี้. 

[๖๕๐] ถามว่า ภิกษุณีผู้ปกปิดโทษ ปกปิดโทษไว้ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุณีผู้ปกปิดโทษ ปกปิดโทษไว้ ต้องอาบัติ ๓ คือ รู้อยู่ปกปิดธรรมมีโทษ 

ถึงปาราชิก ต้องอาบัติปาราชิก ๑ มีความสงสัยปกปิด ต้องอาบัติถุลลัจชัย ๑ ปกปิดอาจารวิบัติ 

ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 

ภิกษุณีผู้ปกปิดโทษ ปกปิดโทษไว้ ต้องอาบัติ ๓ เหล่านี้. 

[๖๕๑] ถามว่า ภิกษุณีผู้ประพฤติตามพระอริฏฐะผู้ถูกสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันยกวัตร 
ไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุผู้ประพฤติตามพระอริฏฐะผู้ถูกสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันยกวัตร ไม่สละกรรม 

เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเป็นทุกกฎ ๑ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง 

เป็นถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติปาราชิก ๑ 

ภิกษุณีผู้ประพฤติตามพระอริฏฐะ ผู้ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกวัตร ไม่สละกรรม 

เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ต้องอาบัติ ๓ เหล่านี้. 

[๖๕๒] ถามว่า ภิกษุณีผู้ยังวัตถุที่ ๘ ให้บริบูรณ์ ต้องอาบัติเท่าไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 193 

ตอบว่า ภิกษุณีผู้ยังวัตถุที่ ๘ ให้บริบูรณ์ ต้องอาบัติ ๓ คือ อันบุรุษกล่าวว่า จงเดิน 
ไปยังห้องชื่อนี้แล้วเดินไป ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ พอล่วงเข้าหัตถบาสของบุรุษ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย ๑ ยังวัตถุที่ ๘ ให้บริบูรณ์ ต้องอาบัติปาราชิก ๑ 
ภิกษุณียังวัตถุที่ ๘ ให้บริบูรณ์ ต้องอาบัติ ๓ เหล่านี้. 

ปาราชิก จบ 


สังฆาทิเสสกัณฑ์ 

คำถามและคำตอบในสังฆาทิเสส 

[๖๕๓] ภิกษุณีผู้กล่าวให้ร้าย ก่อคดีขึ้น ต้องอาบัติ ๓ คือ บอกแก่คนๆ เดียว 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ บอกแก่คนที่สอง ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๑ คดีถึงที่สุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ 

[๖๕๔] ภิกษุณีรับหญิงโจรให้บวช ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเป็นทุกกฏ ๑ จบกรรม 
วาจาสองครั้ง เป็นถุลลัจขัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๖๕๕] ภิกษุณีไปสู่ละแวกบ้านแต่ผู้เดียว ต้องอาบัติ ๓ คือเดินไป ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ๑ เดินล่วงเขตล้อมไป ๑ ก้าว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๑ เดินล่วงเขตล้อมไป ๒ ก้าว ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๖๕๖] ภิกษุณีไม่บอกกล่าวการกสงฆ์ไม , รู้ฉันทะของคณะ รับภิกษุณีผู้ซึ่งสงฆ์พร้อม 
เพรียงกันยกเสียจากหมู , แล้ว ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน์ให้เข้าหมู , ต้องอาบัติ ๓ คือ 
จบญัตติ เป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นถุลลัจขัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๑. 

[๖๕๗] ภิกษุณีมีความพอใจ รับของเคี้ยวก็ตาม ของฉันก็ตาม จากมือของบุรุษ 
บุคคลผู้มีความพอใจ ด้วยมือของตนแล้วฉัน ต้องอาบัติ ๓ คือ รับไว้ด้วยตั้งใจชักเคี้ยว จักฉัน 
ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๑ ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำกลืน ๑ รับนั้นเละไม้ชำระฟ้นต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ๑. 

[๖๕๘] ภิกษุณีกล่าวว่า แม่เจ้า บุรุษบุคคลนั้น มีความพอใจก็ตาม ไม่มีความพอใจ 
ก็ตาม จักทำอะไรแก , แม่เจ้าได้ เพราะแม่เจ้าไม่มีความพอใจ นิมนต์เถิด เจ้าข้า บรษบคคลนั้น 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 194 

จะถวายสิ่งใด เป็นของเคี้ยวก็ตาม ของฉันก็ตาม แก , แม่เจ้า ขอแม่เจ้าโปรดรับประเคนของสิ่ง 
นั้นด้วยมือของตน แล้วเคี้ยวหรือฉันเถิด ดังนี้แล้วส่งไป ต้องอาบัติ ๓ คือ รับประเคนด้วย 
ตั้งใจจักเคี้ยว ชักฉันตามคำของภิกษุณีนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติถุลลัจจัยทุกๆ คำกลืน 
๑ ฉันเสร็จ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๖๕๙] ภิกษุณีผู้โกรธ ไม่สละกรรมเพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ต้องอาบัติ ๓ 
คือ จบญัตติ เป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๖๖๐] ภิกษุณีผู้ถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่ง โกรธ ไม่สละกรรมเพราะสวด 
สมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็น 
ถุลลัจชัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๖๖๑] ภิกษุณีหลายรูปผู้คลุกคลีกันอยู่ ไม่สละกรรมเพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ 
ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นถุลลัจชัย ๑ จบกรรมวาจา 
ครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๖๖๒] ภิกษุณีผู้สั่งว่า แม่เจ้าทั้งหลาย พวกท่านจงอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่าอยู่ต่างหาก 
กันเลย ไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เป็นทุก 
กฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นถุลลัจชัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
สังฆาทิเสส จบ 


นิสัคคิยปาจิตติยกัณฑ์ 
คำถามและคำตอบ , ในนิสลัคคิยปาจิตตีย์ 
[๖๖๓] ภิกษุณีทำการสั่งสมบาตร ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือนึสสัคคิยปาจิตตีย์. 

[๖๖๔] ภิกษุณีอธิษฐานอกาลจีวรว่าเป็นกาลจีวร แล้วให้แจกกัน ต้องอาบัติ ๒ คือ 
ให้แจก เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อแจกแล้ว เป็นนึสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๖๕] ภิกษุณีแลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีแล้วชิงเอาไป ต้องอาบัติ ๒ คือ ชิงเอาไป 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อชิงเสร็จแล้วเป็นนึสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๖๖] ภิกษุณีขอสิ่งของอย่างอื่น แล้วขอสิ่งของอย่างอื่นอีก ต้องอาบัติ ๒ คือ 
กำลังขอ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ขอเสร็จแล้ว เป็นนึสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 195 

[๖๖๗] ภิกษุณีให้จ่ายของสิ่งอื่นแล้วให้จ่ายของสิ่งอื่นอีก ต้องอาบัติ ๒ คือให้จ่าย 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้จ่ายแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๖๘] ภิกษุณีให้จ่ายของอย่างอื่น ด้วยบริขารของสงฆ์ที่เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์ 
อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่น ต้องอาบัติ ๒ คือให้จ่าย เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้จ่ายแล้ว 
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๖๙] ภิกษุณีให้จ่ายของอย่างอื่น ด้วยบริขารของสงฆ์ที่เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์ 
อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่น ที่ขอมาเอง ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้จ่ายเป็นทุกกฏในประโยค ๑ 
ให้จ่ายแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๗๐] ภิกษุณีให้จ่ายของอย่างอื่น ด้วยบริขารของคนหมู่มากที่เขาถวายไว้เพื่อประ 
โยชน์อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่น ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้จ่าย เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้ 
จ่ายแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๗๑] ภิกษุณีให้จ่ายของอย่างอื่น ด้วยบริขารของคนหมู่มากที่เขาถวายเพื่อประโยชน์ 
อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่น ที่ขอมาเอง ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้จ่าย เป็นทุกกฏในประโยค ๑ 
ให้จ่ายแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๗๒] ภิกษุณีให้จ่ายของอย่างอื่น ด้วยบริขารของบุคคลที่เขาถวายไว้ เพื่อประโยชน์ 
อย่างอื่น เจาะจงของอย่างอื่น ที่ขอมาเอง ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้จ่ายเป็นทุกกฏในประโยค ๑ 
ให้จ่ายแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๗๓] ภิกษุณีให้จ่ายผ้าห่มหนาราคาเกินกว่า ๔ กังสะเป็นอย่างยิ่ง ต้องอาบัติ ๒ คือ 
ให้จ่าย เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อให้จ่ายเสร็จแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๗๔] ภิกษุณีให้จ่ายผ้าห่มบางราคาเกินกว่า ๒ กังสะกึ่งเป็นอย่างยิ่ง ต้องอาบัติ ๒ 
คือ ให้จ่าย เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อจ่ายให้เสร็จแล้ว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑. 

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จบ. 


ปาจิตติยกัณฑ์ 

คำถามและคำตอบในลสุณวรรคที่ ๑ 

[๖๗๕] ภิกษุณีฉันกระเทียม ต้องอาบัติ ๒ คือ รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจักฉัน ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ คำกลืน ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 196 

[๖๗๖] ภิกษุณีให้ถอนขนในที่แคบ ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้ถอน เป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ ให้ถอนเสร็จแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๗๗] ภิกษุณีใช้ของลับกระทบกัน ต้องอาบัติ ๒ คือกำลังทำ เป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ เมื่อทำแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๗๘]ภิกษุณีใช้ท่อนยางเกลี้ยง ต้องอาบัติ๒ คือ กำลังใช้ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ 
เมื่อใช้เสร็จแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๗๙] ภิกษุณีใช้นำชำระให้สะอาดลึกเกิน ๒ ข้อองคุลีเป็นอย่างยิ่ง ต้องอาบัติ ๒ 
คือ กำลังใช้ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อใช้แล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๘๐] ภิกษุณีบำรุงภิกษุผู้กำลังฉัน ด้วยนำฉัน ด้วยการพัด ต้องอาบัติ ๒ คือ 
ยืนอยู่ในหัตถบาส ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑ ยืนพ้นหัตถบาส ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

[๖๘๑] ภิกษุณีขอข้าวเปลือกสดมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจักฉัน 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกคำกลืน ๑. 

[๖๘๒] ภิกษุณีเทอุจจาระก็ดี ปัสสาวะก็ดี นํ้าลายก็ดี หยากเยื่อก็ดี ของเป็นเดนก็ดี 
ที่ภายนอกฝา ต้องอาบัติ ๒ คือกำลังเท เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อเทแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 

[๖๘๓] ภิกษุณีเทอุจจาระก็ดี ปัสสาวะก็ดี นํ้าลายก็ดี หยากเยื่อก็ดี ของเป็นเดนก็ดี 
บนของเขียวสด ต้องอาบัติ ๒ คือกำลังเทเป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อเทแล้ว ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๘๔] ภิกษุณีไปดูฟ้อนรำก็ดี ขับร้องก็ดี ประโคมก็ดี ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังไป 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ยืนอยู่ในที่ใดมองเห็นหรือได้ยิน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

ลสุณวรรคที่ ๑ จบ 

คำถามและคำตอบในรัตตันธการวรรคที่ ๒ 

[๖๘๕] ภิกษุณียืนร่วมกับบุรุษในเวลาคํ่าคืน ไม่มีประทีปส่องหนึ่งต่อหนึ่งต้องอาบัติ 
๒ คือ ยืนอยู่ในหัตถบาส ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑ ยืนพ้นหัตถบาสต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

[๖๘๖] ภิกษุณียืนร่วมกับบุรุษในโอกาสอันกำบังหนึ่งต่อหนึ่ง ต้องอาบัติ ๒ คือ ยืน 
อยู่ในหัตถบาส ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑ ยืนพ้นหัตถบาส ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 197 

[๖๘๗] ภิกษุณียืนร่วมกับบุรุษในที่แจ้ง หนึ่งต่อหนึ่ง ต้องอาบัติ ๒ คือ ยืนอยู่ใน 
หัตถบาส ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑ ยืนพ้นหัตถบาส ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

[๖๘๘] ภิกษุณียืนร่วมกับบุรุษ ในถนนก็ดี ในตรอกตันก็ดี ในทางสามแพร , งก็ดี 
หนึ่งต่อหนึ่ง ต้องอาบัติ ๒ คือ ยืนอยู่ในหัตถบาส ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑ ยืนพ้นหัตถบาส 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

[๖๘๙] ภิกษุณีเข้าไปสู่สกุลในเวลาเช้า นึ่งบนอาสนะแล้ว ไม่บอกลาเจ้าของ กลับไป 
ต้องอาบัติ ๒ คือ ก้าวเท้าที่ ๑ ล่วงพ้นชายคาไป ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ก้าวเท้าที่ ๒ ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๙๐] ภิกษุณีเข้าไปสู่สกุลในเวลาหลังภัตตกาล ไม่บอกเจ้าของแก้วนึ่งบนอาสนะ 
ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังนึ่ง เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อนึ่งแก้วต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๙๑] ภิกษุณีเข้าไปสู่สกุลในเวลาวิกาล ไม่บอกเจ้าของ ลาดเองก็ดี ให้ลาดก็ดี 
ซึ่งที่นอน แก้วขึ้นนึ่ง ต้องอาบัติ ๒ คือ ขึ้นนึ่ง เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อขึ้นนึ่งแก้ว 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๙๒] ภิกษุณีให้ภิกษุณีรูปอื่นโพนทะนา ด้วยเรื่องที่ถือผิด เข้าใจผิด ต้องอาบัติ ๒ 
คือ ให้โพนทะนา เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อให้โพนทะนาแก้วต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๙๓] ภิกษุณีแช่งตนก็ดี ผู้อื่นก็ดี ด้วยนรกก็ดี ด้วยพรหมจรรย์ก็ดี ต้องอาบัติ ๒ 
คือ กำลังแช่ง เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อแช่งแก้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๙๔] ภิกษุณีประหัตประหารตนแก้ว ร้องไห้ ต้องอาบัติ ๒ คือประหัตประหาร 
แก้วร้องไห้ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑ ประหัตประหาร แต่ไม่ร้องไห้ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

รัตตันธการวรรคที่ ๒ จบ 

กำถามและกำตอบในนหานวรรคที่ ๓ 

[๖๙๕] ภิกษุณีเปลือยกายอาบนึ่า ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังอาบ เป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ อาบเสร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๖๙๖] ภิกษุณีให้ทำผ้าอาบนึ่าฝนเกินประมาณ ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้ทำเป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ เมื่อให้ทำแก้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 198 

[๖๙๗] ภิกษุณีเลาะเองก็ดี ให้ผู้อื่นเลาะก็ดี ซึ่งจีวรของภิกษุณี แล้วไม่เย็บ ไม่ทำ 
การขวนขวายเพื่อให้เย็บ ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย์. 

[๖๙๘] ภิกษุณีผลัดเปลี่ยนผ้าสังฆาฏิ อันมีกำหนด ๕ วัน ให้เกินไปต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ ปาจิตตีย์. 

[๖๙๙]ภิกษุณีใช้จีวรสับเปลี่ยนต้องอาบัติ๒ คือ กำลังใช้ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ 
เมื่อใช้แล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๐๐] ภิกษุณีทำลาภคือจีวรของหมู , ให้เป็นอันตราย ต้องอาบัติ ๒ คือกำลังทำ เป็น 
ทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อทำแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๐๑] ภิกษุณีห้ามการแจกจีวร อันเป็นไปโดยชอบธรรม ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลัง 
ห้าม เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อห้ามแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๐๒] ภิกษุณีให้สมณจีวรแก่ชาวบ้านก็ดี ปริพาชกก็ดี ปริพาชิกาก็ดี ต้องอาบัติ ๒ 
คือ กำลังให้ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อให้แล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๐๓] ภิกษุณียังสมัยจีวรกาลให้ล่วงไป ด้วยหวังจะได้จีวรอันไม่แน่นอน ต้องอาบัติ 
๒ คือ ให้ล่วงไป เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้ล่วงไปแล้วต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๐๔] ภิกษุณีห้ามการเดาะกฐิน อันเป็นไปโดยชอบธรรม ต้องอาบัติ ๒ คือ 
กำลังห้าม เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อห้ามแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

นหานวรรคที่ ๓ จบ 

คำถามและคำตอบในตุวัฏฏวรรคที่ ๔ 

[๗๐๕] ภิกษุณีสองรูป นอนบนเตียงเดียวกัน ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังนอน เป็น 
ทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อนอนแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๐๖] ภิกษุณี ๒ รูป มีเครื่องลาดและผ้าห่มผืนเดียวกันนอน ต้องอาบัติ ๒ คือ 
กำลังนอน เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อนอนแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๐๗] ภิกษุณีแกล้งทำความไม่ผาสุกแก่ภิกษุณี ต้องอาบัติ ๒ คือกำลังทำ เป็น 
ทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อทำแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๐๘] ภิกษุณีไม่บำรุงสหชีวินึผู้ได้รับทุกข์ ทั้งไม่ทำการขวนขวายเพื่อให้ผู้อื่นบำรุง 
ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือปาจิตตีย์. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 199 

[๗๐๙] ภิกษุณีให้ที่อาศัยแก , ภิกษุณีแล้ว โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าออก ต้องอาบัติ ๒ 
คือ กำลังฉุดคร่า เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อฉุดคร่าออกแล้วต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๑๐] ภิกษุณีผู้คลุกคลีไม่สละกรรมเพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ต้องอาบัติ ๒ 
คือ จบญัตติ เป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๑๑] ภิกษุณีไม่มีพวกเกวียนเป็นเพื่อน เที่ยวจาริกภายในแว่นแคว้น ซึ่งรู้กันว่า 
เป็นที่มีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ต้องอาบัติ ๒ คือ เดินไป เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อเดิน 
ไปแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๑๒] ภิกษุณีไม่มีพวกเกวียนเป็นเพื่อน เที่ยวจาริกภายนอกแว่นแคว้น ซึ่งรู้กันว่า 
เป็นที่มีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ต้องอาบัติ ๒ คือ เดินไป เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อเดิน 
ไปแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๑๓] ภิกษุณีเที่ยวจาริกภายในพรรษา ต้องอาบัติ ๒ คือ เดินไปเป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ เมื่อเดินไปแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๑๔] ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้ว ไม , หลีกไปสู่จาริก ต้องอาบัติตัวหนึ่งคือ ปาจิตตีย์. 

ตุวัฏฏวรรคที่ ๔ จบ 

กำถามและคำตอบในชิตตาคารวรรคที่ ๕ 

[๗๑๕] ภิกษุณีไปชมโรงละครหลวงก็ดี โรงประกวดภาพก็ดี สถานที่หย่อนใจก็ดี 
อุทยานก็ตี สระโบกขรณีก็ดี ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังไป เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ยืนอยู่ใน 
ที่ใดมองเห็น ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๑๖] ภิกษุณีใช้สอยอาสันทิก็ดี บัลลังก์ก็ดี ต้องอาบัติ ๒ คือ ใช้สอย เป็นทุก 
กฏในประโยค ๑ เมื่อใช้สอยแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๑๗] ภิกษุณีกรอด้าย ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังกรอ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ 
ม้วนไปๆ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๑๘] ภิกษุณีช่วยทำธุระของคฤหัสถ์ ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังทำเป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ เมื่อทำแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๑๙] ภิกษุณีผู้อันภิกษุณีกล่าวว่า มาเถิด แม่เจ้า ขอจงช่วยระงับอธิกรณ์นี้รับกำ 
ว่า ดีละ แล้วไม่ช่วยระงับ ไม่ทำการขวนขวายเพื่อให้ระงับ ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย์. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 200 

[๗๒๐] ภิกษุณีให้ของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี แก่ชาวบ้านก็ดี แก่ปริพาชกก็ดี แก , 

ปริพาชิกาก็ดี ด้วยมือของตน ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังให้ เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อให้ 
แล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๒๑] ภิกษุณีไม่สละผ้าอาศัยแล้วใช้เสียเอง ต้องอาบัติ ๒ คือใช้สอย เป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ เมื่อใช้สอยแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๒๒] ภิกษุณีไม , มอบหมายที่อยู่แล้วหลีกไปสู่จาริก ต้องอาบัติ ๒ คือเดินล่วงที่ 
ล้อมก้าวหนึ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เดินล่วงที่ล้อมสองก้าว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๒๓] ภิกษุณีเรียนติรัจฉานวิชา ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังเรียนเป็นทุกกฏในประโยค 
๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ บท ๑. 

[๗๒๔] ภิกษุณีบอกติรัจฉานวิชา ต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังบอกเป็นทุกกฏในประโยค 
๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆ บท ๑. 

ชิตตาคารวรรคที่ ๕ จบ 

คำถามและคำตอบในอารามวรรคที่ ๖ 

[๗๒๕] ภิกษุณีรู้อยู่ ไม่บอกกล่าวก่อนเข้าไปสู่อารามที่มีภิกษุ ต้องอาบัติ ๒ คือ 
เดินล่วงที่ล้อมก้าวหนึ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เดินล่วงที่ล้อมสองก้าวต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๒๖] ภิกษุณีด่าบริภาษภิกษุ ต้องอาบัติ ๒ คือ ด่า เป็นทุกกฏในประโยค ๑ 
เมื่อด่าแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๒๗] ภิกษุณีแค้นเคืองบริภาษคณะ ต้องอาบัติ ๒ คือ บริภาษ เป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ เมื่อบริภาษแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๒๘] ภิกษุณีอันทายกนิมนต์แล้ว หรือห้ามภัตรแล้ว ฉันของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี 
ต้องอาบัติ ๒ คือ รับประเคนด้วยตั้งใจจักเคี้ยว จักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๗๒๙] ภิกษุณีหวงตระกูล ต้องอาบัติ ๒ คือ หวง เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อ 
หวงแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๓๐] ภิกษุณีจำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ ต้องอาบัติ ๒ คือ จัดแจงเสนาสนะ 
จัดตั้งนึ่าฉันนึ่าใช้กวาดบริเวณด้วยตั้งใจจะจำพรรษาต้องอาบัติทุกกฏ๑ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
พร้อมกับอรุณขึ้น ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 201 

[๗๓๑] ภิกษุณีจำพรรษาแล้ว ไม่ปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ด้วยสถาน ๓ ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย์. 

[๗๓๒] ภิกษุณีไม , ไปเพื่อรับโอวาท หรือเพื่อร่วมสังฆกรรม ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ 
ปาจิตตีย์. 

[๗๓๓] ภิกษุณีไม , ถามอุโบสถก็ดี ไม่ขอโอวาทก็ดี ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือปาจิตตีย์. 

[๗๓๔] ภิกษุณีไม่บอกสงฆ์หรือคณะ ให้บุรุษผ่าแก็ดี บาดแผลก็ดี ซึ่งเกิดที่แง้มขา 
ตัวต่อตัวร่วมกัน ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้ผ่า เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อผ่าแล้ว ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ๑. 

อารามวรรคที่ ๖ จบ. 

คำถามและคำตอบในสัพกินีวรรคที่ ๗ 

[๗๓๕] ภิกษุณียังสตรีมีครรภ์ให้บวช ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้บวช เป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ เมื่อให้บวชแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๓๖] ภิกษุณียังสตรีแม่ลูกอ่อนให้บวช ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้บวชเป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ เมื่อให้บวชแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๓๗]ภิกษุณียังสิกขมานาผู้มีสิกขายังไม , ได้ศึกษาในธรรม๖ ประการ ตลอด๒ปี 
ให้บวช ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้บวช เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้บวชแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๓๘]ภิกษุณียังสิกขมานาผู้มีสิกขาอันได้ศึกษาในธรรม๖ประการ ตลอด๒ปี 
แล้ว แต่สงฆ์ยังไม , ได้สมมติ ให้บวช ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้บวชเป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้ 
บวชแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๓๙] ภิกษุณียังเด็กหญิงมีอายุหย่อน ๑๒ ปี ให้บวช ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้บวช 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อให้บวชแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๔๐]ภิกษุณียังเด็กหญิงมีอายุครบ๑๒ปีแล้วแต่มีสิกขายังไม , ได้ศึกษาในธรรม๖ 
ประการตลอด ๒ ปี ต้องอาบัติ ๒ คือให้บวช เป็นทุกกฏในประโยค ๑ ให้บวชแล้ว ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 202 

[๗๔๑]ภิกษุณียังเด็กหญิงมีอายุครบ๑๒ปีมีสิกขาอันได้ศึกษาในธรรม๖ ประการ 
ตลอด ๒ ปีแล้ว แต่สงฆ์ยังไม , สมมติให้บวช ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้บวช เป็นทุกกฏในประโยค 
๑ ให้บวชแล้วต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๔๒] ภิกษุณียังสหชีรินึให้บวชแล้ว ไม , อนุเคราะห์ ไม่ให้ผู้อื่นอนุเคราะห์ตลอด 
๒ ปี ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย์. 

[๗๔๓]ภิกษุณีไม่ติดตามปวัตดึนีผู้ให้อุปสมบทตลอด๒ปีต้องอาบัติตัวหนึ่งคือ 
ปาจิตตีย์. 

[๗๔๔] ภิกษุณียังสหชีรินึให้อุปสมบทแล้ว ไม่พาหลีกไปเอง ไม่ยังผู้อื่นให้พาหลีก 
ไป ต้องอาบัติตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย์. 

อัพกินีวรรคที่ ๗ จบ. 

คำถามและคำตอบในกุมารีภูตวรรคที่ ๘ 

[๗๔๕]ภิกษุณียังสามเณรีที่เป็นเด็กหญิงมีอายุหย่อน๒๐ปีให้อุปสมบทต้อง 
อาบัติ ๒ คือ ให้อุปสมบท เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อให้อุปสมบทแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 

[๗๔๖]ภิกษุณียังสามเณรีที่เป็นเด็กหญิงมีอายุครบ๒๐ปีแล้วแต่มีสิกขายังไม , ได้ 
ศึกษาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปี ให้อุปสมบท ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้อุปสมบท เป็นทุก 
กฏในประโยค ๑ เมื่อให้อุปสมบทแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๔๗]ภิกษุณียังสามเณรีผู้มีอายุครบ๒๐ปีมีสิกขาอันได้ศึกษาในธรรม๖ประการ 
ตลอด๒ปีแล้วแต่สงฆ์ยังไม , ได้สมมติให้อุปสมบทต้องอาบัติ๒คือ ให้อุปสมบทเป็น 
ทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อให้อุปสมบทแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๔๘] ภิกษุณีมีพรรษาหย่อน ๑๒ ให้อุปสมบท ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้อุปสมบท 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อให้อุปสมบทแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๔๙] ภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว แต่สงฆ์ยังไม , ได้สมมติ ให้อุปสมบท ต้อง 
อาบัติ ๒ คือ ให้อุปสมบท เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อให้อุปสมบทแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 

[๗๕๐] ภิกษุณีผู้อันภิกษุณีกล่าวอยู่ว่า อย่าเพ่อก่อน แม่คุณ ท่านอย่ายังสิกขมานา 
ให้อุปสมบท รับคำว่า ดีละ แล้วถึงธรรมคือความบ่นว่าในภายหลังต้องอาบัติ ๒ คือ กำลังบ่น 
ว่า เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อบ่นว่าแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 203 

[๗๕๑] ภิกษุณีกล่าวกะสิกขมานาว่า แม่เจ้า ถ้าท่านจักให้จีวรแก , เราๆ จะให้ท่าน 
อุปสมบทตามปรารถนา แล้วไม่ให้อุปสมบท ไม่ทำการขวนขวายเพื่อให้อุปสมบท ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย์. 

[๗๕๒]ภิกษุณีกล่าวกะสิกขมานาว่าแม่เจ้าถ้าท่านจักติดตามเราตลอด๒ปีเรา 
จักให้ท่านอุปสมบทตามปรารถนา แล้วไม , ให้อุปสมบท ไม , ทำการขวนขวายเพื่อให้อุปสมบท ต้อง 
อาบัติตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย์. 

[๗๕๓] ภิกษุณียังสิกขมานาผู้เกี่ยวข้องด้วยบุรุษ ผู้คลุกคลีกับเด็กหนุ่ม ผู้ดุร้าย ยัง 
ชายให้ระทมโศก ให้อุปสมบท ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้อุปสมบท เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อ 
ให้อุปสมบทแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๕๔] ภิกษุณียังสิกขมานาผู้อันมารดาบิดา หรือสามียังไม , อนุญาต ให้อุปสมบท 
ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้อุปสมบท เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อให้อุปสมบทแล้ว ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๕๕] ภิกษุณียังสิกขมานาให้บวช ด้วยการให้ฉันทะค้างคราว ต้องอาบัติ ๒ คือ 
ให้บวช เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อให้บวชแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๕๖] ภิกษุณียังสิกขมานาให้บวชทุกปี ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้บวชเป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ เมื่อให้บวชแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๕๗] ภิกษุณียังสิกขมานาให้บวชปีละ ๒ รูป ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้บวช เป็น 
ทุกกฏในประโยค ๑ ให้บวชแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

กุมารีภูตวรรคที่ ๘ จบ. 

คำถามและคำตอบในฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙ 

[๗๕๘] ภิกษุณีใช้ร่มและรองเท้าต้องอาบัติ๒ คือ ใช้ เป็นทุกกฏในประโยค๑ 
เมื่อใช้แล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๕๙] ภิกษุณีไปด้วยยาน ต้องอาบัติ ๒ คือ ไป เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อ 
ไปแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 204 

[๗๖๐] ภิกษุณีใช้เครื่องประดับเอวต้องอาบัติ๒ คือ ใช้ เป็นทุกกฏในประโยค๑ 
เมื่อใช้แล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๖๑] ภิกษุณีใช้เครื่องประดับสำหรับสตรี ต้องอาบัติ๒ คือ ใช้ เป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ เมื่อใช้แล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๖๒] ภิกษุณีอาบนำปรุงเครื่องประเทืองผิว ต้องอาบัติ ๒ คือ อาบ เป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ อาบเสร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๖๓] ภิกษุณีอาบนํ้าปรุงกำยานเป็นเครื่องอบ ต้องอาบัติ ๒ คือ อาบเป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ อาบเสร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๖๔] ภิกษุณียังภิกษุณีให้นวด ให้ขยำ ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้นวด เป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ เมื่อนวดแล้วต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๖๕] ภิกษุณียังสิกขมานาให้นวด ให้ขยำ ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้นวด เป็น 
ทุกกฏ ในประโยค ๑ เมื่อนวดแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๖๖] ภิกษุณียังสามเณรีให้นวด ให้ขยำ ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้นวดเป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ เมื่อนวดแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

ภิกษุณียังหญิงคฤหัสถ์ให้นวด ให้ขยำ ต้องอาบัติ ๒ คือ ให้นวดเป็นทุกกฏใน 
ประโยค ๑ เมื่อนวดแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

ภิกษุณีไม่ขอโอกาส นั่งบนอาสนะข้างหน้าภิกษุ ต้องอาบัติ ๒ คือ นั่งเป็นทุกกฏ 
ในประโยค ๑ เมื่อนั่งแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๖๗] ภิกษุณีถามปัญหากะภิกษุผู้ที่ตนยังมิได้ขอโอกาส ต้องอาบัติ ๒ คือ ถาม 
เป็นทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อถามแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

[๗๖๘] ภิกษุณีไม่มีผ้ารัดถันเข้าไปสู่บ้าน ต้องอาบัติ ๒ คือ เดินล่วงที่ล้อมก้าวที่หนึ่ง 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เดินล่วงที่ล้อมก้าวที่สอง ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑. 

ฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙ จบ. 

ขุททกสิกขาบท ๙ วรรค จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 205 


ปาฏิเทสนึยกัณฑ์ 

คำถามและคำตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
[๗๖๙] ภิกษุณีขอเนยใสมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับประเคนด้วยมุ่งจักฉัน ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๗๗๐] ภิกษุณีขอนื้ามันมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับประเคนด้วยมุ่งจักฉัน ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๗๗๑] ภิกษุณีขอนาผึ้งมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับประเคนด้วยมุ่งจักฉัน ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๗๗๒] ภิกษุณีขอนื้าอ้อยมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับประเคนด้วยมุ่งจักฉัน ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๗๗๓] ภิกษุณีขอปลามาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับประเคนด้วยมุ่งจักฉัน ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๗๗๔] ภิกษุณีขอเนื้อมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับประเคนด้วยมุ่งจักฉัน ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๗๗๕] ภิกษุณีขอนมสดมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับประเคนด้วยมุ่งจักฉัน ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ ทุกๆ คำกลืน ๑. 

[๗๗๖] ภิกษุณีขอนมสัมมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับประเคนด้วยมุ่งจักฉัน ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ ทุกๆ คำกลืน ๑. 

ปาฏิเทสนึยะ ๘ สิกขาบท จบ 
กตาป้ตติวารที่ ๒ จบ 

ริปัตติวารที่ ๓ 

[๗๗๗] ถามว่า อาบัติของภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคล 
ผู้กำหนัด จัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด 
จัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางทีเป็นอาจารวิบัติ -.. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 206 

[๗๗๘] ถามว่า อาบัติของภิกษุณีผู้ขอนมสัมมาฉัน ขัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? 
ตอบว่า อาบัติของภิกษุณีผู้ขอนมสัมมาฉัน ขัดเป็นวิบัติอย่างหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คือ 
อาจารวิบัติ. 

ริปัตติวารที่ ๓ จบ 


สังคหวารที่ ๔ 

[๗๗๙] ถามว่า อาบัติของภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคล 
ผู้กำหนัด สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด 
สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๓ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก บางทีด้วย 
กองอาบัติถุลลัจขัย บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ 

[๗๘๐] ถามว่า อาบัติของภิกษุณีผู้ขอนมสัมมาฉัน สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร 
บรรดากองอาบัติ ๗? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุณีผู้ขอนมสัมมาฉัน สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๒ บรรดากอง 
อาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาฏิเทสนึยะ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

สังคหวารที่ ๔ จบ 

สมุฏฐานวารที่ ๕ 

[๗๘๑] ถามว่า อาบัติของภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคล 
ผู้กำหนัด เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ 
ตอบว่า อาบัติของภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด 
เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา 

[๗๘๒] ถามว่า อาบัติของภิกษุณีผู้ขอนมสัมมาฉัน เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดา 
สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 207 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุณีผู้ขอนมสัมมาฉัน เกิดด้วยสมุฏฐาน ๔ บรรดาสมุฏฐานแห่ง 
อาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต บางที 
เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่กาย วาจาและชิต. 

สมุฏฐานวารที่ ๕ จบ 

อธิกรณวารที่ ๖ 

[๗๘๓] ถามว่า อาบัติของภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคล 
ผู้กำหนัด จัดเป็นอธิกรณ์อะไร บรรดาอธิกรณ์ ๔? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย ของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด 
จัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔ 

[๗๘๔] ถามว่า อาบัติของภิกษุณีผู้ขอนมสัมมาฉัน จัดเป็นอธิกรณ์อะไร บรรดา 
อธิกรณ์ ๔? 

ตอบว่าอาบัติของภิกษุณีผู้ขอนมสัมมาฉัน จัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

อธิกรณวารที่ ๖ จบ 


สมถวารที่ ๗ 

[๗๘๕] ถามว่า อาบัติของภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคล 
ผู้กำหนัด ย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย ของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด 
ย่อมระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ 
บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ 

[๗๘๖] ถามว่า อาบัติของภิกษุณีผู้ขอนมสัมมาฉัน ย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดา 
สมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติของภิกษุณีผู้ขอนมสัมมาฉันย่อมระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ 
บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ 
สมถารที่ ๗ จบ 






พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 208 


สมุจจยวารที่ ๘ 

[๗๘๗] ภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย ของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด ต้อง 
อาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด ต้อง 
อาบัติ ๓ คือ ยินดีการจับต้องอวัยวะใต้รากขวัญลงมา เหนือหัวเข่าขึ้นไป ต้องอาบัติปาราชิก ๑ 
ยินดีการจับต้องอวัยวะเหนือรากขวัญขึ้นไป ใต้หัวเข่าลงมา ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ ยินดีการจับต้อง 
ของเนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

ภิกษุณีผู้กำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย ของบุรุษบุคคลผู้กำหนัดต้องอาบัติ ๓ 
เหล่านี้? 

ถ. อาบัติเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ 

เท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? ชัดเป็น 

อธิกรณ์อะไร บรรดาอธิกรณ์ ๔? ระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 

ต. อาบัติเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางทีเป็น 

อาจารวิบัติ สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๓ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก 

บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา 
ชัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔ ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วย 
สัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ 
[๗๘๘] ถามว่า ภิกษุณีขอนมสัมมาฉัน ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ภิกษุณีขอนมสัมมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับประเคนด้วยมุ่งจักฉัน ต้อง 

อาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คำกลืน ๑ ภิกษุณีขอนมสัมมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ 

เหล่านี้. 

ถ. อาบัติเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร 
บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? จัดเป็นอธิกรณ์ 
อะไร บรรดาอธิกรณ์ ๔? ระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 209 

ต. อาบัติเหล่านั้นขัดเป็นวิบัติอย่างหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คืออาจารวิบัติ สงเคราะห์ด้วย 
กองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาฏิเทสนึยะ บางทีด้วยกองอาบัติ 
ทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐาน ๔ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา 
มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กายกับวาจามิใช่จิต บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่กาย 
วาจาและชิต ขัดเป็นอาปัตตาธิกรฌ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔ ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ 
บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 
สมุจจยวารที่ ๘ จบ 

กัตถปัญญัติวารที่ ๑ 
ปาราชิก 

[๗๘๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีสุนทรีนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทามีความกำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของ 
บุรุษบุคคลผู้กำหนัด. 

ถ. ในปาราชิกนั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่บัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติไม่มี ในปาราชิกนั้น. 

ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่สัพพัตถบัญญัติ. 

ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่อสาธารณบัญญัติ. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 210 

ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุกโตบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่เอกโตบัญญัติ. 

ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๔ ปาราชิกนั้นขัดเข้าในอุทเทศไหน? 

นับเนื่องในอุทเทศไหน? 

ต. ขัดเข้าในนิทาน นับเนื่องในนิทาน. 

ถ. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร? 

ต. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่ ๒. 

ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน? 

ต. เป็นศีลวิบัติ. 

ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน? 

ต. เป็นกองอาบัติปาราชิก. 

ถ. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ ปาราชิกนั้นเกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา. 

ถ. ใครนำมา? 

ต. พระเถระทั้งหลายนำสืบๆ กันมา. 

[๗๙๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปัจจัย คือ ปกปิดโทษ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทารู้'ว่า ภิกษุณีต้องธรรมมีโทษถึงปาราชิกแล้ว ไม่โจท 
ด้วยตนเอง ไม , บอกแก , คณะ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนึกเขปสิกขาบท). 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 211 

[๗๙๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปัจจัย คือ ไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ 
จบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาประพฤติตามพระอริฏฐะผู้เคยเป็นคนฆ่าแร้ง ผู้ถูก 
สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันยกวัตร. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

[๗๙๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปัจจัย คือ ยังวัตถุที่ ๘ ให้เต็ม ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ยังวัตถุที่ ๘ ให้เต็ม. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

ปาราชิก จบ 


สังฆาทิเสส 

[๗๙๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส เพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีผู้กล่าวให้ร้าย ก่อคดี ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 212 


ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทากล่าวให้ร้ายอยู่. 

ถ. ในสังฆาทิเสสนั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ หรือ? 

ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ ไม่มีในสังฆาทิเสสนั้น. 

ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่สัพพัตถบัญญัติ. 

ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่อสาธารณบัญญัติ. 

ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? 

ต. มีแต่เอกโตบัญญัติ. 

ถ. บรรดาปาดึโมกขุทเทศ ๔ สังฆาทิเสสขัดเข้าในอุทเทศไหน? 

นับเนื่องในอุทเทศไหน? 

ต. ขัดเข้าในนิทาน นับเนื่องในนิทาน. 

ถ. สังฆาทิเสสนั้นมาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร? 

ต. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่ ๓. 

ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน? 

ต. เป็นศีลวิบัติ. 

ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน? 

ต. เป็นกองอาบัติสังฆาทิเสส. 

ถ. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สังฆาทิเสสเกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กาย 
วาจา และชิต 
ถ. ใครนำมา? 

ต. พระเถระทั้งหลายนำสืบๆ กันมา. 

[๗๙๔] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้นทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัยคือ รับหญิงโจรให้บวชณ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 213 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทารับหญิงโจรให้บวช. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๒ คือ 
บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต ๑. 

[๗๙๕] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีรูปเดียวไปสู่ละแวกบ้าน ณ ที่ไหน? 
ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่ง เข้าไปสู่ละแวกบ้านผู้เดียว. 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๓. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 

[๗๙๖] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ ไม่บอกกล่าวการกสงฆ์ไม , รู้ฉันทะของคณะ 
รับภิกษุณีผู้ซึ่งสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกเสียจากหมู , แล้ว ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน์ ให้ 
เข้าหมู่ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไม่บอกกล่าวการกสงฆ์ ไม , รู้ฉันทะของคณะ รับ 

ภิกษณีผ้ซึ่งสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกเสียจากหม่แล้ว ตามธรรม ตามวินัยตามสัตถศาสน์ ให้เข้าหม่. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 214 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

[๗๙๗] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีมีความพอใจรับของเคี้ยวก็ดี ของ 
ฉันก็ดี จากมือของบุรุษบุคคลผู้พอใจ ด้วยมือของตนแล้วฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีสุนทรีนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทามีความพอใจ รับอามิสจากมือของบุรุษบุคคล 
ผู้พอใจ. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 

[๗๙๘] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีกล่าวว่าแม่เจ้า บุรุษบุคคลผู้นั้นมี 
ความพอใจก็ดี ไม , มีความพอใจก็ดี จักทำอะไรแก , แม่เจ้าได้ เพราะแม่เจ้าไม่มีความพอใจ นิมนต์ 
เถิด เจ้าข้า บุรุษบุคคลนั้นชักถวายสิ่งใด เป็นของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี แก , แม่เจ้า ขอแม่เจ้า 
จงรับประเคนของสิ่งนั้นด้วยมือของตน แล้วเคี้ยว หรือฉันเถิด ดังนี้แล้วส่งไป ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งกล่าวว่า แม่เจ้า บุรุษบุคคลผู้นั้นมีความพอใจก็ดี 
ไม่มีความพอใจก็ดี ชักทำอะไรแก่แม่เจ้าได้ เพราะแม่เจ้าไม , มีความพอใจ นิมนต์เถิด เจ้าข้า 
บุรุษบุคคลนั้นจะถวายสิ่งใด เป็นของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี แก่แม่เจ้า ขอแม่เจ้า จงรับประเคน 
ของสิ่งนั้นด้วยมือของตน แล้วเคี้ยว หรือฉันเถิด ดังนี้แล้วส่งไป. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 215 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓. 

[๗๙๙] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีโกรธไม่สละกรรมเพราะถูกสวด 
สมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลี โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอบอกคืน 
พระพุทธเจ้า ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ์ ขอบอกคืนสิกขา. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

[๘๐๐] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีถูกตัดสินให้แพ้อธิกรณ์เรื่องหนึ่ง 
โกรธ ไม , สละกรรมเพราะถูกสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลีถูกตัดสินให้แพ้อธิกรณ์เรื่องหนึ่ง โกรธ ขัดใจ กล่าว 

อย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีถึงความพอใจด้วย ถึงความขัดเคืองด้วย ถึงความหลงด้วย ถึงความกลัว 

ด้วย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 

[๘๐๑] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส เพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีทั้งหลายคลุกคลีกัน ไม่สละกรรม 
เพราะถูกสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ฌ ที่ไหน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 216 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปอยู่คลุกคลีกัน. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท) 

[๘๐๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสิ'มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส เพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีส่งไปด้วยสั่งว่า แม่เจ้าทั้งหลาย 
ขอท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่าอยู่ต่างหากกันเลย ไม่สละกรรมเพราะถูกสวดสมนุภาสน์ 
ครบ ๓ จบ ฌ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีลุลลนันทา. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีลุลลนันทาส่งภิกษุณีไป ด้วยสั่งว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ขอท่าน 
ทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่าอยู่ต่างหากกันเลย. 

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท) 

[๘๐๓] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน ณ ที่ไหน? 

ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตลี. 

ถ. ทรงปรารภใคร? 

ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย์. 

ถ. เพราะเรื่องอะไร? 

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขอนมสัมมาฉัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 217 

มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุฏฐาน 
๔ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่จิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต ๑ บางทีเกิด 
แต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต ๑. 

กัตถปัญญัติวารที่ ๑ จบ 

กติอาปัตติวารที่ ๒ 
ปาราชิก 

[๘๐๔] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย ภิกษุ ภิกษุณี 
ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย ภิกษุ ภิกษุณีต้องอาบัติ ๕ ตัว 

คือภิกษุณีกำหนัดยินดีการจับต้องอวัยวะใต้รากขวัญลงมา เหนือหัวเข่าขึ้นไป ของบุรุษบุคคลผู้ 

กำหนัด ต้องอาบัติปาราชิก ๑ ภิกษุถูกต้องกายด้วยกาย ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ เอากายถูกต้อง 

ของเนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ เอาของเนื่องด้วยกาย ถูกต้องของเนื่องด้วยกาย ต้อง 

อาบัติทุกกฏ ๑ เป็นปาจิตตีย์ในเพราะขึ้ด้วยนี้วมือ ๑ 

เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย ภิกษุ ภิกษุณีต้องอาบัติ ๕ เหล่านี้. 

[๘๐๕] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ปกปิดโทษ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ปกปิดโทษ ต้องอาบัติ ๔ คือ ภิกษุณีผู้รู้อยู่ว่า ภิกษุณี 
ต้องธรรมมีโทษถึงปาราชิก ปกปิดไว้ ต้องอาบัติปาราชิก ๑ สงสัยปกปิดต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ 
ภิกษุปกปิดอาบัติสังฆาทิเสส ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑ ปกปิด อาจารวิบัติต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 
เพราะปัจจัย คือ ปกปิดโทษ ต้องอาบัติ ๔ เหล่านี้. 

[๘๐๖] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ไม , สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ 
ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ต้อง 

อาบัติ ๕ คือ ภิกษุณีประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกวัตร ไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 218 

ครบ ๓ จบ จบญัตติเป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด 
ต้องอาบัติปาราชิก ๑ ภิกษุณีประพฤติตามภิกษุผู้ทำลาย ไม่สละกรรมเพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ 
จบ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ไม , สละทิฏฐิลามก เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ๑ 

เพราะปัจจัย คือ ไม่สละกรรมเพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ต้องอาบัติ ๕ เหล่าน. 

[๘๐๗] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ยังวัตถุที่ ๘ ให้เต็มต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ยังวัตถุที่ ๘ ให้เต็ม ต้องอาบัติ ๓ คือ ภิกษุณีอันบุรุษ 

สั่งว่า จงมาสู่ที่ชื่อนี้แล้วเดินไป ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เมื่อก้าวเข้าสู่หัตถบาสของบุรุษ ต้อง 

อาบัติถุลลัจจัย ๑ ยังวัตถุที่ ๘ ให้เต็ม ต้องอาบัติปาราชิก ๑ 

เพราะปัจจัย คือ ยังวัตถุที่ ๘ ให้เต็ม ต้องอาบัติ ๓ เหล่านี้. 

ปาราชิก จบ 


สังฆาทิเสส 

[๘๐๘] เพราะปัจจัย คือภิกษุณีกล่าวให้ร้าย ก่อคดี ต้องอาบัติ ๓ คือ บอกแก่คน 
เดียว ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ บอกแก่คนที่สอง ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ คดีถึงที่สุด ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๑. 

[๘๐๙] เพราะปัจจัย คือ รับหญิงโจรให้บวช ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เป็น 
ทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๘๑๐] เพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีผู้เดียว ไปสู่ละแวกบ้าน ต้องอาบัติ ๓ คือ เดินไป 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เดินล่วงที่ล้อมไปก้าวหนึ่ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ เดินล่วงที่ล้อมไป ๒ ก้าว 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๘๑๑] เพราะปัจจัย คือ ไม่บอกกล่าวการกสงฆ์ไม , รู้ฉันทะของคณะ รับภิกษุณี 
ซึ่งสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกจากหมู , แล้วตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน์ให้เข้าหมู , ต้องอาบัติ 
๓ คือ จบญัตติ เป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 219 

[๘๑๒] เพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีพอใจรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี จากมือของ 
บุรุษบุคคลผู้พอใจด้วยมือของตนแล้วฉัน ต้องอาบัติ ๓ คือ รับประเคนด้วยมุ่งชักเคี้ยวจักฉัน 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำกลืน ๑ รับประเคนนํ้าและไม้ชำระฟืน ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๑. 

[๘๑๓] เพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีกล่าวว่า แม่เจ้า บุรุษบุคคลนั้น มีความพอใจก็ดี 
ไม่มีความพอใจก็ดี จักทำอะไรแก่แม่เจ้าได้ เพราะแม่เจ้าไม , มีความพอใจ เชิญเถิดเจ้าข้า บุรุษ 
บุคคลนั้น จะถวายสิ่งใด เป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ดี แก่แม่เจ้า ขอแม่เจ้าจงรับประเคนของ 
สิ่งนั้นด้วยของตน แล้วเคี้ยว หรือฉันเถิด ดังนี้แล้วส่งไป ต้องอาบัติ ๓ คือ รับประเคนด้วย 
มุ่งจักเคี้ยว ชักฉัน ตามคำของภิกษุณีนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติถุลลัจจัยทุกๆ คำกลืน ๑ 
ฉันเสร็จต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๘๑๔] เพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีโกรธ ไม่สละกรรม เพราะถูกสวดสมนุภาสน์ 
ครบ ๓ จบ ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นถุลลัจจัย ๑ 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๘๑๕] เพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีถูกตัดสินให้แพ้อธิกรณ์เรื่องหนึ่ง โกรธไม่สละกรรม 
เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง 
เป็นถุลลัจชัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๘๑๖] เพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีทั้งหลายคลุกคลีกัน ไม , สละกรรมเพราะสวด 
สมนุภาสน์ครบ ๓ จบ ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็น 
ลุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

[๘๑๗] เพราะปัจจัย คือ ภิกษุณีล่งภิกษุณีไปด้วยสิ่งว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ขอท่าน 
ทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่าอยู่ต่างหากกันเลย ไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ 
๓ จบ ต้องอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เป็นลุลลัจจัย ๑ จบกรรม 
วาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 

สังฆาทิเสส จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 220 

[๘๑๘] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับประเคนด้วยมุ่ง 
จักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ ทุกๆ คำกลืน ๑ 
เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ เหล่านี้. 

กสิอาปัตติวารที่ ๒ จบ 


ริปัตติวารที่ ๓ 

[๘๑๙] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ การยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย อาบัติทั้งหลายจัด 
เป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย อาบัติทั้งหลายจัดเป็นวิบัติ ๒ 
บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางทีเป็นอาจารวิบัติ -.. 

ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน อาบัติทั้งหลาย จัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดา 
วิบัติ ๔? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน อาบัติทั้งหลาย จัดเป็นวิบัติอย่างหนึ่ง 
คือ อาจารวิบัติ บรรดาวิบัติ ๔. 

วิปัตติวารที่ ๓ จบ 


สังคหวารที่ ๔ 

[๘๒๐] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย อาบัติสงเคราะห์ด้วย 
กองอาบัติเท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย อาบัติสงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ 

๕ บรรดาอาบัติ ๗ กอง คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก บางทีด้วยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางที 

ด้วยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ 

ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน อาบัติสงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร 

บรรดากองอาบัติ ๗? 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 221 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน อาบัติสงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๒ บรรดา 
กองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาฏิเทสนึยะ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

สังคหวารที่ ๔ จบ 

สมุฏฐานวารที่ ๕ 

[๘๒๑] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย อาบัติเกิดด้วยสมุฏฐาน 
เท่าไร บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย อาบัติเกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง 
บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา 
ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน อาบัติเกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดา 
สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน อาบัติเกิดด้วยสมุฏฐาน ๔ บรรดา 

สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่จิต บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ 

จิต บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่กายวาจา และชิต. 

สมุฏฐานวารที่ ๕ จบ 

อธิกรณวารที่ ๖ 

[๘๒๒] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย อาบัติจัดเป็นอธิกรณ์ 
ไหน บรรดาอธิกรณ์ ๔? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย อาบัติจัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ 
บรรดาอธิกรณ์ ๔ 

ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน อาบัติจัดเป็นอธิกรณ์ไหน บรรดาอธิกรณ์ ๔? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน อาบัติจัดเป็นอาปัตตาอธิกรณ์บรรดา 
อธิกรณ์ ๔. 

อธิกรณวารที่ ๖ จบ 






พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 222 


สมถวารที่ ๗ 

[๘๒๓] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย อาบัติย่อมระงับด้วย 
สมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย อาบัติย่อมระงับด้วยสมถะ ๓ 

บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับ 

ติณวัตถารกะ ๑ 

ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน อาบัติย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดา 
สมถะ ๗? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน อาบัติย่อมระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดา 
สมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรฌะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับ 
ติณวัตถารกะ ๑. 

สมถวารที่ ๗ จบ 

สมุจจยวารที่ ๘ 

[๘๒๔] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย ภิกษุ ภิกษุณีต้องอาบัติ 
เท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย ภิกษุ ภิกษุณีต้องอาบัติ ๕ คือ 

ภิกษุณีผู้กำหนัดยินดีการจับต้องอวัยวะใต้รากขวัญลงมา เหนือหัวเข่าขึ้นไป ของบุรุษบุคคล 

ผู้กำหนัด ต้องอาบัติปาราชิก ๑ ภิกษุถูกต้องกายด้วยกาย ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ เอากาย 

ถูกต้องของเนื่องกายด้วย ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๑ เอาของเนื่องด้วยกายถูกต้องของเนื่องด้วยกาย 

ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะ'จี้ 1 ด้วยนิ้วมือ ๑ 

เพราะปัจจัย คือ ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกาย ภิกษุ ภิกษุณี ต้องอาบัติ ๕ เหล่านี้. 

ถ. อาบัติเหล่านั้น จัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? 

เกิดขึ้นด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? 

เป็นอธิกรณ์อะไร บรรดาอธิกรณ์ ๔? 

ระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 223 

ต. อาบัติเหล่านั้น ขัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางทีเป็น 
อาจารวิบัติ สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๕ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก 
บางทีด้วยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีด้วยกองอาบัติกุลสัจขัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ 
บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่ 

วาจา เป็นอาปัตตาธิกรณ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔ ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วย 

สัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

[๘๒๕] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ คือ รับประเคนด้วยมุ่ง 
ชักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะทุกๆ คำกลืน ๑ 
เพราะปัจจัย คือ ขอนมสัมมาฉัน ต้องอาบัติ ๒ เหล่านี้. 

ถ. อาบัติเหล่านั้น จัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ 
เท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖? เป็น 
อธิกรณ์อะไร บรรดาอธิกรณ์ ๔? ระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 

ต. อาบัติเหล่านั้น จัดเป็นวิบัติอย่างหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คือ อาจารวิบัติ สงเคราะห์ 

ด้วยกองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาฏิเทสนึยะ บางทีด้วยกองอาบัติ 

ทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐาน ๔ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา 
มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา บางทีเกิดแต่กาย 
วาจาและจิต เป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔ ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ 
บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

สมุจจยวารที่ ๘ จบ 

ปัจจัยวาร ๘ จบ 

ภิกขุนีวิภังค์ ๑๖ มหาวาร จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 224 


ย่อหัวข้อสมุฏฐาน 

[๘๒๖] สังขารทั้งปวงที่ปัจจัยปรุงแต่ง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 
พระนิพพานและบัญญัติ ท่านวินิจฉัยว่า เป็นอนัตตา. เมื่อดวงจันทร์ คือ 
พระพุทธเจ้ายังไม , เกิดขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์ คือ พระพุทธเจ้า ยังไม , อุทัย 
ขึ้นมา เพียงแต่ชื่อของสภาคธรรมเหล่านั้น ก็ย้งไม่มีใครรู้จัก. พระมหา 
วีรเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้มีพระจักษุ ทรงทำทุกกรกิริยามีอย่างต่างๆ ทรง 
บำเพ็ญบารมีแล้วเสด็จอุบัติในโลกเป็นไปกับพรหมโลก พระองค์ทรง 
แสดงพระสัทธรรม อันดับเสียซึ่งทุกข์ นำมาซึ่งความสุข. พระอังคีรส 
ศากยมุนี ผู้อนุเคราะห์แก่ประชาทุกถ้วนหน้า อุดมกว่าสรรพสัตว์ 
ดุจราชสีห์ทรงแสดงพระไตรปิฎก คือ พระวินัย ๑ พระสุตตันตะ ๑ 
พระอภิธรรม ๑ ซึ่งมีคุณมาก อย่างนี้พระสัทธรรมจะเป็นไปได้ ผิว่า 
พระวินัย คือ อุภโตวิภังค์ ข้นธกะและมาติกา ที่ร้อยกรองด้วยคัมภีร์ 
บริวาร เหมือนดอกไม้ร้อยด้วยเสันด้าย ยังดำรงอยู่. ในคัมภีร์บริวารนั้นแล 
สมุฏฐานท่านจัดไว้แน่นอน ความเจือปนกัน และนิทานอื่นย่อมเห็นได้ 
ในพระสูตรข้างหน้า เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักด้วยดี ใคร่ต่อ 
ธรรม พึงศึกษาคัมภีร์บริวารเถิด. ในวันอุโบสถ ภิกษุและภิกษุณีย่อม 
สวดสิกขาบท อันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ในวิภังค์ทั้ง ๒ ข้าพเจ้าชัก 
กล่าวสมุฏฐานตามที่รู้ ขอท่านทั้งหลายจงฟ้งข้าพเจ้า. ปฐมปราชิกสิกขาบท 
๑ ทุติยปาราชิกสิกขาบท ๑ ต่อแต่นั้น สัญจริตสิกขาบท ๑ สมนุภาสน 
สิกขาบท ๑ อติเรกจีวรสิกขาบท ๑ เอฬกโลมสิกขาบททั้งหลาย ๑ 
ปทโสธัมมสิกขาบท ๑ ภูตาโรจนสิกขาบท ๑ สังวิธานสิกขาบท ๑ 
เถยยสัตถสิกขาบท ๑ เทสนาสิกขาบท ๑ โจรีวุฏฐาปนสิกขาบท ๑ รวม 
กับการบวชสตรีที่มารดาบิดา หรือสามีไม , อนุญาต จึงเป็นสมุฏฐาน ๑๓. 

ในอุภโตวิภังค์นี้นัยแห่งสมุฏฐาน ๑๓ นี้วิญญชนทั้งหลาย คิดกันแล้ว 
ที่คล้ายคลึงกัน ย่อมปรากฏในสมุฏฐานอันหนึ่งๆ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 225 


ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน 

[๘๒๗] สิกขาบทว่าด้วยเสพเมถุน ๑ สิกขาบทว่าด้วยปล่อยนี้าสุกกะ ๑ สิกขาบทว่า 
ด้วยเคล้าคลึงกาย ๑ อนิยตสิกขาบทที่หนึ่ง ๑ สิกขาบทว่าด้วยนอนแซกภิกษุผู้เข้าไปอยู่ก่อน ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะให้เขาถวาย ๑ สิกขาบทว่าด้วยนึ่งในที่ลับกับภิกษุณี ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยแทรกแซงในสโภชนสกุล ๑ สิกขาบทว่าด้วยนึ่งในที่ลับ ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบท 
ว่าด้วย'จี้ 1 ด้วยนิ้วมือ ๑ สิกขาบทว่าด้วยหัวเราะในนี้า ๑ สิกขาบทว่าด้วยให้ประหาร ๑ สิกขาบท 
ว่าด้วยเงือดเงื้อหอกคือฝ่ามือ ๑ เสขิยวัตร ๕๓ สิกขาบท ๑ อธักขกสิกขาบทของภิกษุณี ๑ 
คามันตรคมนสิกขาบท ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีพอใจรับของฉันจากมือบุรุษ ๑ สิกขาบทว่าด้วย 
ใช้ของลับกระทบกัน ๑ สิกขาบทว่าด้วยยินดีท่อนยางกลม ๑ สิกขาบทว่าด้วยยินดีชำระด้วยนึ่า ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วไม , หลีกไปสู่จาริก ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีไม , ไปรับโอวาท 
๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีไม่ติดตามปวัตตินึ ๑ สิกขาบทเหล่านี้รวม ๗๖ สิกขาบท ท่านจัดไว้ 
เป็นสิกขาบทมีกายกับจิตเป็นสมุฏฐาน ทุกๆ สิกขาบทมีสมุฏฐานอันหนึ่งเหมือนปฐมปาราชิก 
สิกขาบท ฉะนั้น. 

ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน จบ 

ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน 

[๘๒๘] สิกขาบทว่าด้วยถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ๑ สิกขาบทว่าด้วยพรากกาย 
มนุษย์ ๑ สิกขาบทว่าด้วยกล่าวอวดธรรมอันยิ่งของมนุษย์ ๑ สิกขาบทว่าด้วยพูดเคาะด้วยวาจา 
ชั่วหยาบ ๑ สิกขาบทว่าด้วยกล่าวบำเรอตนด้วยกาม ๑ สิกขาบทว่าด้วยตามกำจัดด้วยปาราชิก 
ธรรมไม่มีมูล ๑ สิกขาบทว่าด้วยถือเอาเลศแห่งอธิกรณ์เรื่องอื่น ๑ อนิยตสิกขาบทที่สอง ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยให้จีวรแล้วชิงเอาคืนมา ๑ สิกขาบทว่าด้วยน้อมลาภของสงฆ์มาเพื่อตน ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยพูดเท็จ ๑ สิกขาบทว่าด้วยด่า ๑ สิกขาบทว่าด้วยพูดส่อเสียดภิกษุ ๑ สิกขาบท 
ว่าด้วยบอกอาบัติชั่วหยาบ ๑ สิกขาบทว่าด้วยขุดแผ่นดิน ๑ สิกขาบทว่าด้วยพรากภูตคาม ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยพูดกลบเกลื่อน ๑ สิกขาบทว่าด้วยโพนทะนา ๑ สิกขาบทว่าด้วยฉุดคร่าออกจาก 
วิหาร ๑ สิกขาบทว่าด้วยเอานี้ารด ๑ สิกขาบทว่าด้วยสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก , อามิส ๑ สิกขาบท 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 226 

ว่าด้วยภิกษุฉันเสร็จแล้ว ๑ สิกขาบทว่าด้วยการชวนภิกษุเข้าไปบิณฑบาตในบ้าน ๑ สิกขาบทว่า 
ด้วยการไม , เอื้อเฟือ ๑ สิกขาบทว่าด้วยการหลอกภิกษุให้กลัวผี ๑ สิกขาบทว่าด้วยการซ่อนบริขาร 
๑ สิกขาบทว่าด้วยการแกล้งพรากสัตว์จากชีวิต ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุรู้อยู่ใช้นั่ามีตัวสัตว์ ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยฟืนอธิกรณ์เพื่อทำใหม่๑สิกขาบทว่าด้วยบวชคนมีอายุหย่อน๒๐ปี๑สิกขาบท 
ว่าด้วยการอยู่ร่วมกับภิกษุที่สงฆ์ยกวัตร ๑ สิกขาบทว่าด้วยการสมโภคกับสามเณรที่ถูกนาสนะ ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยภิกษุผู้อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวโดยชอบธรรม ๑ สิกขาบทว่าด้วยธรรมอันเป็นไป 
เพื่อความยุ่งเหยิง ๑ สิกขาบทว่าด้วยการแกล้งทำหลง ๑ สิกขาบทว่าด้วยการโจทด้วยอาบัติสังฆา 
ทิเสสไม่มีมูล ๑ สิกขาบทว่าด้วยการแกล้งก่อความรำคาญ ๑ สิกขาบทว่าด้วยการให้ฉันทะเพื่อ 
กรรมที่เป็นธรรมแล้วกลับบ่นว่า ๑ สิกขาบทว่าด้วยการให้จีวร แล้วกลับบ่นว่า ๑ สิกขาบทว่า 
ด้วยการน้อมลาภสงฆ์ไปเพื่อบุคคล ๑ สิกขาบทว่าด้วยคำที่ว่าบุรุษบุคคลนั่นจักทำอะไรแก่ท่านได้ ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยอธิษฐานอกาลจีวรเป็นกาลจีวรแล้วให้แจก ๑ สิกขาบทว่าด้วยแลกจีวรกับภิกษุณี 
แล้วชิงคืนมา ๑ สิกขาบทว่าด้วยการยกโทษผู้อื่นด้วยความถือผิดเข้าใจผิด ๑ สิกขาบทว่าด้วยแช่ง 
ด้วยนรก ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีใดพึงทำอันตรายแก่จีวรลาภของคณะ ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีใด 
พึงห้ามการแจกจีวรอันเป็นธรรม ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีใดพึงยังสมัยจีวรกาลให้ล่วงไปด้วยหวังจะ 
จะได้จีวรอันไม่แน่นอน ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีใดพึงห้ามการเดาะกฐินที่เป็นธรรม ๑ สิกขาบทที่ 
ว่าภิกษุณีใดพึงแกล้งก่อความไม่ผาสุกแก่ภิกษุณี ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีใดให้ที่อยู่แล้ว ไม่พอใจ 
ฉุดคร่าภิกษุณีออก ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีใดด่าหรือกล่าวขู่ภิกษุ ๑ สิกขาบทที่ว่า ภิกษุณีใด 
ดุร้ายกล่าวขู่คณะ ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีใดหวงสกุล ๑ สิกขาบทที่ว่าด้วยการบวชสตรีมีครรภ์ ๑ 
สิกขาบทที่ว่าด้วยการบวชสตรีแม่ลูกอ่อน ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีใดบวชสิกขมานาผู้ย้งไม , ได้ศึกษา 
ในธรรม๖ ครบ๒ ปี๑สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีใดบวชสิกขมานาผู้ศึกษาเสร็จในธรรม๖ครบ๒ ปี 
แต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ ๑ สิกขาบทที่ว่าด้วยการบวชสตรีคฤหัสถ์ ๓ สิกขาบท ๑ สิกขาบทที่ว่า 
ด้วยการบวชเด็กหญิงรวม ๓ สิกขาบท ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาหย่อน ๑๒ ให้อุปสมบท 
๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว แต่สงฆ์ยังไม , ได้สมมติให้อุปสมบท ๑ สิกขาบท 
ว่าด้วยภิกษุณีอันภิกษุณีทั้งหลายอย่าเพ่อก่อน ท่านอย่ายังสิกขมานาให้อุปสมบท ๑ สิกขาบทว่า 
ด้วยภิกษุณียังสิกขมานาผู้มีใจร้ายยังชายให้ระทมโศกให้อุปสมบท ๑ สิกขาบทว่าด้วยให้อุปสมบท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 227 

ด้วยมอบฉันทะที่ค้างคราว ๑ สิกขาบทว่าด้วยให้อุปสมบททุกๆ ปี ๑ สิกขาบทว่าด้วยให้สิกขมานา 
บวชปีละ ๒ รูป ๑ สิกขาบทเหล่านี้รวม ๗๐ สิกขาบท จัดเป็นสมุฏฐาน ๓ คือ เกิดแต่กายกับ 
จิต มิใช่วาจา เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย และเกิดแต่ทวาร ๓ เหมือนทุติยปาราชิกสิกขาบท 
ฉะนั้น. 

ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน จบ 
สัญจริตตสมุฏฐาน 

[๘๒๙] สิกขาบทว่าด้วยชักสื่อ ๑ สิกขาบทว่าด้วยสร้างกุฏิ ๑ สิกขาบทว่าด้วยสร้าง 
วิหาร ๑ สิกขาบทว่าด้วยใช้ภิกษุณีซักจีวรเก่า ๑ สิกขาบทว่าด้วยรับจีวร ๑ สิกขาบทว่าด้วยใช้ 
ภิกษุณีขอจีวร ๑ สิกขาบทว่าด้วยยินดีเฉพาะผ้าอุตราสงค์และอันตรวาสก ๑ สิกขาบทว่าด้วยถึง 
ความกำหนดในจีวร ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทว่าด้วยส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรด้วยทูต ๑ สิกขาบท 
ว่าด้วยให้ทำสันถัตเจือไหม ๑ สักขาบทว่าด้วยให้ทำสันถัตขนเจียมดำล้วน ๑ สักขาบทว่าด้วยให้ 
ทำสันถัตถือเอาขนเจียมดำ๒ส่วน๑สิกขาบทว่าด้วยใช้สันถัตใหม่ให้ได้ ๖ปี®สักขาบทว่า 
ด้วยให้ทำสันถัตสำหรับนั่ง ๑ สิกขาบทว่าด้วยการทอดทิ้งอุเทศ ๑ สิกขาบทว่าด้วยรับรูปิยะ ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยแลกเปลี่ยนและซื้อขายมีประการต่างๆ รวม ๒ สักขาบท ๑ สักขาบทว่าด้วย 
บาตรมีรอยร้าวหย่อน ๕ แห่ง ๑ สิกขาบทว่าด้วยแสวงหาผ้าอาบนำฝน ๑ สิกขาบทว่าด้วยขอด้าย 
๑ สิกขาบทว่าด้วยเข้าไปหาช่างหูกถึงความกำหนดในจีวร ๑ สิกขาบทว่าด้วยวางเช็ดหน้าจนถึง 
กรอบประตู ๑ สิกขาบทว่าด้วยให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ๑ สิกขาบทว่าด้วยเย็บจีวรของภิกษุณี 
ผู้มิใช่ญาติ ๑ สิกขาบทว่าด้วยปวารณาด้วยขนม ๑ สักขาบทว่าด้วยปวารณาด้วยป้จชัยสี่ ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยการติดไฟผิง ๑ สิกขาบทว่าด้วยการเก็บรตนะ ๑ สิกขาบทว่าด้วยกล่องเข็ม ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยทำเตียง ๑ สิกขาบทว่าด้วยทำเตียงตั่งหุ้มทุ่น ๑ สิกขาบทว่าด้วยทำด้าปูนั่ง ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยทำผ้าปิดปี ๑ สักขาบทว่าด้วยทำผ้าอาบนี้าฝน ๑ สิกขาบทว่าด้วยทำจีวรขนาดสุคต 
จีวร ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีขอของอื่นแล้วขอของอื่นอีก ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีให้จ่ายของอื่น 
แล้วให้จ่ายของอื่นอีก ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีให้จ่ายของอื่นด้วยบริขารของสงฆ์ ๒ สักขาบท ๑ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 228 

สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีให้จ่ายของอื่นด้วยบริขารของคนหมู่มาก ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีให้จ่ายของ 
อื่นด้วยบริขารส่วนบุคคล ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีให้จ่ายผ้าห่มบาง ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีให้ 
จ่ายผ้าห่มหนา ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีทิ้งอาหารเป็นเดน ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีให้ 
ทำผ้าอาบนํ้าเกินประมาณ ๑ สิกขาบทที่ว่าภิกษุณีให้สมณจีวร ๑ ธรรมคือสิกขาบทเหล่านี้๕๐ 
ถ้วนเกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ คือ เกิดแต่กาย มิใช่วาจาแลจิต เกิดแต่วาจา มิใช่กายแลจิต เกิด 
แต่กายกับวาจา มิใช่ชิต เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย และเกิด 
ด้วยทวาร ๓ อนึ่ง สิกขาบทเหล่านี้มีสมุฏฐาน ๖ เช่นกับสิ'ญจริตตสิกขาบท. 

สัญจริตตสมุฏฐาน จบ 


สมนุภาสนสมุฏฐาน 

[๘๓๐] สิกขาบทว่าด้วยทำลายสงฆ์ ๑ สิกขาบทว่าด้วยประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ 
๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุว่ายาก ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุประทุษร้ายสกุล ๑ สิกขาบทว่าด้วยปิด 
อาบัติชั่วหยาบ ๑ สิกขาบทว่าด้วยไม่สละทิฏฐิ ๑ สิกขาบทว่าด้วยไม่มอบฉันทะ ๑ สิกขาบทว่า 
ด้วยหัวเราะ ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทว่าด้วยพูดเสียงดัง ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทว่าด้วยมีคำข้าวอยู่ 
ในปากจักไม , พูด ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุนึ่งบนแผ่นดินแสดงธรรม ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุนึ่งบน 
อาสนะตํ่าแสดงธรรม ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุยืนอยู่แสดงธรรม ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุไปข้างหลัง 
แสดงธรรม ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุเดินนอกทางแสดงธรรม ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีปิดโทษ ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยภิกษุประพฤติตามภิกษุผู้ถูกยกวัตร ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณียินดีการจับต้อง ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีรับภิกษุณีเข้าหมู่ ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีบอกคืนพระพุทธเจ้าเป็นต้น ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีถูกตัดสินให้แพ้อธิกรณ์เรื่องหนึ่ง ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีอยู่คลุกคลี ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีประหารตนแล้วร้องไห้ ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีเลาะจีวรของภิกษุณี ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีไม , บำรุงสหชีวินึผู้ตกระคำลำบาก ๑ สิกขาบทที่ตรัสซาถึงภิกษุณีอยู่คลุกคลี 
กัน ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีไม่ระงับอธิกรณ์ ๑ สิกขาบทที่ว่าด้วยภิกษุณีไม่บอกก่อนเข้าไปสู่ 
อาราม ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีไม่ปวารณาโดย ๓ สถาน ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีพึงหวังธรรม 
๒ อย่างจากภิกษสงฆ์ทกกึ่งเดือน ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษณีไม่อนเคราะห์และไม่พาสหชีรินีไปจาริก 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 229 

๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีพูดให้สิกขมานาถวายจีวรแล้วจักบวชให้ ๑ สิกขาบทว่าด้วย 
ภิกษุณีพูดให้สิกขมานาติดตาม ๑ 

ธรรม คือ สิกขาบทเหล่านี้รวม ๓๗ สิกขาบท เกิดแต่กายวาจาและจิต ทุกๆ 
สิกขาบทมีสมุฏฐานอันหนึ่ง เหมือนสมนุภาสนสิกขาบท. 

สมนุภาสนสมุฏฐาน จบ 


กฐินสมุฏฐาน 

[๘๓๑] สิกขาบทว่าด้วยกฐินอันภิกษุเดาะแล้ว ๓ สิกขาบท ๑ สิกขาบทว่าด้วย 
ใช้อติเรกบาตรสิกขาบทที่หนึ่ง ๑ สิกขาบทว่าด้วยเภสัช ๑ สิกขาบทว่าด้วยรับอัจเจกจีวร ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยภิกษุอยู่ในเสนาสนะป่ามีความรังเกียจเก็บไตรจีวรไว้ในละแวกบ้านได้ ๑ สิกขาบท 
ว่าด้วยเมื่อหลีกไปไม่เก็บเตียงหรือตั่ง ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทว่าด้วยเข้าไปสู่ที่อยู่ภิกษุณีแล้วสอน 
๑ สิกขาบทว่าด้วยฉันโภชนะทีหลัง ๑ สิกขาบทว่าด้วยห้ามภัตรแล้วฉันภัตตาหารไม่เป็นเดน ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยรับนิมนต์ ๑ สิกขาบทว่าด้วยวิกัปจีวร ๑ สิกขาบทว่าด้วยไม , ได้รับบอกก่อนเข้าไปใน 
พระราชมณเฑียร ๑ สิกขาบทว่าด้วยเข้าบ้านในเวลาวิกาล ๑ สิกขาบทว่าด้วยฉันภัตตาหารที่ภิกษุณี 
ยืนสั่งเสียอยู่ ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีอยู่เสนาสนะป่ารับของเคี้ยวเป็นต้น ๑ สิกขาบทว่าด้วย 
ภิกษุณีพูดให้ร้าย ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีทำการสั่งสมบาตร ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีเข้าไปสู่ 
สกุลในเวลาก่อนอาหาร ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีเข้าไปสู่สกุลในเวลาหลังอาหาร ๑ สิกขาบทว่า 
ด้วยภิกษุณีเข้าไปสู่สกุลในเวลาวิกาล ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีผลัดเปลี่ยนผ้าสังฆาฏิเกินกำหนด 
๕ วัน ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีใช้จีวรผลัดเปลี่ยน ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีไม่มอบหมายจีวร 
สับเปลี่ยนและที่พัก ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีให้ฝ่าปอันเกิดที่แง้มขา ๑ สิกขาบท 
ว่าด้วยภิกษุณีไม , บอกก่อนนึ่งบนอาสนะข้างหน้าภิกษุ ๑ 
ธรรม คือ สิกขาบทเหล่านี้มี ๒๙ สิกขาบท เกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต และเกิดแต่ 
ทวารทั้ง ๓ ทุกๆ สิกขาบทรวมทั้งกฐินสิกขาบท มีสมุฏฐาน ๒ เสมอกัน. 

กฐินสมุฏฐาน จบ 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 230 


เอฬกโลมสมุฏฐาน 

[๘๓๒] สิกขาบทว่าด้วยขนเจียม ๑ สิกขาบทว่าด้วยนอนร่วมกัน ๒ สิกขาบท ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยเตียงเท้าเสียบ ๑ สิกขาบทว่าด้วยฉันอาหารในโรงทาน ๑ สิกขาบทว่าด้วยฉัน 
อาหารเป็นหมู , ๑ สิกขาบทว่าด้วยฉันอาหารในเวลาวิกาล ๑ สิกขาบทว่าด้วยฉันอาหารที่ทำการ 
สั่งสม ๑ สิกขาบทว่าด้วยรับประเคนไท้ชำระฟ้น ๑ สิกขาบทว่าด้วยให้อาหารแก่อเจลก ๑ สิกขาบท 
ว่าด้วยไปดูเสนาอันยกออกไปแล้ว ๑ สิกขาบทว่าด้วยอยู่ในกองทัพ ๑ สิกขาบทว่าด้วยไปสู่สนาม 
รบ ๑ สิกขาบทว่าด้วยดื่มสุรา ๑ สิกขาบทว่าด้วยยังไม , ถึงกึ่งเดือนอาบนํ้า ๑ สิกขาบทว่าด้วยทำ 
จีวรใหม่ให้เสียสี ๑ ปาฏิเทสนียะ ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีฉันกระเทียม ๑ สิกขาบท 
ว่าด้วยภิกษุณีเข้าไปปฏิบัติภิกษุผู้กำลังฉัน ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีไปดูฟ้อนรำ ๑ สิกขาบทว่า 
ด้วยภิกษุณีเปลือยกายอาบนํ้า ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณี ๒ รูปใช้ผ้าปูนอนและผ้าห่มผืนเดียวกัน 
นอนด้วยกัน ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณี ๒ รูป นอนเตียงเดียวกัน ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีไม , มี 
พวกเที่ยวจาริกภายในแว่นแคว้น ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีไม่มีพวกเที่ยวจาริกภายนอกแว่นแคว้น 
๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีหลีกไปสู่จาริกภายในพรรษา ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีไปลูโรงละคร ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีใช้สอยเก้าอี้นอน ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีกรอด้าย ๑ สิกขาบทว่าด้วย 
ภิกษุณีช่วยทำธุระของคฤหัสถ์ ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีให้ของเอี้ยวด้วยมือของตนแก่ชาวก้าน 
เป็นต้น ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีจำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีใช้ร่ม 
๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีไปด้วยยาน ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีใช้เครื่องประดับเอว ๑ สิกขาบท 
ว่าด้วยภิกษุณีใช้เครื่องประดับสำหรับสตรี ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีอาบนํ้า ปรุงเครื่องประเทือง 
ผิว ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีอาบนํ้าปรุงกำยานเป็นเครื่องอบ ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีใช้ภิกษุณี 
นวด ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีใช้สิกขมานานวด ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีใช้สามเณรีนวด ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีใช้สตรีคฤหัสถ์นวด ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีผู้เข้าก้านไม , มีด้ารัดลันต้อง 
อาบัติ ๑ 

รวมเป็น ๔๔ สิกขาบท เกิดแต่กาย มิใช่วาจากับจิต เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา 
ทุกๆ สิกขาบท รวมทั้งเอฬกโลมสิกขาบท มีสมุฏฐาน ๒ เสมอกัน. 

เอฬกโลมสมุฏฐาน จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 231 


ปทโสธ'มมสมุฏฐาน 

[๘๓๓] สิกขาบทว่าด้วยสอนธรรมแก , อนุปสัมบันว่าพร้อมกัน ๑ สิกขาบทว่าด้วย 
แสดงธรรมแก , มาตุคาม ยิ่งกว่า ๕-๖ คำ เว้นแต่มีบุรุษผู้รู้เดียงสา ๑ สิกขาบทว่าด้วยยังไม , ได้ 
รับสมมติสั่งสอนภิกษุณี ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุได้รับสมมติแล้วสอนภิกษุณีเมื่อพระอาทิตย์อัสดง 
คตแล้ว ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีเรียนและบอกติรัจฉานวิชา ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทว่าด้วย 
ภิกษุณีไม่ขอโอกาสก่อนถามปัญหา ๑ สิกขาบทเหล่านี้รวม ๗ สิกขาบท เกิดแต่วาจา มิใช่กาย 
และจิต เกิดแต่วาจากับจิต แต่มิใช่เกิดแต่กาย ทุกๆ สิกขาบท มีสมุฏฐาน ๒ เหมือน 
ปทโสธมมสมุฏฐาน ฉะนั้น. 

ปทโสธมมสมุฏฐาน จบ 

อัทธานสมุฏฐาน 

[๘๓๔] สิกขาบทว่าด้วยชักชวนภิกษุณีเดินทางไกล ๑ สิกขาบทว่าด้วยชักชวนภิกษุณี 
ลงเรือลำเดียวกัน ๑ สิกขาบทว่าด้วยขอโภชนะอันประณีต ๑ สิกขาบทว่าด้วยชักชวนมาตุคาม 
เดินทางด้วยกัน ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีถอนขนในที่แคบ ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีขอข้าว 
เปลือก ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีรับนิมนต์แล้วฉันภัตตาหาร ๑ ปาฏิเทสนึยะของภิกษุณี ๘ 
สิกขาบท ๑ สิกขาบทเหล่านี้ร่วม ๑๕ สิกขาบท เกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่ชิต เกิดแต่กายกับวาจา 
มิใช่เกิดแต่จิต เกิดแต่กายกับจิต มิใช่เกิดแต่วาจา เกิดแต่กายวาจาและชิต เป็น ๔ สมุฏฐาน 
พระพุทธเจ้าผู้มีพระญาณ ทรงบัญญัติว่า มีวินัยเสมอกับอัทธานสมุฏฐาน. 

อัทธานสมุฏฐาน จบ 

เถยยสัตถสมุฏฐาน 

[๘๓๕] สิกขาบทว่าด้วยชักชวนพวกเกวียนผู้เป็นโจรเดินทางร่วม ๑ สิกขาบทว่าด้วย 
ยืนแอบปัง ๑ สิกขาบทว่าด้วยขอแกงและข้าวสุก ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณียืนร่วมกับบุรุษใน 
เวลาคํ่าคืน ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษณียืนร่วมกับบรษในโอกาสกำบัง ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษณียืน 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 232 

ร่วมกับบุรุษในที่กลางแจ้ง ๑ สิกขาบทว่า ด้วยภิกษุณียืนร่วมกับบุรุษในตรอกตัน ๑ รวมลึกขาบท 
เหล่านี้๗ สิกขาบทเกิดแต่กายกับจิต มิใช่เกิดแต่วาจา เกิดแต่ทวาร ๓ สิกขาบทเหล่านี้มี 
สมุฏฐาน ๒ พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักด ได้ทรงแสดงแล้วว่า เหมือน 
เถยยสัตถสมุฏฐาน. 

เถยยสัตถสมุฏฐาน จบ 

ธัมมเทสนาสมุฏฐาน 

[๘๓๖] พระตถาคตทั้งหลาย ย่อมไม่แสดงธรรมแก่คนมีร่มในมือ ๑ มีไม้พลองใน 
มือ ๑ มีศาตราในมือ ๑ มีอาวุธในมือ ๑ สวมเขียงเท้า ๑ สวมรองเท้า ๑ ไปในยาน ๑ อยู่ 
บนที่นอน ๑ นั่งรัดเข่า ๑ โพกศีรษะ ๑ คลุมศีรษะ ๑ รวมเป็น ๑๑ สิกขาบท พอดี เกิดแต่ 
วาจากับจิต มิใช่เกิดแต่กาย ทุกๆ สิกขาบทมีสมุฏฐานอันหนึ่งเสมอกับธัมมเทสนาสมุฏฐาน. 

ธัมมเทสนาสมุฏฐาน จบ 

ภูตาโรจนสมุฏฐาน 

[๘๓๗] สิกขาบทว่าด้วยบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริง เกิดแต่กาย มิใช่เกิดแต่วาจา 
มิใช่เกิดแต่จิต เกิดแต่วาจา มิใช่เกิดแต่กาย และมิใช่เกิดแต่ชิต เกิดแต่กายกับวาจา มิใช่เกิด 
แต่ชิต ชื่อว่าภูตาโรจนสมุฏฐาน ย่อมเกิดแต่สมุฏฐาน ๓. 

ภูตาโรจนสมุฏฐาน จบ 

โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน 

[๘๓๘] สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีรับหญิงโจรให้บวช เกิดแต่วาจากับจิต มิใช่เกิดแต่ 
กาย และเกิดโดยทวารทั้ง ๓ โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐานนี้พระพุทธเจ้าผู้ธรรมราชาทรงตั้งไว้ว่า มี 
สมุฏฐาน ๒ ไม่ซํ้ากัน. 

โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน จบ 







พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 233 


อนนุญาตสมุฏฐาน 

[๘๓๙] สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีบวชสตรีที่มารดาบิดา หรือสามีมิได้อนุญาต เกิดแต่ 
วาจา มิใช่เกิดแต่กาย และมิใช่เกิดแต่จิต เกิดแต่กายกับวาจา มิใช่เกิดแต่จิต เกิดแต่วาจากับจิต 
มิใช่เกิดแต่กาย เกิดแต่กายวาจาจิต ๓ สถาน จึงมีสมุฏฐาน ๔ ไม่ซํ้ากัน. 

อนนุญาตสมุฏฐาน จบ 

[๘๔๐] ก็สมุฏฐาน ๑๓ ทรงแสดงไว้ดีแล้วโดยย่อๆ เป็นเหตุทำความไม , หลง อนุโลม 
แก่ธรรมที่เป็นแบบ ริญญชนเมื่อทรงจำสมุฏฐานนี้ไว้ได้ ย่อมไม , หลงในสมุฏฐานแล. 

ย่อหัวข้อสมุฏฐาน จบ 

กติปุจฉาวาร 
อาบัติเป็นต้น 

[๘๔๑] อาบัติมีเท่าไร? กองอาบัติมีเท่าไร? รินึตวัตถุมีเท่าไร? ความไม่เคารพมี 
เท่าไร? ความเคารพมีเท่าไร? รินึตวัตถุมีเท่าไร? วิบัติมีเท่าไร? สมุฏฐานแห่งอาบัติมีเท่าไร? 

มูลแห่งวิวาทมีเท่าไร? มูลแห่งการโจทมีเท่าไร? ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกันมีเท่าไร? 
เรื่องท่าความแตกร้าวกันมีเท่าไร? อธิกรณ์มีเท่าไร? สมถะมีเท่าไร? 

[๘๔๒] อาบัติมี ๕. กองอาบัติมี ๕. วินึตวัตถุมี ๕. อาบัติมี ๗. กองอาบัติมี ๗. 

รินีตวัตถุมี ๗. ความไม่เคารพมี ๖. ความเคารพมี ๖. วินึตวัตถุมี ๖. วิบัติมี ๔. สมุฏฐานแห่ง 
อาบัติมี ๖. มูลแห่งวิวาทมี ๖. มูลแห่งการโจทมี ๖. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกันมี ๖. 
เรื่องท่าความแตกร้าวกันมี ๑๘. อธิกรณ์มี ๔. สมถะมี ๗. 

อาบัติ ๕ 

[๘๔๓] ในหัวข้อเหล่านั้นอาบัติ ๕ เป็นไฉน? คือ อาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส 
อาบัติปาจิตตีย์ อาบัติปาฏิเทสนึยะ อาบัติทุกกฏ นี้อาบัติ ๕. 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 234 


กองอาบัติ ๕ 

[๘๔๔] ในหัวข้อเหล่านั้น กองอาบัติ ๕ เป็นไฉน? คือ กองอาบัติปาราชิก กอง 
อาบัติสังฆาทิเสส กองอาบัติปาจิตตีย์ กองอาบัติปาฏิเทสนียะ กองอาบัติทุกกฏ นี้กองอาบัติ ๕. 

รินีตวัตถุ ๕ 

[๘๔๕] ในหัวข้อเหล่านั้น รินึตวัตถุ ๕ เป็นไฉน? คือ การเว้นไกล การเว้นขาด 
การงดเว้น เจตนาเครื่องเว้นจากกองอาบัติ ๕ ความไม , ประกอบ ความไม , ทำ ความไม่แกล้งต้อง 
ความไม , ละเมิดขอบเขต การกำจัดกองอาบัติ ๕ ด้วยอริยมรรคชื่อเสตุ นั้รินีตวัตถุ ๕. 

อาบัติ ๗ 

[๘๔๖] ในหัวข้อเหล่านั้น อาบัติ ๗ เป็นไฉน? คือ อาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส 
อาบัติถุลลัจจัย อาบัติปาจิตตีย์ อาบัติปาฏิเทสนึยะ อาบัติทุกกฏ อาบัติทุพภาสิต นี้อาบัติ ๗. 

กองอาบัติ ๗ 

[๘๔๗] ในหัวข้อเหล่านั้น กองอาบัติ ๗ เป็นไฉน? คือ กองอาบัติปาราชิก กอง 
อาบัติสังฆาทิเสส กองอาบัติถุลลัจจัย กองอาบัติปาจิตตีย์ กองอาบัติปาฏิเทสนึยะ กองอาบัติ 
ทุกกฏ กองอาบัติทุพภาสัต นี้กองอาบัติ ๗. 

รินึตวัตถุ ๗ 

[๘๔๘] ในหัวข้อเหล่านั้น รินึตวัตถุ ๗ เป็นไฉน? คือ การเว้นไกล การเว้นขาด 
การงดเว้น เจตนาเครื่องเว้นจากกองอาบัติ ๗ ความไม่ประกอบ ความไม , ทำ ความไม่แกล้งต้อง 
ความไม , ละเมิดขอบเขต การกำจัดกองอาบัติ ๗ ด้วยอริยมรรคชื่อเสตุ นี้รินึตวัตถุ ๗. 

ความไม่เคารพ ๖ 

[๘๔๙] ในหัวข้อเหล่านั้น ความไม่เคารพ ๖ เป็นไฉน? คือ ความไม , เคารพใน 
พระพุทธเจ้า ความไม่เคารพในพระธรรม ความไม , เคารพในพระสงฆ์ ความไม่เคารพในสิกขา 
ความไม่เคารพในอัปปมาท ความไม่เคารพในปฏิสันถาร นี้ความไม่เคารพ ๖. 

ความเคารพ ๖ 

[๘๕๐] ในหัวข้อเหล่านั้น ความเคารพ ๖ เป็นไฉน? คือ ความเคารพในพระพุทธ 
เจ้า ความเคารพในพระธรรม ความเคารพในพระสงฆ์ ความเคารพในสิกขา ความเคารพใน 
อัปปมาท ความเคารพในปฏิสันถาร นี้ความเคารพ ๖. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 235 


รินีตวัตถุ ๖ 

[๘๕๑] ในหัวข้อเหล่านั้น วินึตวัตถุ ๖ เป็นไฉน? คือ การเว้นไกล การเว้นขาด 
การงดเว้น เจตนาเครื่องเว้นจากความไม่เคารพ ๖ ความไม่ประกอบ ความไม่ทำ ความไม , แกล้ง 
ต้อง ความไม่ละเมิดขอบเขต การกำจัดความไม่เคารพ ๖ ด้วยอริยมรรคชื่อเสตุ นั้วินีตวัตถุ ๖. 

วิบัติ ๔ 

[๘๕๒] ในหัวข้อเหล่านั้น วิบัติ ๔ เป็นไฉน? คือ ศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ 
อาชีววิบัติ นี้วิบัติ ๔. 

สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ 

[๘๕๓] ในหัวข้อเหล่านั้น สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ เป็นไฉน? คือ อาบัติเกิดแต่กาย 
มิใช่วาจา มิใช่จิตก็มี อาบัติเกิดแต่วาจา มิใช่กาย มิใช่ชิตก็มี อาบัติเกิดแต่กายกับวาจา 
มิใช่ชิตก็มี อาบัติเกิดแต่กายกับชิต มิใช่วาจาก็มี อาบัติเกิดแต่วาจากับชิต มิใช่กายก็มี อาบัติ 
เกิดแต่กายวาจาและ'ชิตก็มี นี้สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖. 

มูลแห่งการวิวาท ๖ 

[๘๕๔] ในหัวข้อเหล่านั้น มูลแห่งวิวาท ๖ เป็นไฉน? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้มักโกรธ เป็นผู้ถือโกรธ ภิกษุผู้ที่มักโกรธ ถือโกรธนั้น ย่อมไม่มีความเคารพยำเกรงใน 
พระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์ ย่อมไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขา ภิกษุผู้ที่ไม่มีความเคารพ 
ยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขาก็ไม , ทำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมก่อ 
วิวาทในสงฆ์ การวิวาทย่อมมีเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก เพื่อไม , เป็นสุขแก่ชนมาก เพื่อความ 
พินาศแก่ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ถ้าพวกเธอเล็งเห็นมูลแห่ง 
วิวาทเห็นปานนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแห่งวิวาทอัน 
ลามกนั้นเสีย ล้าพวกเธอไม , เล็งเห็นมูลแห่งวิวาทเห็นปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอใน 
บริษัทนั้น พึงปฏิบัติ เพื่อความเป็นไปต่อไปแห่งมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้น ความละมูลแห่งวิวาท 
อันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้ความเป็นไปต่อไปแห่งมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้น ย่อมมีด้วย 


อย่างนี่. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 236 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่ เป็นผู้ดีเสมอท่าน ภิกษุที่เป็นผู้ลบหลู่ดีเสมอท่านนั้น ย่อม 
ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม่ท่าให้บริบูรณ์ในสิกขา 
ภิกษุผู้ที่ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขาก็ไม่ท่าให้ 
บริบูรณ์นั้น ย่อมก่อวิวาทในสงฆ์ การวิวาทย่อมมีเพื่อความไม่เกื้อกูลแก , ชนมาก เพื่อไม , เป็นสุข 
แก , ชนมาก เพื่อความพินาศแก่ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ ถ้า 
พวกเธอเล็งเห็นมูลแห่งวิวาทเห็นปานนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายาม 
ละมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้นเสีย ถ้าพวกเธอไม , เล็งเห็นมูลแห่งวิวาทเห็นปานนี้ทั้งภายในทั้ง 
ภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความเป็นไปต่อไปแห่งมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้น 
ความละมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้ความเป็นไปต่อไปแห่งมูลแห่งวิวาทอันลามก 
นั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้ 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีปกติอิสสา เป็นผู้มีปกติตระหนี่ ภิกษุผู้ที่มีปกติอิสสามีปกติ 

ตระหนี่นั้น ย่อมไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม , 

ท่าให้บริบูรณ์ในสิกขา ภิกษุผู้ที่ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์ 
อยู่ แม้ในสิกขาก็ไม่ท่าให้บริบูรณ์นั้น ย่อมก่อวิวาทในสงฆ์ การวิวาทย่อมมีเพื่อความไม่เกื้อกูล 
แก , ชนมาก เพื่อไม , เป็นสุขแก่ชนมาก เพื่อความพินาศแก่ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ 
แก่เทวดาและมนุษย์ ถ้าพวกเธอเล็งเห็นมูลแห่งวิวาทเห็นปานนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอ 
ในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้นเสีย ถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็นมูลแห่งวิวาทเห็น 
ปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความเป็นไปต่อไปแห่งมูลแห่ง 
วิวาทอันลามก ความละมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้ความเป็นไปต่อไปแห่งมูล 
แห่งวิวาทอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้. 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้อวดดี เป็นผู้เจ้ามายา ภิกษุผู้ที่อวดดีเจ้ามายานั้น ย่อมไม่มีความเคารพ 
ยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม่ท่าให้บริบูรณ์ในสิกขา ภิกษุผู้ที่ไม่มี 
ความเคารพ ยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขาก็ไม่ท่าให้บริบูรณ์นั้น 
ย่อมก่อวิวาทในสงฆ์ การวิวาทย่อมมีเพื่อความไม , เกื้อกูลแก่ชนมาก เพื่อไม่เป็นสุขแก่ชนมาก 
เพื่อความพินาศแก , ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ ถ้าพวกเธอเล็งเห็น 
มลแห่งวิวาทเห็นปานนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงพยายามละมลแห่งวิวาท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 237 

อันลามกนั้นเสีย ถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็นมูลแห่งวิวาทเห็นปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอใน 
บริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความเป็นไปต่อไปแห่งมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้น ความละมูลแห่งวิวาท 
อันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้ความเป็นไปต่อไปแห่งมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้น ย่อมมีด้วย 
อย่างนี้ 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด ภิกษุผู้ที่มีความปรารถนาลามก 
มีความเห็นผิดนั้น ย่อมไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ ย่อม 
ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขา ภิกษุผู้ที่ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา พระธรรมและพระสงฆ์อยู่ 
แม้ในสิกขาก็ไม , ทำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมก่อวิวาทในสงฆ์ การวิวาทย่อมมีเพื่อความไม่เกื้อกูลแก , 

ชนมาก เพื่อไม่เป็นสุขแก่ชนมาก เพื่อความพินาศแก่ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ 
แก่เทวดาและมนุษย์ ถ้าพวกเธอเล็งเห็นมูลแห่งวิวาทเห็นปานนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอ 
ในบริษัทนั้น พึงพยายามละมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้นเสีย ถ้าพวกเธอไม , เล็งเห็นมูลแห่งวิวาท 
เห็นปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติ เพื่อความเป็นไปต่อไปแห่งมูล 
แห่งวิวาทอันลามกนั้น ความละมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้นย่อมมีด้วยอย่างนี้ความเป็นไปต่อไป 
แห่งมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้. 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ถือแต่ความเห็นของตน ถืออย่างแน่นแฟ้น ปลดได้อยาก ภิกษุผู้ที่ 
ถือแต่ความเห็นของตน ถืออย่างแน่นแฟ้น ปลดได้ยากนัน ย่อมไม่มีความเคารพยำเกรงใน 
พระศาสดา พระธรรมและพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขา ภิกษุผู้ที่ไม , มีความเคารพ 
ยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขาก็ไม , ทำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมก่อ 
วิวาทในสงฆ์ การวิวาทย่อมมีเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก เพื่อไม่เป็นสุขแก่ชนมาก เพื่อความ 
พินาศแก่ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ถ้าพวกเธอเล็งเห็นมูล 
แห่งวิวาทเห็นปานนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงพยายามละมูลแห่งวิวาท 
อันลามกนั้นเสีย ถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็นมูลแห่งวิวาทเห็นปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอ 
ในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความเป็นไปต่อไปแห่งมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้น ความละมูลแห่ง 
วิวาทอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้ความเป็นไปต่อไปแห่งมูลแห่งวิวาทอันลามกนั้น ย่อมมี 
ด้วยอย่างนี้นี้มูลแห่งวิวาท ๖. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 238 


มูลแห่งการโจท ๖ 

[๘๕๕] ในหัวข้อเหล่านั้น มูลแห่งการโจท ๖ เป็นไฉน? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้มักโกรธ ถือโกรธ ภิกษุผู้ที่มักโกรธ ถือโกรธนั้น ย่อมไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา 
พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขา ภิกษุผู้ที่ไม่มีความเคารพยำเกรง 
ในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขาก็ไม่ทำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมก่อการโจท 
ในสงฆ์ การโจทย่อมมีเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก เพื่อไม , เป็นสุขแก , ชนมาก เพื่อความพินาศ 
แก , ชนมาก เพื่อความไม , เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก , เทวดาและมนุษย์ ถ้าพวกเธอเล็งเห็นมูลแห่งการ 
โจทเห็นปานนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงพยายามละมูลแห่งการโจท 
อันลามกนั้นเสีย ถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็นมูลแห่งการโจทเห็นปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอ 
ในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความเป็นไปต่อไปแห่งมูลแห่งการโจทอันลามกนั้น ความละมูลแห่ง 
การโจทอันลามกนั้นย่อมมีด้วยอย่างนี้ความเป็นไปแห่งมูลแห่งการโจทอันลามกนั้น ย่อมมีด้วย 
อย่างนี้. 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่ เป็นผู้ดีเสมอท่าน ภิกษุผู้ที่ลบหลู่ดีเสมอท่านนั้น ย่อมไม่มี 
ความเคารพยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขา 
ภิกษุผู้ที่ไม , มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขาก็ไม่ 
ทำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมก่อการโจทในสงฆ์ การโจทย่อมมีเพื่อความไม่เกื้อกูลแก , ชนมาก เพื่อไม , 
เป็นสุขแก , ชนมาก เพื่อความพินาศแก่ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและ 
มนุษย์ ถ้าพวกเธอเล็งเห็นมูลแห่งการโจทเห็นปานนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอใน 
บริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแห่งการโจทอันลามกนั้นเสีย ถ้าพวกเธอไม , เล็งเห็นมูลแห่งการโจท 
เห็นปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นไปต่อไปแห่งมูล 
แห่งการโจทอันลามกนั้น ความละมูลแห่งการโจทอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้ความเป็น 
ไปต่อไปแห่งมูลของการโจทอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้. 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีปกติอิสสา เป็นผู้มีปกติตระหนี่ ภิกษุผู้ที่มีปกติอิสสา มีปกติตระหนี่ 
นั้น ย่อมไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม่ทำให้บริบูรณ์ 
ในสิกขา ภิกษุผู้ที่ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขา 
ก็ไม่ทำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมก่อการโจทในสงฆ์ การโจทย่อมมีเพื่อความไม , เกื้อกูลแก่ชนมาก เพื่อ 
ไม่เป็นสุขแก , ชนมาก เพื่อความพินาศแก่ชนมาก เพื่อความไม , เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 239 

มนุษย์ถ้าพวกเธอเล็งเห็นมูลแห่งการโจทเห็นปานนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัท 
นั้นพึงพยายามละมูลแห่งการโจทอันลามกนั้นเสีย ถ้าพวกเธอไม , เล็งเห็นมูลแห่งการโจทเห็นปาน 
นี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นไปต่อไปแห่งมูลแห่งการ 
โจทอันลามกนั้น ความละมูลแห่งการโจทอันลามกนั้นย่อมมีด้วยอย่างนี้ความเป็นไปต่อไปแห่ง 
มูลของการโจทอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้. 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้อวดดี เป็นผู้เจ้ามายา ภิกษุผู้ที่อวดดีเจ้ามายานั้น ย่อมไม , มีความเคารพ 
ยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขา ภิกษุผู้ที่ไม่มี 
ความเคารพยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขาก็ไม่ทำให้บริบูรณ์ 
นั้น ย่อมก่อการโจทในสงฆ์ การโจทย่อมมี เพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก เพื่อไม่เป็นสุขแก่ 
ชนมาก เพื่อความพินาศแก , ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก , เทวดาและมนุษย์ถ้าพวก 
เธอเล็งเห็นมูลแห่งการโจทเห็นปานนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายาม 
ละมูลแห่งการโจทอันลามกนั้นเสีย ถ้าพวกเธอไม , เล็งเห็นมูลแห่งการโจทเห็นปานนี้ทั้งภายใน 
ทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นไปต่อไปแห่งมูลของการโจทอันลามกนั้น 
ความละมูลแห่งการโจทอันลามกนัน ย่อมมีด้วยอย่างนึ ความเป็นไปต่อไปแห่งมูลแห่งการโจทอัน 
ลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้. 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามก เป็นผู้มีความเห็นผิด ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนา 
ลามก มีความเห็นผิดนั้น ย่อมไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ 
ย่อมไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขา ภิกษุผู้ที่ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และ 
พระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขาก็ไม่ทำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมก่อการโจทในสงฆ์ การโจทย่อมมีเพื่อความ 
ไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก เพื่อไม่เป็นสุขแก่ชนมาก เพื่อความพินาศแก่ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูล 
เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ ถ้าพวกเธอเล็งเห็นมูลแห่งการโจทเห็นปานนี้ได้ทั้งภายในทั้ง 
ภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแห่งการโจทอันลามกนั้นเสีย ถ้าพวกเธอไม่ 
เล็งเห็นมูลแห่งการโจทเห็นปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อ 
ความเป็นไปต่อไปแห่งมูลของการโจทอันลามกนั้น ความละมูลแห่งการโจทอันลามกนั้น ย่อมมี 
ด้วยอย่างนี้ความเป็นไปต่อไปแห่งมูลของการโจทอันลามกนั้นย่อมมีด้วยอย่างนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 240 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ถือแต่ความเห็นของตน ถืออย่างแน่นแฟ้นปลดได้ยาก ภิกษุผู้ที่ถือ 
แต่ความเห็นของตน ถืออย่างแน่นแฟ้นปลดได้ยากนั้น ย่อมไม่มีความเคารพยำเกรงในพระ 
ศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขา ภิกษุผู้ที่ไม , มีความเคารพ 
ยำเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขาก็ไม , ทำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมก่อ 
การโจทในสงฆ์ การโจทย่อมมีเพื่อความไม่เกื้อกูลแก , ชนมาก เพื่อไม่เป็นสุขแก , ชนมาก เพื่อ 
ความพินาศแก , ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ ถ้าพวกเธอเล็งเห็น 
มูลแห่งการโจทเห็นปานนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแห่ง 
การโจทอันลามกนั้นเสีย ถ้าพวกเธอไม , เล็งเห็นมูลแห่งการโจทเห็นปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก 
พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นไปต่อไปแห่งมูลของการโจทอันลามกนั้น ความละมูล 
แห่งการโจทอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้ความเป็นไปต่อไปแห่งมูลของการโจทอันลามกนั้น 
ย่อมมีด้วยอย่างนั้นั้มูลแห่งการโจท ๖. 

สาราณียธรรม ๖ ประการ 

[๘๕๖] ในหัวข้อเหล่านั้น ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน ๖ เป็นไฉน? 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย 
ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ ธรรมแม้นี้เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่ 
เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม , วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน. 

อนึ่ง ภิกษุเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่ 
แจ้งทั้งในที่ลับ ธรรมแม้นี้เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพ 
เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม , วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน. 

อนึ่ง ภิกษุเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายทั้งใน 
ที่แจ้งทั้งในที่ลับ ธรรมแม้นี้เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพ 
เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม , วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 241 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ไม , หวงลาภที่เกิดโดยธรรม ที่ตนหาได้โดยชอบธรรม โดยที่สุดแม้แต่ 
อาหารที่นับเนื่องในบาตรไว้บริโภค เป็นผู้บริโภคร่วมกับเพื่อนสพรหมจารีผู้มีศีล ธรรมแม้นี้เป็น 
ที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน 
เพื่อความไม , วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน. 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีศีลเสมอกับเพื่อนสพรหมจารีในศีลทั้งหลาย ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 
ไม่พร้อย เป็นไทย อันริญญชนสรรเสริญ อันกิเลสไม่จับต้อง เป็นไปเพื่อสมาธิทั้งในที่แจ้ง 
ทั้งในที่ลับอยู่ ธรรมแม้นี้เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพ 
เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม , วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน. 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกับเพื่อนสพรหมจารีในทิฏฐิอันประเสริฐ นำออกจากทุกข์ 
นำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามพรํ่าสอนทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับอยู่ ธรรมแม้นี้เป็นที่ 
ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน 
เพื่อความไม , วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นี้ 
สาราณียธรรม ๖. 

เรื่องทำความแตกร้าวกัน ๑๘ 

[๘๕๗] ในหัวข้อเหล่านั้น เรื่องทำความแตกร้าวกัน ๑๘ เป็นไฉน? ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้ 

๑. แสดงสภาพมิใช่ธรรมว่า เป็นธรรม. 

๒. แสดงธรรมว่า สภาพมิใช่ธรรม. 

๓. แสดงสภาพ มิ ใช่วินัยว่า เป็นวินัย. 

๔. แสดงวินัยว่า สภาพมิใช่วินัย. 

๕. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงภาษิตมิได้ตรัสไว้ ว่าพระตถาคตทรงภาษิต 
ตรัสไว้. 

๖. แสดงสิ่งที่พระตถาคตได้ทรงภาษิต ตรัสไว้แล้ว ว่าพระตถาคตมิได้ทรงภาษิต 
มิได้ตรัสไว้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 242 

๗. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงประพฤติมาว่า พระตถาคตทรงประพฤติมา. 

๘. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงประพฤติมาว่า พระตถาคตมิได้ทรงประพฤติมา. 

๙. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติไว้ว่า พระตถาคตทรงบัญญัติไว้. 

๑๐. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว้ว่า พระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติไว้. 

๑๑. แสดงอาบัติว่า มิใช่อาบัติ. 

๑๒. แสดงสิ่งมิใช่อาบัติว่า เป็นอาบัติ. 

๑๓. แสดงอาบัติเบาว่า อาบัติหนัก. 

๑๔. แสดงอาบัติหนักว่า อาบัติเบา. 

๑๕. แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่า อาบัติหาส่วนเหลือมิได้. 

๑๖. แสดงอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ว่า อาบัติมีส่วนเหลือ. 

๑๗. แสดงอาบัติชั่วหยาบว่า อาบัติไม , ชั่วหยาบ. 

๑๘. แสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่า อาบัติชั่วหยาบ. 

นี้เรื่องทำการแตกร้าวกัน ๑๘ 
อธิกรณ์ ๔ 

[๘๕๘] ในหัวข้อเหล่านั้น อธิกรณ์ ๔ เป็นไฉน? คือวิวาทาธิกรฟ้ ๑ อนุวาทาธิกรฟ้ ๑ 
อาปัตตาธิกรฟ้ ๑ กิจจาธิกรฟ้ ๑ นี้อธิกรณ์ ๔ 
สมถะ ๗ 

[๘๕๙] ในหัวข้อเหล่านั้น สมถะ ๗ เป็นไฉน? คือสัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ 
อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ เยภุยยสิกา ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑ นี้สมถะ ๗ 
กติปุจฉาวาร จบ 

หัวข้อประจำวาร 

[๘๖๐] อาบัติ กองอาบัติ รินีตวัตถุ และอาบัติ กองอาบัติ รินึตวัตถุอีกอย่างละ ๗ 
ความไม่เคารพ ความเคารพ รินีตวัตถุอีก ๗ วิบัติ สมุฏฐานแห่งอาบัติ มูลแห่งการวิวาทและ 
การโจท ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน เรื่องทำการแตกร้าว อธิกรณ์และสมถะ ๗ พร 
ผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว รวมเป็น ๑๗ บท. 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 243 


วีสติวาร 

สมุฏฐานวารแห่งอาบัติ ๖ ที่ ๑ 

[๘๖๑] มีผู้ถามว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๑ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก หรือ ตอบว่า 
ไม่ต้องเลย ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง ต้องอาบัติถุลลัจจัย หรือ? ตอบว่า 
บางทีต้อง ต้องอาบัติปาจิตตีย์ หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ หรือ? ตอบว่า 
บางทีต้อง ต้องอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง ต้องอาบัติทุพภาษิต หรือ? ตอบว่า 
ไม่ต้องเลย. 

[๘๖๒] มีผู้ถามว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๒ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก หรือ? ตอบว่า 
ไม , ต้องเลย. ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติถุลลัจขัย หรือ? 

ตอบว่า บางทีต้อง ต้องอาบัติปาจิตตีย์ หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ 
หรือ? ตอบว่า ไม่ต้องเลย ต้องอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง ต้องอาบัติทุพภาสิต 
หรือ? ตอบว่า ไม่ต้องเลย. 

[๘๖๓] มีผู้ถามว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๓ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกหรือ? ตอบว่า 
ไม่ต้องเลย. ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติถุลลัจขัย หรือ? 

ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ 
หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติทุพภาสิต 
หรือ? ตอบว่า ไม่ต้องเลย. 

[๘๖๔] มีผู้ถามว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๔ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก หรือ? ตอบว่า 
บางทีต้อง. ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติถุลลัจขัย หรือ? 

ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ 
หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติทุพภาสิต 
หรือ? ตอบว่า ไม่ต้องเลย. 

[๘๖๕] มีผู้ถามว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๕ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก หรือ? ตอบว่า 
บางทีต้อง. ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติถุลลัจขัย หรือ? 

ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ 
หรือ? ตอบว่า ไม่ต้องเลย. ต้องอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติทุพภาสิต 
หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 244 

[๘๖๖] มีผู้ถามว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๖ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก หรือ? ตอบว่า 
บางทีต้อง. ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติถุลลัจขัย หรือ? 

ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติถุลลัจขัย หรือ? 
ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ หรือ? 
ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบว่า บางทีต้อง. ต้องอาบัติทุพภาสิต หรือ? 

ตอบว่า ไม , ต้องเลย. 

สมุฏฐานวารแห่งอาบัติ ๖ ที่ ๑ จบ 


กตาปัตติวารแห่งสมุฏฐานอาบัติ ๖ ที่ ๒ 
[๘๖๗] ถามว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๑ ภิกษุต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๑ ภิกษุต้องอาบัติ ๕ คือ 

๑. ภิกษุสำคัญว่าควร สร้างกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง ไม , ให้สงฆ์แสดงพื้นที่ เกิน 

ประมาณ มีผู้ขับจองไว้ ไม่มีชานรอบ เป็นทุกกฏในประโยค. 

๒. เมื่อยังไม , วางก้อนดินอีกก้อนหนึ่ง ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

๓. เมื่อวางดินก้อนนั้นเสร็จแล้ว ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๔. ภิกษุสำคัญว่าควรฉันโภชนะในเวลาวิกาล ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

๕. ภิกษุสำคัญว่าควรรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี จากมือของภิกษุณีมิใช่ญาติ 
ผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้าน ด้วยมือของตนมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ. 

ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๑ ภิกษุต้องอาบัติ ๕ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้นขัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ 
เท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? ขัดเป็น 
อธิกรณ์อะไร บรรดาอธิกรณ์ ๔? ระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้น ขัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางที่เป็นศีลวิบัติ บางที 
เป็นอาจารวิบัติ. 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๕ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติสังฆาทิเสส 
บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจขัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ บางทีด้วยกองอาบัติปาฏิเทสนึยะ 
บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 245 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กาย มิใช่วาจา 
มิใช่จิต. 

จัดเป็นอาปัตตาธิกรฌ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือบางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ 
บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

[๘๖๘] ถามว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๒ ภิกษุต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๒ ภิกษุต้องอาบัติ ๔ คือ 

๑. ภิกษุสำคัญว่าควร สั่งว่า จงทำกุฎีให้ฉัน เขาทำกุฎีให้เธอ มิได้ให้สงฆ์แสดง 

พื้นที่ เกินประมาณ มีผู้จับจองไว้ ไม่มีชานรอบ เป็นทุกกฏในประโยค. 

๒. เมื่อยังไม , วางก้อนดินอีกก้อนหนึ่ง ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

๓. เมื่อวางดินก้อนนั้นเสร็จแล้ว ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๔. ภิกษุสำคัญว่าควรสอนธรรมแก่อนุปสัมบันว่าพร้อมกัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๒ ภิกษุต้องอาบัติ ๔ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้น จัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? .-. ระงับด้วยสมถะเท่าไร 
บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้นชัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางที 
เป็นอาจารวิบัติ. 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติสังฆาทิเสส 
บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 
เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่วาจา มิใช่กาย 
มิใช่ชิต. 

ชัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ 
๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

[๘๖๙] ถามว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๓ ภิกษุต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๓ ภิกษุต้องอาบัติ ๕ คือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 246 

๑. ภิกษุสำคัญว่าควรจัดการสร้างกุฎี ไม่ให้สงฆ์แสดงพื้นที่ เกินประมาณ มีผู้ 
จับจองไว้ ไม่มีชานรอบ เป็นทุกกฏในประโยค. 

๒. เมื่อยังมิได้วางก้อนดินอีกก้อนหนึ่ง ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

๓. เมื่อวางดินก้อนนั้นเสร็จแล้ว ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๔. ภิกษุสำคัญว่าควรขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชน์ตนมาฉัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

๕. ภิกษุสำคัญว่าควร ไม , ห้ามภิกษุณีผู้สั่งเสียอยู่แล้วฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๓ ภิกษุต้องอาบัติ ๕ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้นชัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? -.. ระงับด้วยสมถะเท่าไร 
บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้นชัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางที 
เป็นอาจารวิบัติ. สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๕ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติสังฆา 
ท่เสส บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจชัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ บางทีด้วยกองอาบัติปาฏิเทสนึย 
บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กายกับวาจา 
มิใช่ชิต. 

ชัดเป็นอาปีตตาธิกรณ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาต 
กรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

[๘๗๐] ถามว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๔ ภิกษุต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๔ ภิกษุต้องอาบัติ ๖ คือ 
๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรม ต้องอาบัติปาราชิก. 

๒. ภิกษุสำคัญว่าไม , ควรสร้างกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง มิได้ให้สงฆ์แสดงที่ เกิน 
ประมาณ มีผู้ชับจองไว้ ไม่มีชานรอบ เป็นทุกกฏในประโยค. 

๓. เมื่อยังไม , วางดินอีกก้อนหนึ่ง ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

๔. เมื่อวางดินก้อนนั้นเสร็จแล้ว ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๕. ภิกษุสำคัญว่าไม่ควรฉันโภชนะในเวลาวิกาล ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

๖. ภิกษสำคัฌว่าไม่ควรรับของของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี จากมือภิกษณีมิใช่ฌาติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 247 

ผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้าน ด้วยมือตนแล้วฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๔ ภิกษุต้องอาบัติ ๖ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? .-. ระงับด้วยสมถะเท่าไร 
บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้นชัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางที 
เป็นอาจารวิบัติ. 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๖ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก 

บางทีด้วยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจชัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ 

บางทีด้วยกองอาบัติปาฏิเทสนึยะ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแด , กายกับจิต มิใช่วาจา. 

ชัดเป็นอาปัตตาธิกรฌ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ 
บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

[๘๗๑] ถามว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๕ ภิกษุต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๕ ภิกษุต้องอาบัติ ๖ คือ 

๑. ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงำ กล่าวอวดอุตตริมนุสส 
ธรรมที่ไม่มี ไม่เป็นจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 

๒. ภิกษุสำคัญว่าไม , ควร สั่งว่า จงสร้างกุฎีให้ฉัน เขาสร้างกุฎีให้เธอ มิได้ให้สงฆ์ 
แสดงพื้นที่เกินประมาณมีผู้ชับจองไว้ไม , มีชานรอบเป็นทุกกฏในประโยค. 

๓. เมื่อยังไม , ได้วางก้อนดินอีกก้อนหนึ่ง ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

๔. เมื่อวางก้อนดินก้อนนั้นแล้ว ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๕. ภิกษุสำกัญว่าไม่ควร สอนธรรมแก , อนุปสัมบันว่าพร้อมกัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

๖. ภิกษุไม่ประสงค์จะด่า ไม่ประสงค์จะดูหมิ่น ไม่ประสงค์จะท่าให้เก้อเขิน กล่าว 
คำเลวทราม ด้วยประสงค์จะล้อเล่น ต้องอาบัติทุพภาสิต. 

ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๕ ภิกษุต้องอาบัติ ๖ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้นชัดเป็นวิบัติเท่าไรบรรดาวิบัติ ๔? -.. ระงับด้วยสมถะเท่าไร 


บรรดาสมถะ ๗? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 248 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้นขัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางที 
เป็นอาจารวิบัติ. 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๖ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก 

บางทีด้วยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจขัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ 

บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ บางทีด้วยกองอาบัติบุพภาสิต. 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่วาจากับจิตมิใช่กาย. 

ขัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ 
๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

[๘๗๒] ถามว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๖ ภิกษุต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๖ ภิกษุต้องอาบัติ ๖ คือ 
๑. ภิกษุชวนกันไปลักทรัพย์ ต้องอาบัติปาราชิก. 

๒. ภิกษุสำคัญว่าไม , ควร ขัดการสร้างกุฎี มิได้ให้สงฆ์แสดงพื้นที่ เกินประมาณ มีผู้ 
ขับจองไว้ ไม่มีชานรอบ เป็นทุกกฏในประโยค. 

๓. เมื่อยังไม , ได้วางก้อนดินอีกก้อนหนึ่ง ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

๔. เมื่อวางก้อนดินก้อนนั้นเสร็จแล้ว ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๕. ภิกษุสำคัญว่าไม่ควร ขอโภชนะอันประณีต เพื่อประโยชน์แก , ตนมาฉัน ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

๖. ภิกษุสำคัญว่าไม่ควร ไม , ห้ามภิกษุณีผู้สั่งเสียอยู่แล้วฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ด้วยสมุฏฐานอาบัติที่ ๖ ภิกษุต้องอาบัติ ๖ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้น ขัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ 
เท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐาน ๖? ขัดเป็นอธิกรณ์อะไร 
บรรดาอธิกรณ์ ๔? ระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้น ขัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางที 
เป็นอาจารวิบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 249 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๖ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก 

บางทีด้วยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจขัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ 

บางทีด้วยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กายวาจาและชิต. 

ขัดเป็นอาปัตตาธิกรฌ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔ ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วย 
สัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

กตาปัตติวารแห่งสมุฏฐานอาบัติ ๖ ที่ ๒ จบ 

อาปัตติสมุฏฐานคาถา 

[๘๗๓] สมุฏฐานเกิดแต่กาย อันพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นพระนิพ 
พาน ทรงเกื้อกูลแก , สัตว์โลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแล้ว อาบัติเกิด 
แต่สมุฏฐานนั้นมีเท่าไร? ข้าพเจ้าขอถาม ข้าแต่ท่านผู้ฉลาดในวิภังค์ 
ขอท่านบอกข้อนั้น. 

สมุฏฐานเกิดแต่กาย อันพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นพระนิพพาน ทรง 
เกื้อกูลสัตว์โลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแล้ว อาบัติเกิดแต่สมุฏฐานนั้น 
มี ๕. ข้าแต่ท่านผู้ฉลาดในวิภังค์ ข้าพเจ้าบอกข้อนั้นแก่ท่าน. 

สมุฏฐานเกิดแต่วาจา อันพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นพระนิพพาน 
ทรงเกื้อกูลแก่สัตว์โลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแล้ว อาบัติเกิดแต่สมุฏฐาน 
นั้นมีเท่าไร? ข้าพเจ้าขอถาม ข้าแต่ท่านผู้ฉลาดในวิภังค์ ขอท่านบอก 
ข้อนั้น. 

สมุฏฐานเกิดแต่วาจา อันพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นพระนิพพาน 
ทรงเกื้อกูลแก่สัตว์โลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแล้ว อาบัติเกิดแต่ 
สมุฏฐานนั้นมี ๔. ข้าแต่ท่านผู้ฉลาดในวิภังค์ ข้าพเจ้าบอกข้อนั้นแก่ท่าน. 

สมุฏฐานเกิดแต่กาย เกิดแต่วาจา อันพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็น 
พระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแก , สัตว์โลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแล้ว 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 250 

อาบัติเกิดแต่สมุฏฐานนั้นมีเท่าไร? ข้าพเจ้าขอถาม ข้าแต่ท่านผู้ฉลาดใน 
วิภังค์ ขอท่านบอกข้อนั้น. 

สมุฏฐานเกิดแต่กาย เกิดแต่วาจา อันพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็น 
พระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแก่สัตว์โลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแล้ว 
อาบัติเกิดแต่สมุฏฐานนั้นมี ๕. ข้าแต่ท่านผู้ฉลาดในวิภังค์ ข้าพเจ้าบอก 
ข้อนั้นแก่ท่าน. 

สมุฏฐานเกิดแต่กาย เกิดแต่จิต อันพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นพระ 
นิพพาน ทรงเกื้อกูลแก , สัตว์โลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแล้ว อาบัติ 
เกิดแต่สมุฏฐานนั้นมีเท่าไร? ข้าพเจ้าขอถาม ข้าแต่ท่านผู้ฉลาดในวิภังค์ 
ขอท่านบอกข้อนั้น. 

สมุฏฐานเกิดแต่กาย เกิดแต่จิต อันพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็น 
พระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแก , สัตว์โลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแล้ว อาบัติ 
เกิดแต่สมุฏฐานนั้นมี ๖. ข้าแต่ท่านผู้ฉลาดในวิภังค์ ข้าพเจ้าบอกข้อนั้น 
แก่ท่าน. 

สมุฏฐานเกิดแต่วาจา เกิดแต่ชิต อันพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็น 
พระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแก , สัตว์โลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแล้ว 
อาบัติเกิดแต่สมุฏฐานนั้นมีเท่าไร? ข้าพเจ้าขอถาม ข้าแต่ท่านผู้ฉลาดใน 
วิภังค์ ขอท่านบอกข้อนั้น. 

สมุฏฐานเกิดแต่วาจา เกิดแต่ชิต อันพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นพระนิพพาน 
ทรงเกื้อกูลแก , สัตว์โลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแล้ว อาบัติเกิดแต่ 
สมุฏฐานนั้นมี ๖. ข้าแต่ท่านผู้ฉลาดในวิภังค์ ข้าพเจ้าบอกข้อนั้นแก่ท่าน. 
สมุฏฐานเกิดแต่กาย เกิดแต่วาจา เกิดแต่ชิต อันพระพุทธเจ้า 
ผู้ทรงเห็นพระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแก , สัตว์โลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอก 
แล้ว อาบัติเกิดแต่สมุฏฐานนั้นมีเท่าไร? ข้าพเจ้าขอถาม ข้าแต่ท่าน 
ผู้ฉลาดในวิภังค์ ขอท่านบอกข้อนั้น. 

สมุฏฐานเกิดแต่กาย เกิดแต่วาจา เกิดแต่ชิต อันพระพุทธเจ้า 

ผ้ทรงเห็นพระนิพพาน ทรงเกื้อกลแก , สัตว์โลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 251 

แล้ว อาบัติเกิดแต่สมุฏฐานนั้นมี ๖. ข้าแต่ท่านผู้ฉลาดในวิภังค์ ข้าพเจ้า 
บอกข้อนั้นแก , ท่าน. 

อาปัตติสมุฏฐานคาถาที่ ๓ จบ 

ริปัตติปัจจยวารที่ ๔ 

[๘๗๔] ถามว่า เพราะปัจจัยคือศีลวิบัติ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัยคือ ศีลวิบัติ ต้องอาบัติ ๔ คือ 
๑. ภิกษุณีรู้อยู่ ปิดปาราชิกธรรม ต้องอาบัติปาราชิก. 

๒. สงสัย ปิดไว้ ต้องอาบัติถุลลัจจัย. 

๓. ภิกษุปิดอาบัติสังฆาทิเสส ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

๔. ปิดอาบัติชั่วหยาบของตน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เพราะปัจจัยคือศีลวิบัติ ต้องอาบัติ ๔ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้น จัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? -.. ระงับด้วยสมถะเท่าไร 
บรรดาสมถะ ๗? ... 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้น ชัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางที 
เป็นอาจารวิบัติ. 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก 
บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กายวาจาและชิต. ชัด 

เป็นอาปัตตาธิกรณ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔. ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขา 

วินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

[๘๗๕] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ อาจารวิบัติ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ อาจารวิบัติ ต้องอาบัติ ๑ คือ ปิดอาจารวิบัติ ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. 

เพราะปัจจัย คือ อาจารวิบัติ ต้องอาบัติ ตัว ๑ นี้ 

ถามว่า อาบัตินั้นจัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? -.. ระงับด้วยสมถะเท่าไร บรรดา 


สมถะ ๗? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 252 

ตอบว่า อาบัตินั้นขัดเป็นวิบัติอันหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คืออาจารวิบัติ สงเคราะห์ด้วย 
กองอาบัติหนึ่ง บรรดากองอาบัติ ๗ คือด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กาย วาจา และจิต 
ขัดเป็นอาปัตตาธิกรฌ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔ ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขา 
วินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ 
[๘๗๖] ถามว่า เพราะปัจจัย คือทิฏฐิวิบัติ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือทิฏฐิวิบัติ ต้องอาบัติ ๒ คือ 

๑. ไม่สละทิฏฐิอันลามก เพราะสวดประกาศห้ามครบ ๓ จบ จบญัตติเป็นทุกกฏ 
จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง เป็นอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
๒. จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

เพราะปัจจัย คือ ทิฏฐิวิบัติ ต้องอาบัติ ๒ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้น จัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? -.. ระงับด้วยสมถะเท่าไร 
บรรดาสมถะ ๗ 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้น จัดเป็นวิบัติ ๑ บรรดาวิบัติ ๔ คืออาจารวิบัติ 
สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางท่ด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ 
บางท่ด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือเกิดแต่กาย วาจา และชิต 
จัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ 
บางท่ด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

[๘๗๗] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ อาชีววิบัติ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ อาชีววิบัติ ต้องอาบัติ ๖ คือ 

๑. เพราะเหตุแห่งอาชีวะ เพราะการณ์แห่งอาชีวะ ภิกษุผู้ปรารถนาลามกอันความ 
ปรารถนาครอบงำ อวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มี ไม , เป็นจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 

๒. เพราะเหตุแห่งอาชีวะ เพราะการณ์แห่งอาชีวะ ภิกษุถึงความเป็นผู้เที่ยวชักสื่อ 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 253 

๓. เพราะเหตุแห่งอาชีวะ เพราะการณ์แห่งอาชีวะ ภิกษุกล่าวว่า ภิกษุใดอยู่ในวิหาร 
ของท่าน ภิกษุนั้นเป็นพระอรหันต์ เมื่อผู้ฟ้งเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

๔. เพราะเหตุแห่งอาชีวะ เพราะการณ์แห่งอาชีวะ ภิกษุขอโภชนะอันประณีต เพื่อ 
ประโยชน์ตนมาฉัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

๕. เพราะเหตุแห่งอาชีวะ เพราะการณ์แห่งอาชีวะ ภิกษุณีขอโภชนะอันประณีต 
เพื่อประโยชน์ตนมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

๖. เพราะเหตุแห่งอาชีวะ เพราะการณ์แห่งอาชีวะ ภิกษุไม , อาพาธ ขอแกงก็ดี ข้าวสุก 
ก็ดี เพื่อประโยชน์ตนมาฉัน ต้องอาบัติทุกกฎ. 

เพราะปัจจัย คือ อาชีววิบัติ ต้องอาบัติ ๖ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้นขัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? -.. ระงับด้วยสมถะเท่าไร 
บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้น ขัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือบางทีเป็นศีลวิบัติ 
บางทีเป็นอาจารวิบัติ. 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๖ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก 

บางทีด้วยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจขัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ บางที 

ด้วยกองอาบัติปาฏิเทสนึยะ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฎ. 

เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา 
มิใช่ชิต ๑ บางทีเกิดแต่วาจา มิใช่กาย มิใช่ชิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต ๑ บางที 
เกิดแต่กายกับชิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจากับชิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจา 
และชิต ๑ 

ขัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔ 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ 
บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

วิปัตติปัจจยวาร ที่ ๔ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 254 


อธิกรฌปัจจยวาร ที่ ๕ 

[๘๗๘] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ วิวาทาธิกรฌ์ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือวิวาทาธิกรฌ์ ต้องอาบัติ ๒ คือ 
๑. ด่าอุปส้มบัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

๒. ด่าอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เพราะปัจจัย คือ วิวาทาธิกรฌ์ ต้องอาบัติ ๒ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? -.. ระงับด้วยสมถะเท่าไร 
บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้นชัดเป็นวิบัติหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คืออาจารวิบัติ. 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ 
บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ 
บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต ๑. 

จัดเป็นอาปัตตาธิกรฌ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔ 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ 
บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

[๘๗๙] ถามว่า พระปัจจัย คือ อนุวาทาธิกรฟ้ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ อนุวาทาธิกรฟ้ ต้องอาบัติ ๓ คือ 

๑. ภิกษุโจทภิกษุด้วยปาราชิกธรรมอันไม่มีมูล ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๒. โจทด้วยอาบัติสังฆาทิเสสอันไม่มีมูล ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

๓. โจทด้วยอาจารวิบัติอันไม่มีมูล ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เพราะปัจจัย คือ อนุวาทาธิกรฟ้ ต้องอาบัติ ๓ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้น จัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? -.. ระงับด้วยสมถะเท่าไร 
บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้นชัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ 
บางทีเป็นอาจารวิบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 255 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๓ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติสังฆาทิเสส 
บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ 
บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจาและชิต ๑ 
จัดเป็นอาปัตตาธิกรฌ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาต 
กรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

[๘๘๐] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ อาปัตตาธิกรฟ้ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ อาปัตตาธิกรณ์ ต้องอาบัติ ๔ คือ 
๑. ภิกษุณีรู้อยู่ปกปิดปาราชิกธรรม ต้องอาบัติปาราชิก. 

๒. สงสัยปกปิด ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

๓. ภิกษุปกปิดอาบัติสังฆาทิเสส ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

๔. ปกปิดอาจารวิบัติ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เพราะปัจจัย คือ อาปัตตาธิกรฟ้ ต้องอาบัติ ๔ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? -.. ระงับด้วยสมถะเท่าไร 
บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางที 
เป็นอาจารวิบัติ. 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก 
บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 
เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กายวาจาและชิต. 

ชัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วย 
ปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ 

[๘๘๑] ถามว่า เพราะปัจจัย คือ กิจจาธิกรฟ้ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะปัจจัย คือ กิจจาธิกรณ์ ต้องอาบัติ ๕ คือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 256 

๑. ภิกษุณีประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกวัตร ไม่สละกรรมเพราะสวดประกาศห้ามครบ 
๓ จบ จบญัตติ เป็นทุกกฏ. 

๒. จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง เป็นกุลลัจจัย. 

๓. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้าย ต้องอาบัติปาราชิก 

๔. ภิกษุประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ไม่สละกรรมเพราะสวดประกาศห้ามครบ ๓ จบ 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๕. ไม่สละทิฏฐิลามก เพราะสวดประกาศห้ามครบ ๓ จบ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

เพราะป้จขัย คือ กิจจาธิกรณ์ ต้องอาบัติ ๕ เหล่านี้. 

ถามว่า อาบัติเหล่านั้น ขัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? -.. ระงับด้วยสมถะเท่าไร 
บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า อาบัติเหล่านั้นขัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางที 
เป็นอาจารวิบัติ. 

สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๕ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก 

บางทีด้วยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจขัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ 

บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ. 

เกิดด้วยสมุฏฐานหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กายวาจา และชิต 
ขัดเป็นอาปัตตาธิกรฌ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔. 

ระงับด้วยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญตกรณะ ๑ 
บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ 

[๘๘๒] ถามว่า เว้นอาบัติ ๗ และเว้นกองอาบัติ ๗ เสีย อาบัตินอกนั้นขัดเป็น 
วิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดด้วย 
สมุฏฐานเท่าไร บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? ขัดเป็นอธิกรณ์อะไร บรรดาอธิกรณ์ ๔? ระงับด้วย 
สมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? 

ตอบว่า เว้นอาบัติ ๗ และเว้นกองอาบัติ ๗ เสีย อาบัตินอกนั้นไม่ขัดเป็นวิบัติข้อไหน 

บรรดาวิบัติ ๔ ไม่สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติไหน บรรดากองอาบัติ ๗ ไม , เกิดด้วยสมุฏฐานไหน 

บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ ไม่ขัดเป็นอธิกรณ์ข้อไหน บรรดาอธิกรณ์ ๔ ไม่ระงับด้วยสมถะข้อไหน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 257 

บรรดาสมถะ ๗ ข้อนั้น เป็นเพราะเหตุไร? เพราะเว้นอาบัติ ๗ และเว้นกองอาบัติ ๗ เสีย 
ไม่มีอาบัติอย่างอื่นอีก. 

อธิกรฌปัจจยวาร ที่ ๕ จบ 
อนันตรเปยยาล จบ 


หัวข้อบอกวาร 

[๘๘๓] กติปุจฉาวาร ๑ สมุฏฐานวาร ๑ กตาปัตติวาร ๑ อาปัตติสมุฏฐานวาร ๑ 
ริปัตติวาร ๑ กับอธิกรฌวาร ๑ฯ 
ปริยายวาร ที่ ๖ 

[๘๘๔] วิวาทาธิกรณ์มีอะไรเป็นประธาน? มีฐานเท่าไร? มีวัตถุเท่าไร? มีภูมิเท่าไร 
มีเหตุเท่าไร? มีมูลเท่าไร? ภิกษุวิวาทกันด้วยอาการเท่าไร? วิวาทาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะ 
เท่าไร? 

อนุวาทาธิกรณ์มีอะไรเป็นประธาน? มีฐานเท่าไร? มีวัตถุเท่าไร? มีภูมิเท่าไร? 

มีเหตุเท่าไร? มีมูลเท่าไร? ภิกษุโจทด้วยอาการเท่าไร? อนุวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 
อาปัตตาธิกรฌ์มีอะไรเป็นประธาน? มีฐานเท่าไร? มีวัตถุเท่าไร? มีภูมิเท่าไร? 

มีเหตุเท่าไร? มีมูลเท่าไร? ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการเท่าไร? อาปัตตาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ 
เท่าไร? 

กิจจาธิกรณ์มีอะไรเป็นประธาน? มีฐานเท่าไร? มีวัตถุเท่าไร? มีภูมิเท่าไร? มีเหตุ 
เท่าไร? มีมูลเท่าไร? กิจเกิดด้วยอาการเท่าไร? กิจจาธิกรณ์ย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

[๘๘๕] ถามว่า วิวาทาธิกรณ์มีอะไรเป็นประธาน? 

ตอบว่า มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นประธาน มีความไม , โลภ ความ 
ไม , โกรธ ความไม , หลง เป็นประธาน. 

ถ. มีฐานเท่าไร? 

ต. มีฐาน คือ เรื่องทำความแตกร้าวกัน ๑๘. 

ถ. มีวัตถุเท่าไร? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 258 

ต. มีวัตถุทำความแตกร้าวกัน ๑๘. 

ถ. มีภูมิเท่าไร? 

ต. มีภูมิ คือ วัตถุทำความแตกร้าวกัน ๑๘. 

ถ. มีเหตุเท่าไร? 

ต. มีเหตุ ๙ คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓. 

ถ. มีมูลเท่าไร? 

ต. มมูล ๑๒. 

ถ. ภิกษุวิวาทกันด้วยอาการเท่าไร? 

ต. ภิกษุวิวาทกันด้วยอาการ ๒ คือ เห็นว่าเป็นธรรม ๑ เห็นว่าไม่เป็นธรรม ๑. 
ถ. วิวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. วิวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๒ คือ ด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยเยคุยยสิกา ๑ 
[๘๘๖] ถามว่า อนุวาทาธิกรฌ์มีอะไรเป็นประธาน? 

ตอบว่า มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นประธาน มีความไม , โลภ ความ 
ไม่โกรธ ความไม่หลง เป็นประธาน. 

ถ. มีฐานเท่าไร? 

ต. มีฐาน คือ วิบัติ ๔. 

ถ. มีวัตถุเท่าไร? 

ต. มีวัตถุ คือ วิบัติ ๔. 

ถ. มีภูมิเท่าไร? 

ต. มีภูมิ คือ วิบัติ ๔. 

ถ. มีเหตุเท่าไร? 

ต. มีเหตุ ๙ คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓. 

ถ. มีมูลเท่าไร? 

ต. มีมูล ๑๔. 

ถ. ภิกษุโจทด้วยอาการเท่าไร? 

ต. ภิกษุโจทด้วยอาการ ๒ คือ ด้วยวัตถุ ๑ ด้วยอาบัติ ๑. 

ถ. อนุวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 259 

ต. อนุวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๔ คือ ด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยสติวินัย ๑ ด้วย 
อมูฬหรินัย ๑ ด้วยตัสสปาปิยสิกา ๑. 

[๘๘๗] ถามว่า อาปัตตาธิกรณ์มีอะไรเป็นประธาน? 

ตอบว่า มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นประธาน มีความไม , โลภ ความ 
ไม , โกรธ ความไม่หลง เป็นประธาน. 

ถ. มีฐานเท่าไร? 

ต. มีฐาน คือ กองอาบัติ ๗. 

ถ. มีวัตถุเท่าไร? 

ต. มีวัตถุ คือ กองอาบัติ ๗. 

ถ. มีภูมิเท่าไร? 

ต. มีภูมิ คือ กองอาบัติ ๗. 

ถ. มีเหตุเท่าไร? 

ต. มีเหตุ ๙ คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓. 

ถ. มีมูลเท่าไร? 

ต. มีมูล คือ สมุฏฐานอาบัติ ๖. 

ถ. ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการเท่าไร? 

ต. ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๖ คือ ไม , ละอาย ๑ ไม , รู้ ๑ สงสัยแล้วขืนท่า ๑ 
สำคัญว่าควรในของไม่ควร ๑ สำคัญว่าไม่ควรในของควร ๑ ลืมสติ ๑. 

ถ. อาปัตตาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. อาปัตตาธิกรฌ์ระงับด้วยสมถะ ๓ คือ ด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณ 
ด้วยติณวัตถารกะ ๑. 

[๘๘๘] ถามว่า กิจจาธิกรฌ์มีอะไรเป็นประธาน? 

ตอบว่า มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นประธาน มีความไม , โลภ ความ 
ไม , โกรธ ความไม , หลง เป็นประธาน. 

ถ. มีฐานเท่าไร? 

ต. มีฐาน คือ กรรม ๔. 

ถ. มีวัตถุเท่าไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 260 


ต. มีวัตถุ คือ กรรม ๔. 

ถ. มีภูมิเท่าไร? 

ต. มีภูมิ คือ กรรม ๔. 

ถ. มีเหตุเท่าไร? 

ต. มีเหตุ ๙ คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓. 

ถ. มีมูลเท่าไร? 

ต. มีมูล ๑ คือ สงฆ์. 

ถ. กิจเกิดด้วยอาการเท่าไร? 

ต. กิจเกิดด้วยอาการ ๒ คือ ด้วยญัตติ ๑ ด้วยอปโลกน์. ๑ 
ถ. กิจจาธิกรฌ์ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. กิจจาธิกรฌ์ระงับด้วยสมถะอย่างหนึ่ง คือ ด้วยสัมมุขาวินัย. 

[๘๘๙] ถามว่าสมถะ มีเท่าไร? 

ตอบว่า สมถะมี ๗ คือ สัมมุขาวินัย สติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ 
เยภูยยสิกา ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ สมถะมี ๗ เหล่านี้. 

ถ. บางทีสมถะ ๗ เหล่านี้เป็นสมถะ ๑๐ สมถะ ๑๐ เป็นสมถะ ๗ ด้วยอำนาจ 
วัตถุโดยปริยาย หรือ? 

ต. บางทีเป็นได้ ก็บางทีเป็นได้อย่างไร? คือ วิวาทาธิกรณ์มีสมถะ ๒ อนุวาทาธิกรณ์ 
มีสมถะ ๔ อาปัตตาธิกรณ์มีสมถะ ๓ กิจจาธิกรณ์มีสมถะ ๑ อย่างนี้ที่สมถะ ๗ เป็นสมถะ ๑๐ 
สมถะ ๑๐ เป็นสมถะ ๗ ด้วยอำนาจวัตถุโดยปริยาย. 

ปริยายวารที่ ๖ จบ 

สาธารณวารที่ ๗ 

[๘๙๐] ถามว่า สมถะเท่าไร ทั่วไปแก่วิวาทาธิกรณ์? สมถะเท่าไร ไม่ทั่วไปแก่ 
วิวาทาธิกรฌ์? สมถะเท่าไร ทั่วไปแก่อนุวาทาธิกรณ์? สมถะเท่าไร ไม่ทั่วไปแก , อนุวาทาธิกรณ์? 
สมถะเท่าไร ทั่วไปแก , อาปัตตาธิกรณ์? สมถะเท่าไร ไม่ทั่วไปแก , อาปัตตาธิกรณ์? สมถะเท่าไร 
ทั่วไปแก่กิจจาธิกรณ์? สมถะเท่าไร ไม , ทั่วไปแก่กิจจาธิกรณ์? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 261 

ตอบว่า สมถะ ๒ อย่าง ทั่วไปแก่วิวาทาธิกรณ์ คือ สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกา. สมถะ 
๕ อย่าง ไม่ทั่วไปแก , วิวาทาธิกรฌ์ คือ สติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา 
ติณวัตถารกะ. 

สมถะ ๔ อย่าง ทั่วไปแก่อนุวาทาธิกรณ์ คือ สัมมุขาวินัย สติวินัย อมูฬหรินัย 

ตัสสปาปิยสิกา. สมถะ ๓ อย่าง ไม่ทั่วไปแก , อนุวาทาธิกรฌ์ คือ เยภุยยสิกา ปฏิญญาตกรณะ 

ติณวัตถารกะ. 

สมถะ ๓ อย่าง ทั่วไปแก่อาป้ตตาธิกรณ์ คือ สัมมุขาวินัย ปฏิญญาตกรณะ ติณ 

วัตถารกะ. สมถะ ๔ อย่าง ไม , ทั่วไปแก , อาปัตตาธิกรฌ์ คือ เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหรินัย 

ตัสสปาปิยสิกา. 

สมถะอย่างหนึ่ง ทั่วไปแก , กิจจาธิกรณ์ คือ สัมมุขาวินัย. สมถะ ๖ อย่าง ไม่ทั่วไป 
แก , กิจจาธิกรฌ์ คือ เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา 
ติณวัตถารกะ. 

สาธารณวารที่ ๗ จบ 

ตัพภาคิยวารที่ ๘ 

[๘๙๑] ถามว่า สมถะเท่าไร เป็นไปในส่วนนั้นแห่งวิวาทาธิกรณ์? สมถะเท่าไร 
เป็นไปในส่วนอื่นแห่งวิวาทาธิกรณ์? สมถะเท่าไร เป็นไปในส่วนนั้นแห่งอนุวาทาธิกรณ์? 
สมถะเท่าไร เป็นไปในส่วนอื่นแห่งอนุวาทาธิกรณ์? สมถะเท่าไร เป็นไปในส่วนนั้นแห่ง 
อาปัตตาธิกรณ์? สมณะเท่าไร เป็นไปในส่วนอื่นแห่งอาปัตตาธิกรณ์? สมถะเท่าไร เป็นไป 
ในส่วนนั้นแห่งกิจจาธิกรณ์? สมถะเท่าไรเป็นไปในส่วนอื่นแห่งกิจจาธิกรณ์? 

ตอบว่า สมถะ ๒ อย่าง เป็นไปในส่วนนั้นแห่งวิวาทาธิกรณ์ คือสัมมุขาวินัย 

เยภุยยสิกา. สมถะ ๕ อย่าง เป็นไปในส่วนอื่นแห่งวิวาทาธิกรณ์ คือ สติวินัย อมูฬหรินัย 

ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ. 

สมถะ ๔ อย่าง เป็นไปในส่วนนั้นแห่งอนุวาทาธิกรณ์ คือ สัมมุขาวินัย สติวินัย 
อมูฬหวินัย ตัสสปาปิยสิกา. สมถะ ๓ อย่าง เป็นไปในส่วนอื่นแห่งอนุวาทาธิกรณ์ คือ 
เยภุยยสิกา ปฏิญญาตกรณะ ติณวัตถารกะ. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 262 

สมถะ ๓ อย่าง เป็นไปในส่วนนั้นแห่งอาปัตตาธิกรฌ์ คือ สัมมุขาวินัย ปฏิญญาต 

กรณะ ติณวัตถารกะ. สมถะ ๔ อย่าง เป็นไปในส่วนอื่นแห่งอาปัตตาธิกรณ์ คือ เยภุยยสิกา 

สติวินัย อมูฬหรินัย ตัสสปาปิยสิกา. 

สมถะอย่างหนึ่ง เป็นไปในส่วนนั้นแห่งกิจจาธิกรณ์ คือ สัมมุขาวินัย. สมถะ ๖ 

อย่าง เป็นไปในส่วนอื่นแห่งกิจจาธิกรณ์ คือ เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณ 

ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ. 

ตัพภาคิยวารที่ ๘ จบ 

วารที่ ๙ ว่าด้วยสมถะทั่วไปแก่สมถะ 

[๘๙๒] สมถะทั่วไปแก , สมถะ สมถะไม่ทั่วไปแก , สมถะ สมถะบางอย่างทั่วไปแก , 
สมถะ สมถะบางอย่างไม่ทั่วไปแก่สมถะ. 

ถามว่า อย่างไร สมถะบางอย่างทั่วไปแก , สมถะ อย่างไร สมถะบางอย่างไม่ทั่วไป 
แก , สมถะ? 

ตอบว่า เยภุยยสิกา ทั่วไปแก่สัมมุขาวินัย ไม่ทั่วไปแก่สติวินัย อมูฬหรินัย 
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ. 

สติวินัย ทั่วไปแก , สัมมุขาวินัย ไม่ทั่วไปแก , อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา 
ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา. 

อมูฬหรินัย ทั่วไปแก่สัมมุขาวินัย ไม่ทั่วไปแก่ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา 
ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย. 

ปฏิญญาตกรณะ ทั่วไปแก , สัมมุขาวินัย ไม่ทั่วไปแก่ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ 
เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหรินัย. 

ตัสสปาปิยสิกา ทั่วไปแก่สัมมุขาวินัย ไม , ทั่วไปแก่ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย 
อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ. 

ติณวัตถารกะ ทั่วไปแก่สัมมุขาวินัย ไม่ทั่วไปแก่เยคุยยสิกา สติวินัย อมูฬหรินัย 
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา. 

สมถะบางอย่าง ทั่วไปแก่สมถะอย่างนี้สมถะบางอย่าง ไม่ทั่วไปแก่สมถะอย่างนี้. 

วารที่ ๙ ว่าด้วยสมถะทั่วไปแก , สมถะ จบ 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 263 

วารที่ ๑๐ ว่าด้วยสมถะเป็นไปในส่วนนั้นแห่งสมถะ 
[๘๙๓] สมถะเป็นไปในส่วนนั้นแห่งสมถะ สมถะเป็นไปในส่วนอื่นแห่งสมถะ 
สมถะบางอย่าง เป็นไปในส่วนนั้นแห่งสมถะ สมถะบางอย่างเป็นไปในส่วนอื่นแห่งสมถะ. 
ถามว่า อย่างไร สมถะบางอย่างเป็นไปในส่วนนั้นแห่งสมถะ อย่างไร สมถะบางอย่าง 
เป็นไปในส่วนอื่นแห่งสมถะ? 

ตอบว่า เยภุยยสิกาเป็นไปในส่วนนั้นแห่งสัมมุขาวินัย เป็นไปในส่วนอื่นแห่งสติ 
วินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ. 

สติวินัยเป็นไปในส่วนนั้นแห่งสัมมุขาวินัย เป็นไปในส่วนอื่นแห่งอมูฬหวินัย 
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา. 

อมูฬหวินัยเป็นไปในส่วนนั้นแห่งสัมมุขาวินัย เป็นไปในส่วนอื่นแห่งปฏิญญาตกรณะ 
ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย. 

ปฏิญญาตกรณะเป็นไปในส่วนนั้นแห่งสัมมุขาวินัย เป็นไปในส่วนอื่นแห่งตัสสปา 
ปิยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย. 

ตัสสปาปิยสิกาเป็นไปในส่วนนั้นแห่งสัมมุขาวินัย เป็นไปในส่วนอื่นแห่งติณวัตถาร 
กะเยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ. 

ติณวัตถารกะ เป็นไปในส่วนนั้นแห่งสัมมุขาวินัย เป็นไปในส่วนอื่นแห่งเยภุยยสิกา 
สติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรฌะ ตัสสปาปิยสิกา. 

สมถะบางอย่าง เป็นไปในส่วนนั้นแห่งสมถะอย่างนี้สมถะบางอย่างเป็นไปในส่วน 
อื่นแห่งสมถะอย่างนี้. 

วารที่ ๑๐ ว่าด้วยสมถะเป็นไปในส่วนนั้นแห่งสมถะ จบ 
สมถสัมมุขาวินัยวารที่ ๑๑ 

[๘๙๔] สมถะคือสัมมุขาวินัย สัมมุขาวินัยคือสมถะ. สมถะคือเยภุยยสิกา 
เยภุยยสิกาคือสมถะ. สมถะคือสติวินัย สติวินัยคือสมถะ. สมถะสืออมูฬหวินัย อมูฬหรินัยคือ 
สมถะ. สมถะคือปฏิญญาตกรณะ ปฏิญญาตกรณะคือสมถะ. สมถะคือตัสสปาปิยสิกา 
ตัสสปาปิยสิกาคือสมถะ. สมถะคือติณวัตถารกะ ติณวัตถารกะคือสมถะ. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 264 

สมถะเหล่านี้คือ เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิย 
สิกา ติณวัตถารกะเป็นสมถะ, มิใช่เป็นสัมมุขาวินัย, สัมมุขาวินัยเป็นสมถะและเป็น 
สัมมุขาวินัย. 

สมถะเหล่านี้คือ สติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา ติณ 

วัตถารกะ สัมมุขาวินัยเป็นสมถะ, มิใช่เป็นเยภุยยสิกา, เยภุยยสิกาเป็นสมถะและเป็น 

เยภุยยสิกา. 

สมถะเหล่านี้คือ อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ 

สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกาเป็นสมถะ, มิใช่เป็นสติวินัย, สติวินัยเป็นสมถะและเป็นสติวินัย. 

สมถะเหล่านี้คือ ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ สัมมุขาวินัย 
เยภุยยสิกา สติวินัยเป็นสมถะ, มิใช่เป็นอมูฬหรินัย, อมูฬหวินัยเป็นสมถะและเป็น 
อมูฬหรินัย. 

สมถะเหล่านี้คือ ดัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกา สติวินัย 
อมูฬหรินัยเป็นสมถะ, มิใช่เป็นปฏิญญาตกรณะ, ปฏิญญาตกรณะเป็นสมถะและเป็น 
ปฏิญญาตกรณะ. 

สมถะเหล่านี้คือ ติณวัตถารกะ สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหรินัย 
ปฏิญญาตกรณะเป็นสมถะ, มิใช่เป็นตัสสปาปิยสิกา, ตัสสปาปิยสิกาเป็นสมถะและเป็น 
ตัสสปาปิยสิกา. 

สมถะเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ 

ตัสสปาปิยสิกาเป็นสมถะ, มิใช่เป็นติณวัตถารกะ, ติณวัตถารกะเป็นสมถะและเป็นติณวัตถารกะ. 

[๘๙๕] วินัยคือสัมมุขาวินัย สัมมุขาวินัยคือวินัย. วินัยคือเยภุยยสิกา เยภุยยสิกา 
คือวินัย. วินัยคือสติวินัย สติวินัยคือวินัย วินัยคืออมูฬหรินัย อมูฬหรินัยคือวินัย. วินัยคือ 
ปฏิญญาตกรณะ ปฏิญญาตกรณะศึอวินัย. วินัยคือตัสสปาปิยสิกา ตัสสปาปิยสิกาคือวินัย. 

วินัยคือติณวัตถารกะ ติณวัตถารกะคือวินัย. 


สมถสัมมุขาวินัยวารที ๑๑ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 265 


วินัยวารที่ ๑๒ 

[๘๙๖] วินัย บางอย่างเป็นสัมมุขาวินัย บางอย่างไม่เป็นสัมมุขาวินัย, สัมมุขาวินัย 
เป็นวินัย และเป็นสัมมุขาวินัย. 

วินัยบางอย่างเป็นเยภุยยสิกา บางอย่างไม่เป็นเยภุยยสิกา, เยภุยยสิกาเป็นวินัย 
และเป็นเยภุยยสิกา. 

วินัยบางอย่างเป็นสติวินัย บางอย่างไม่เป็นสติวินัย, สติวินัยเป็นวินัยและเป็น 
สติวินัย. 

วินัยบางอย่างเป็นอมูฬหรินัย บางอย่างไม่เป็นอมูฬหรินัย, อมูฬหวินัยเป็นวินัย 
และเป็นอมูฬหวินัย. 

วินัยบางอย่างเป็นปฏิญญาตกรณะ บางอย่างไม่เป็นปฏิญญาตกรณะ, ปฏิญญาตกรณะ 
เป็นวินัย และเป็นปฏิญญาตกรณะ. 

วินัยบางอย่างเป็นตัสสปาปิยสิกา บางอย่างไม่เป็นตัสสปาปิยสิกา, ตัสสปาปิยสิกา 
เป็นวินัย และเป็นตัสสปาปิยสิกา. 

วินัยบางอย่างเป็นติณวัตถารกะ บางอย่างไม , เป็นติณวัตถารกะ, ติณวัตถารกะเป็นวินัย 
และเป็นติณวัตถารกะ. 

วินัยวารที่ ๑๒ จบ 


กุศลวารที่ ๑๓ 

[๘๙๗] สัมมุขาวินัย เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต. 
เยภุยยสิกา เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต. 

สติวินัย เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต. 

อมูฬหรินัย เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต. 

ปฏิญญาตกรณะ เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต. 

ตัสสปาปิยสิกา เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต. 

ติณวัตถารกะ เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 266 

สัมมุขาวินัย บางทีเป็นกุศล บางทีเป็นอัพยากฤต, สัมมุขาวินัยเป็นอกุศล ไม่มี. 

เยภุยยสิกา บางทีเป็นกุศล บางทีเป็นอกุศล บางทีเป็นอัพยากฤต. 

สติวินัย บางทีเป็นกุศล บางทีเป็นอกุศล บางทีเป็นอัพยากฤต. 

อมูฬหรินัย บางทีเป็นกุศล บางทีเป็นอกุศล บางทีเป็นอัพยากฤต. 

ปฏิญญาตกรณะ บางทีเป็นกุศล บางทีเป็นอกุศล บางทีเป็นอัพยากฤต. 

ตัสสปาปิยสิกา บางทีเป็นกุศล บางทีเป็นอกุศล บางทีเป็นอัพยากฤต. 

ติณวัตถารกะ บางทีเป็นกุศล บางทีเป็นอกุศล บางทีเป็นอัพยากฤต. 

[๘๙๘] วิวาทาธิกรฌ์ เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต. อนุวาทาธิกรณ์ เป็นกุศล 
อกุศล อัพยากฤต. อาปัตตาธิกรฌ์ เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต. กิจจาธิกรฌ์ เป็นกุศล 
อกุศล อัพยากฤต. 

วิวาทาธิกรณ์ บางทีเป็นกุศล บางทีเป็นอกุศล บางทีเป็นอัพยากฤต. 

อนุวาทาธิกรฌ์ บางทีเป็นกุศล บางทีเป็นอกุศล บางทีเป็นอัพยากฤต. 

อาปัตตาธิกรณ์ บางทีเป็นอกุศล บางทีเป็นอัพยากฤต. อาปัตตาธิกรณ์ เป็นกุศลไม , มี. 

กิจจาธิกรณ์ บางทีเป็นกุศล บางทีเป็นอกุศล บางทีเป็นอัพยากฤต. 

กุศลวารที่ ๑๓ จบ 

จักรเปยยาล ยัตถวารที่ ๑๔ 

[๘๙๙] เยภุยยสิกาใช้ได้ ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ ที่นั้น ส้มมุ 1 ขา'วินัย , ใช้'ใต้ 
ณ ที่ใด เยภุยยสิกาใช้ได้ ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นใช้สติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปา 
ปิยสิกา และติณวัตถารกะไม , ได้. 

สติวินัยใช้ได้ ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ ที่ใด สติ 

วินัยใช้ได้ ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นใช้อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ 

และ เยคุยยสิกาไม่ได้ , . 

อมูฬหรินัยใช้ได้ ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ ที่ใด 

อมูฬหาวินัยใช้ได้ ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นใช้ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา 

และสติวินัยไม , ได้. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 267 

ปฏิญญาตกรณะใช้ได้ ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ ที่ใด 
ปฏิญญาตกรณะใช้ได้ ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นใช้ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ เยคุยยสกา สติวินัย 
และอมูฬหรินัยไม , ได้. 

ตัสสปาปิยสิกาใช้ได้ ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ ที่ใด 
ตัสสปาปิยสิกาใช้ได้ ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นใช้ติณวัตถารกะ เยคุยยสกา สติวินัย อมูฬหวินัย 
และปฏิญญาตกรณะไม , ได้. 

ติณวัตถารกะใช้ได้ ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ ที่ใด 
ติณวัตถารกะใช้ได้ ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นใช้เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ 
และตัสสปาปิยสิกาไม , ได้. 

[๙๐๐] เยคุยยสกามี ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยมี ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยมี ณ ที่ใด 
เยคุยยสกามี ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นไม่มีสดึวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา 
และติณวัตถารกะ. 

สติวินัยมี ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยมี ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยมี ณ ที่ใด สติวินัยมี ณ 
ที่นั้น ณ ที่นั้นไม่มีอมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ และเยภุยยสิกา 
คือ (จัดสัมมุขาวินัยเป็นมูล)..- ติณวัตถารกะมี ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยมี ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยมี 
ณ ที่ใด ติณวัตถารกะมี ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นไม่มีเยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ 
และตัสสปาปิยสิกา. 

จักรเปยยาล ยัตถวารที่ ๑๔ 


สมยวารที่ ๑๕ 

[๙๐๑] สมัยใด อธิกรณ์ระงับด้วยสัมมุขาวินัยกับเยภุยยสิกา สมัยนั้น เยคุยยสกา 
ใช้ได้ ณ แห่งใด สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ แห่งนั้น สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ แห่งใด เยภุยยสิกาใช้ได้ 
ณ แห่งนั้น แต่ ณ แห่งนั้น สติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา และ 
ติณวัตถารกะ ใช้ไม , ได้. 

สมัยใด อธิกรณ์ระงับด้วยสัมมุขาวินัยกับสติวินัย สมัยนั้น สติวินัยใช้ได้ ณ แห่งใด 
สัมมขาวินัยใช้ได้ ณ แห่งนั้น สัมมขาวินัยใช้ได้ ณ แห่งใด สติวินัยใช้ได้ ณ แห่งนั้น แต่ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 268 

ณ แห่งนั้น อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ และเยภุยยสิกา 

ด 3^1ๅ 11ๅ V 

เช เม เด. 

สมัยใด อธิกรณ์ระงับด้วยสัมมุขาวินัยกับอมูฬหรินัย สมัยนั้น อมูฬหรินัยใช้ได้ 
ณ แห่งใด สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ แห่งนั้น สัมมุขาวินัย ใช้ได้ ณ แห่งใด อมูฬหรินัยใช้ได้ 
ณ แห่งนั้น แต่ ณ แห่งนั้นปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา และ 
สติวินัย ใช้ไม , ได้. 

สมัยใด อธิกรณ์ระงับด้วยสัมมุขาวินัย กับปฏิญญาตกรณะ สมัยนั้น ปฏิญญาตกรณะ 
ใช้ได้ ณ แห่งใด สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ แห่งนั้น สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ แห่งใด ปฏิญญาตกรณะ 
ใช้ได้ ณ แห่ง นั้น, แต่ ณ แห่งนั้น ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย 
และอมูฬหวินัย ใช้ไม , ได้. 

สมัยใด อธิกรณ์ระงับด้วยสัมมุขาวินัยกับตัสสปาปิยสิกา สมัยนั้น ตัสสปาปิยสิกา 
ใช้ได้ ณ แห่งใด สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ แห่งนั้น สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ แห่งใด ตัสสปาปิยสิกา 
ใช้ได้ ณ แห่งนั้น แต่ ณ แห่งนั้น ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหรินัย และ 
ปฏิญญาตกรณะ ใช้ไม , ได้. 

สมัยใด อธิกรณ์ระงับด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ สมัยนั้น ติณวัตถารกะใช้ได้ 
ณ แห่งใด สัมมุขาวินัยใช้ได้ณ แห่งนั้น สัมมุขาวินัยใช้ได้ ณ แห่งใด ติณวัตถารกะใช้ได้ 
ณ แห่งนั้น แต่ ณ แห่งนั้น เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ และ 
ตัสสปาปิยสิกา ใช้ไม , ได้. 

สมยวารที่ ๑๕ จบ 

สังสัฏฐวารที่ ๑๖ 

[๙๐๒] ถามว่า ธรรมเหล่านั้น คือ อธิกรณ์ก็ดี สมถะก็ดี รวมกันหรือแยกกัน 
และนักปราชญ์พึงได้เพื่อยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ทำให้ต่างกัน. ธรรมเหล่านี้คือ อธิกรณ์ก็ดี 
สมถะก็ดี รวมกันไม่แยกกัน และนักปราชญ์พึงได้เพื่อยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ทำให้ต่างกัน 
หรือ? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 269 

ตอบว่า ข้อนั้นนักปราชญ์ไม่พึงกล่าวว่าอย่างนั้น ธรรมเหล่านี้คือ อธิกรณ์ก็ดีสมถะ 

ก็ดี รวมกันไม่แยกกัน และนักปราชญ์ไม่พึงได้เพื่อยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ทำให้ต่างกัน. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วมิใช่หรือว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิกรณ์ 
๔ สมถะ ๗ เหล่านี้อธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ สมถะระงับด้วยอธิกรณ์อย่างนี้ธรรมเหล่านี้ 
จึงรวมกันไม่แยกกัน และนักปราชญ์ไม่พึงได้เพื่อยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ทำให้ต่างกัน. 
สังสัฏฐวารที่ ๑๖ จบ 

ส้มมันติวารที่ ๑๗ 

[๙๐๓] ถามว่า วิวาทาธิกรฟ้ระงับด้วยสมถะเท่าไร. อนุวาทาธิกรฟ้ระงับด้วยสมถะ 
เท่าไร? อาปัตตาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะเท่าไร? กิจจาธิกรฟ้ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ตอบว่า วิวาทาธิกรฟ้ระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ 
อนุวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๔ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ 
ตัสสปาปิยสิกา ๑. 

อาปัตตาธิกรฟ้ระงับด้วยสมถะ ๓ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ 
ติณวัตถารกะ ๑. 

กิจจาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะอย่างหนึ่ง คือ สัมมุขาวินัย. 

ถ. วิวาทาธิกรฟ้กับอนุวาทาธิกรฟ้ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. วิวาทาธิกรฟ้กับอนุวาทาธิกรฟ้ ระงับด้วยสมถะ ๕ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ 
เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑. 

ถ. วิวาทาธิกรฟ้กับอาปัตตาธิกรฟ้ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. วิวาทาธิกรฟ้กับอาปัตตาธิกรฟ้ ระงับด้วยสมถะ ๔ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ 
เยภุยยสิกา ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑. 

ถ. วิวาทาธิกรฟ้กับกิจจาธิกรฟ้ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. วิวาทาธิกรณ์กับกิจจาธิกรฟ้ ระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ 
เยภุยยสิกา ๑ 

ถ. อนุวาทาธิกรฟ้กับอาปัตตาธิกรฟ้ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 270 

ต. อนุวาทาธิกรณ์กับอาปัตตาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะ ๖ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ 
สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑. 

ถ. อนุวาทาธิกรณ์กับกิจจาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. อนุวาทาธิกรณ์กับกิจจาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะ ๔ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ 
สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑. 

ถ. อาปัตตาธิกรณ์กับกิจจาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. อาปีตตาธิกรฌ์กับกิจจาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะ ๓ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ 
ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑. 

ถ. วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรณ์ และอาปัตตาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรฌ์ และอาปัตตาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะ ๗ อย่าง คือ 
สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ 
ติณวัตถารกะ ๑. 

ถ. วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรฌ์ และกิจจาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรณ์ และกิจจาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะ ๕ อย่าง คือ 
สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑. 

ถ. วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ และกิจจาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะ 
เท่าไร? 

ต. วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรฌ์ อาป้ตตาธิกรณ์ และกิจจาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะ 
๗ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ 
ตัสสปาปิยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑. 

สิ'มมันติวาร ที่ ๑๗ จบ 


สัมมันดึนสัมมันดึวาร ที่ ๑๘ 

[๙๐๔] ถามว่า วิวาทาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร ไม , ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

อนุวาทาธิกรฌ์ระงับด้วยสมถะเท่าไร ไม , ระงับด้วยสมถะเท่าไร? อาปัตตาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ 
เท่าไร ไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไร? กิจจาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร ไม , ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 271 

ตอบว่า วิวาทาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ ไม่ 
ระงับด้วยสมถะ ๕ คือ สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ 
ติณวัตถารกะ ๑. 

อนุวาทาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ 
ตัสสปาปิยสิกา ๑ ไม่ระงับด้วยสมถะ ๓ คือ เยภุยยสิกา ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารก 
อาปัตตาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๓ คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑ 
ไม่ระงับด้วยสมถะ ๔ คือ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑. 

กิจจาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะ ๑ คือ สัมมุขาวินัย ไม่ระงับด้วยสมถะ ๖ คือ เยภุยยสิกา 
๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑. 

ถ. วิวาทาธิกรณ์กับอนุวาทาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร ไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. วิวาทาธิกรณ์กับอนุวาทาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะ ๕ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ 
สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ ไม่ระงับด้วยสมถะ ๒ คือ ปฏิญญาตกรณะ ๑ 
ติณวัตถารกะ ๑. 

ถ. วิวาทาธิกรฌ์กับอาปัตตาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร ไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. วิวาทาธิกรณ์กับอาปัตตาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ 

เยภุยยสิกา ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑ ไม , ระงับด้วยสมถะ ๓ คือ สติวินัย ๑ 

อมูฬหวินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ 

ถ. วิวาทาธิกรณ์กับกิจจาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร ไม , ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. วิวาทาธิกรณ์กับกิจจาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ 
ไม่ระงับด้วยสมถะ ๕ คือ สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ 
ติณวัตถารกะ ๑. 

ถ. อนุวาทาธิกรณ์กับอาปัตตาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร ไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. อนุวาทาธิกรณ์กับอาปัตตาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะ ๖ คือ สัมมุขาวินัย ๑ 

สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑ ไม่ระงับ 

ด้วยสมถะ ๑ คือ เยภุยยสิกา. 

ถ. อนุวาทาธิกรณ์กับกิจจาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร ไม , ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 272 

ต. อนุวาทาธิกรณ์กับกิจจาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ 
อมูฬหรินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ ไม , ระงับด้วยสมถะ ๓ คือ เยภุยยสิกา ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ 
ติณวัตถารกะ ๑. 

ถ. อาปัตตาธิกรณ์กับกิจจาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร ไม , ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. อาปัตตาธิกรณ์กับกิจจาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะ ๓ คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาต 
กรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑ ไม่ระงับด้วยสมถะ ๔ คือ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ 
ตัสสปาปิยสิกา ๑. 

ถ. วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรฌ์ และอาปัตตาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร ไม่ 
ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรฌ์ และอาปัตตาธิกรฌ์ ระงับด้วยสมถะ ๗ คือ 

สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ 

ติณวัตถารกะ ๑. 

ถ. วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรฌ์ และกิจจาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร ไม่ระงับ 
ด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรฌ์ และกิจจาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะ ๕ คือ 

สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ ไม่ระงับด้วย 

สมถะ ๒ คือ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑. 

ถ. อนุวาทาธิกรฌ์ อาปัตตาธิกรฌ์ และกิจจาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร ไม่ระงับ 
ด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. อนุวาทาธิกรฌ์ อาปัตตาธิกรฌ์ และกิจจาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะ ๖ คือ 

สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑ 

ไม่ระงับด้วยสมถะ ๑ คือ เยภุยยสิกา. 

ถ. วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรฌ์ อาปัตตาธิกรณ์ และกิจจาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะ 
เท่าไร ไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรฌ์ อาป้ตตาธิกรณ์ และกิจจาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๗ 

คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ 

ติณวัตถารกะ ๑. 

สัมมั1นตินส้มมันติ-วาร ที่ ๑๘ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 273 


สมถาธิกรณวาร ที่ ๑๙ 

[๙๐๕] ถามว่า สมถะระงับด้วยสมถะ สมถะระงับด้วยอธิกรณ์ อธิกรณ์ 
ระงับด้วยสมถะ อธิกรณ์ระงับด้วยอธิกรณ์ หรือ? 

ตอบว่า สมถะบางอย่างระงับด้วยสมถะ สมถะบางอย่างไม่ระงับด้วยสมถะ สมถะ 
บางอย่างระงับด้วยอธิกรณ์ สมถะบางอย่างไม , ระงับด้วยอธิกรณ์ อธิกรณ์บางอย่างระงับด้วยสมถ 
อธิกรณ์บางอย่างไม , ระงับด้วยสมถะ อธิกรณ์บางอย่างระงับด้วยอธิกรณ์ อธิกรณ์บางอย่างไม , 
ระงับด้วยอธิกรณ์. 

[๙๐๖] ถามว่า อย่างไร สมถะบางอย่างระงับด้วยสมถะ สมถะบางอย่างไม่ระงับ 
ด้วยสมถะ? 

ตอบว่า เยภุยยสิกา ระงับด้วยสัมมุขาวินัย ไม , ระงับด้วยสติวินัย อมูฬหรินัย 
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา และติณวัตถารกะ. 

สติวินัย ระงับด้วยสัมมุขาวินัย ไม่ระงับด้วยอมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ 
ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ และเยภุยยสิกา. 

อมูฬหรินัย ระงับด้วยสัมมุขาวินัย ไม่ระงับด้วยปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา 
ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา และสติวินัย. 

ปฏิญญาตกรณะ ระงับด้วยสัมมุขาวินัย ไม , ระงับด้วยตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ 
เยภุยยสิกา สติวินัย และอมูฬหวินัย. 

ตัสสปาปิยสิกา ระงับด้วยสัมมุขาวินัย ไม่ระงับด้วยติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา 
สติวินัย อมูฬหรินัย และปฏิญญาตกรณะ. 

ติณวัตถารกะ ระงับด้วยสัมมุขาวินัย ไม่ระงับด้วยเยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหรินัย 
ปฏิญญาตกรณะ และตัสสปาปิยสิกา. 

อย่างนี้สมถะบางอย่างระงับด้วยสมถะ อย่างนี้สมถะบางอย่างไม่ระงับด้วยสมถะ. 

[๙๐๗] ถามว่า อย่างไร สมถะบางอย่างระงับด้วยอธิกรณ์ อย่างไร สมถะบางอย่าง 
ไม่ระงับด้วยอธิกรณ์? 

ตอบว่า สัมมุขาวินัย ไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกรฟ้ อนุวาทาธิกรฟ้ อาปัตตาธิกรฟ้ 
แต่ระงับด้วยกิจจาธิกรฟ้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 274 

เยภุยยสิกา ไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรฌ์ แต่ระงับด้วย 
กิจจาธิกรณ์. 

สติวินัย ไม , ระงับด้วยวิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรฌ์ อาปัตตาธิกรณ์ แต่ระงับด้วย 
กิจจาธิกรณ์. 

อมูฬหวินัย ไม , ระงับด้วยวิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรฌ์ อาปัตตาธิกรณ์ แต่ระงับด้วย 
กิจจาธิกรณ์. 

ปฏิญญาตกรณะ ไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรฌ์ อาปัตตาธิกรฌ์ แต่ระงับ 
ด้วยกิจจาธิกรฌ์. 

ตัสสปาปิยสิกา ไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรฌ์ อาปัตตาธิกรณ์ แต่ระงับ 
ด้วยกิจจาธิกรฌ์. 

ติณวัตถารกะ ไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรฌ์ อาปัตตาธิกรณ์ แต่ระงับ 
ด้วยกิจจาธิกรฌ์. 

อย่างนี้สมถะบางอย่างระงับด้วยอธิกรณ์ อย่างนี้สมถะบางอย่างไม่ระงับด้วย 
อธิกรณ์ 

[๙๐๘] ถามว่า อย่างไร อธิกรณ์บางอย่างระงับด้วยสมถะ อย่างไร อธิกรณ์บางอย่าง 
ไม่ระงับด้วยสมถะ? 

ตอบว่า วิวาทาธิกรฟ้ ระงับด้วยสัมมุขาวินัย และเยภุยยสิกา ไม , ระงับด้วยสติวินัย 
อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา และติณวัตถารกะ. 

อนุวาทาธิกรฟ้ ระงับด้วยสัมมุขาวินัย สติวินัย อมูฬหวินัย และตัสสปาปิยสิกา 
ไม่ระงับด้วยเยภุยยสิกา ปฏิญญาตกรณะ และติณวัตถารกะ. 

อาปัตตาธิกรฟ้ ระงับด้วยสัมมุขาวินัย ปฏิญญาตกรณะ และติณวัตถารกะ ไม่ระงับ 
ด้วยเยคุยยสิกา สติวินัย อมูฬหรินัย และตัสสปาปิยสิกา. 

กิจจาธิกรณ์ ระงับด้วยสัมมุขาวินัย ไม่ระงับด้วยเยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย 
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา และติณวัตถารกะ. 

อย่างนี้อธิกรณ์บางอย่างระงับด้วยสมถะ อย่างนี้อธิกรณ์บางอย่างไม่ระงับด้วย 
สมถะ. 

[๙๐๙] ถามว่า อย่างไร อธิกรณ์บางอย่างระงับด้วยอธิกรณ์อย่างไร อธิกรณ์บางอย่าง 
ไม่ระงับด้วยอธิกรณ์? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 275 

ตอบว่า วิวาทาธิกรณ์ ไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ 
แต่ระงับด้วยกิจจาธิกรณ์. 

อนุวาทาธิกรณ์ ไม , ระงับด้วยวิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรฌ์ อาป้ตตาธิกรณ์ แต่ระงับ 
ด้วยกิจจาธิกรฌ์. 

อาปัตตาธิกรณ์ ไม , ระงับด้วยวิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรฌ์ อาปัตตาธิกรณ์ แต่ระงับ 
ด้วยกิจจาธิกรฌ์. 

กิจจาธิกรณ์ ไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรฌ์ แต่ระงับด้วย 
กิจจาธิกรณ์. 

อย่างนี้อธิกรณ์บางอย่างระงับด้วยอธิกรณ์. อย่างนี้อธิกรณ์บางอย่างไม่ระงับด้วย 
อธิกรณ์. 

[๙๑๐] สมถะทั้ง ๖ อย่าง อธิกรณ์ทั้ง ๔ อย่าง ระงับด้วยสัมมุขาวินัย แต่สัมมุขาวินัย 
ไม่ระงับด้วยอะไร. 

สมถาธิกรณวาร ที่ ๑๙ จบ 

สมุฏฐาเปติวาร ที่ ๒๐ 

[๙๑๑] ถามว่า วิวาทาธิกรณ์ยังอธิกรณ์ ๔ ข้อไหนให้เกิด? 

ตอบว่า วิวาทาธิกรฟ้ไม่ยังอธิกรณ์ ๔ ข้อไหนให้เกิด แต่เพราะปัจจัย คือวิวาทาธิกรฟ้ 
อธิกรณ์ทั้ง ๔ ย่อมเกิดขึ้นได้. 

มีอุปมาเหมือนอะไร? 

เหมือนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมวิวาทกันว่า 
นี้เป็นธรรม นี้ไม , เป็นธรรม 
นี้ เป็นวินัย นี้ ไม่เป็นวินัย 

นี้ พระตถาคตเจ้าตรัสภาษิตไว้ นี้ พระตถาคตเจ้าไม , ได้ตรัสภาษิตไว้ 
นี้พระตถาคตเจ้าทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงประพฤติมา 
นี้พระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม , ได้ทรงบัญญัติไว้ 
นี้ เป็นอาบัติ นี้ ไม , เป็นอาบัติ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 276 

นี้เป็นอาบัติเบา นี้เป็นอาบัติหนัก 

นี้ เป็นอาบัติที่มีส่วนเหลือ นี้ เป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ 

นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม , ชั่วหยาบ 

ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความทุ่มเถียง การกล่าวต่างกัน การ 

กล่าวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ ความหมายมั่นในเรื่องนั้น อันใด นี้เรียกว่า 

วิวาทาธิกรฌ์. สงฆ์วิวาทกันในวิวาทาธิกรฌ์ ชัดเป็นวิวาทาธิกรฌ์. เมื่อวิวาทกัน ย่อมโจท 

ชัดเป็นอนุวาทาธิกรฌ์. เมื่อโจท ย่อมต้องอาบัติ ชัดเป็นอาปัดตาธิกรฌ์. สงฆ์ทำกรรมตามอาบัตินั้น 

ชัดเป็นกิจจาธิกรณ์. 

เพราะปัจจัย คือ วิวาทาธิกรฌ์ อธิกรณ์ทั้ง ๔ ย่อมเกิดได้อย่างนี้. 

[๙๑๒] ถามว่า อนุวาธิกรณ์ยังอธิกรณ์ ๔ ข้อไหนให้เกิด? 

ตอบว่า อนุวาทาธิกรฟ้ไม่ยังอธิกรณ์ ๔ ข้อไหนให้เกิด แต่เพราะปัจจัย คือ 
อนุวาทาธิกรฟ้ อธิกรณ์ทั้ง ๔ ย่อมเกิดได้. 

มีอุปมาเหมือนอะไร? 

เหมือนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมโจทภิกษุด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ 
หรืออาชีววิบัติ การโจท การกล่าวหา การฟ้องร้อง การประท้วง ความเป็นผู้คล้อยตาม การ 
ทำความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกำลังให้ ในเรื่องนั้น อันใด นี้เรียกว่าอนุวาทาธิกรฟ้. 

สงฆ์ย่อมวิวาทกันในอนุวาทาธิกรฟ้ ชัดเป็นวิวาทาธิกรฟ้. เมื่อวิวาทย่อมโจท ชัดเป็น 
อนุวาทาธิกรฟ้. เมื่อโจท ย่อมต้องอาบัติ ชัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้. สงฆ์ทำกรรมตามอาบัตินั้น 
ชัดเป็นกิจจาธิกรณ์. 

เพราะปัจจัย คือ อนุวาทาธิกรฟ้ อธิกรณ์ทั้ง ๔ ย่อมเกิดได้อย่างนี้. 

[๙๑๓] ถามว่า อาปัตตาธิกรณ์ยังอธิกรณ์ ๔ ข้อไหนให้เกิด? 

ตอบว่า อาปัตตาธิกรณ์ไม่ยังอธิกรณ์ ๔ ข้อไหนให้เกิด แต่เพราะปัจจัย คือ 
อาปัตตาธิกรฟ้ อธิกรณ์ทั้ง ๔ ย่อมเกิดขึ้นได้. 

มีอุปมาเหมือนอะไร? 

เหมือนกองอาบัติทั้ง ๕ ชื่ออาปัตตาธิกรฟ้ กองอาบัติทั้ง ๗ ก็ชื่ออาปัตตาธิกรฟ้ นี้ 
เรียกว่า อาปัตตาธิกรฟ้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 277 

สงฆ์ย่อมวิวาทกันในอาปัตตาธิกรณ์ ขัดเป็นวิวาทาธิกรฌ์ เมื่อวิวาท ย่อมโจท ขัดเป็น 

อนุวาทาธิกรฌ์. เมื่อโจท ย่อมต้องอาบัติ ขัดเป็นอาปัตตาธิกรฌ์. สงฆ์ย่อมทำกรรมตามอาบัตินั้น 

ขัดเป็นกิจจาธิกรณ์. 

เพราะปัจจัย คือ อาปัตตาธิกรฌ์อธิกรณ์ทั้ง ๔ ย่อมเกิดได้อย่างน. 

[๙๑๔] ถามว่า กิจจาธิกรณ์ยังอธิกรณ์ ๔ ข้อไหนให้เกิด? 

ตอบว่า กิจจาธิกรฟ้ไม่ยังอธิกรณ์ ๔ ข้อไหนให้เกิด แต่เพราะปัจจัย คือ กิจจาธิกรฟ้ 
อธิกรณ์ทั้ง ๔ ย่อมเกิดได้. 

มีอุปมาเหมือนอะไร? 

เหมือนความมีแห่งกรรมที่จะพึงทำ ความมีแห่งกิจที่จะต้องทำ แห่งสงฆ์ อันใด คือ 
อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกว่า กิจจาธิกรฟ้. 

สงฆ์ย่อมวิวาทกันในกิจจาธิกรฟ้ ขัดเป็นวิวาทาธิกรฟ้. เมื่อวิวาท ย่อมโจท ขัดเป็น 

อนุวาทาธิกรฟ้. เมื่อโจท ย่อมต้องอาบัติ ขัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้. สงฆ์ย่อมทำกรรมตามอาบัติ 

นั้น ขัดเป็นกิจจาธิกรณ์. 

เพราะปัจจัย คือ กิจจาธิกรณ์ อธิกรณ์ทั้ง ๔ ย่อมเกิดได้อย่างนี้. 

สมุฏฐาเปติวาร ที่ ๒๐ จบ 


สมถเภท 

[๙๑๕] ถามว่า วิวาทาธิกรฟ้ ขัดเป็นอธิกรณ์ ๔ ข้อไหน? แอบอิงอธิกรณ์ข้อไหน? 
นับเนื่องถึงอธิกรณ์ข้อไหน? สงเคราะห์ด้วยอธิกรณ์ข้อไหน? 

อนุวาทาธิกรฟ้ขัดเป็นอธิกรณ์ ๔ ข้อไหน? แอบอิงอธิกรณ์ข้อไหน? นับเนื่องถึง 
อธิกรณ์ข้อไหน? สงเคราะห์ด้วยอธิกรณ์ข้อไหน? 

อาปัตตาธิกรฟ้ ขัดเป็นอธิกรณ์ ๔ ข้อไหน? แอบอิงอธิกรณ์ข้อไหน? นับเนื่องถึง 
อธิกรณ์ข้อไหน? สงเคราะห์ด้วยอธิกรณ์ข้อไหน? 

กิจจาธิกรฟ้ ขัดเป็นอธิกรณ์ ๔ ข้อไหน? แอบอิงอธิกรณ์ข้อไหน? นับเนื่องถึง 
อธิกรณ์ข้อไหน? สงเคราะห์ด้วยอธิกรณ์ข้อไหน? 

ตอบว่า วิวาทาธิกรฟ้ ขัดเป็นวิวาทาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔. แอบอิงวิวาทาธิกรฟ้ 
นับเนื่องถึงวิวาทาธิกรฟ้ สงเคราะห์ด้วยวิวาทาธิกรฟ้. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 278 

อนุวาทาธิกรณ์ ขัดเป็นอนุวาทาธิกรณ์ บรรดาอธิกรณ์ ๔. แอบอิงอนุวาทาธิกรฟ้ 
นับเนื่องถึงอนุวาทาธิกรฟ้ สงเคราะห์ด้วยอนุวาทาธิกรฟ้. 

อาป้ตตาธิกรฟ้ ขัดเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔. แอบอิงอาปัตตาธิกรฟ้ นับ 
เนื่องถึงอาปัดตาธิกรณ์ สงเคราะห์ด้วยอาปัดตาธิกรฟ้. 

กิจจาธิกรฟ้ ขัดเป็นกิจจาธิกรฟ้บรรดาอธิกรณ์ ๔. แอบอิงกิจจาธิกรณ์ นับเนื่องถึง 
กิจจาธิกรฟ้ สงเคราะห์ด้วยกิจจาธิกรฟ้. 

[๙๑๖] ถามว่า วิวาทาธิกรฟ้ บ่งถึงสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? อิงอาศัยสมถะ 
เท่าไร? นับเนื่องในสมถะเท่าไร? สงเคราะห์ด้วยสมถะเท่าไร? ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 
อนุวาทาธิกรฟ้ บ่งถึงสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? อิงอาศัยสมถะเท่าไร? นับ 
เนื่องในสมถะเท่าไร? สงเคราะห์ด้วยสมถะเท่าไร? ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

อาปัดตาธิกรฟ้ บ่งถึงสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? อิงอาศัยสมถะเท่าไร? นับ 
เนื่องในสมถะเท่าไร? สงเคราะห์ด้วยสมถะเท่าไร? ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

กิจจาธิกรฟ้ บ่งถึงสมถะเท่าไร บรรดาสมถะ ๗? อิงอาศัยสมถะเท่าไร? นับเนื่อง 
ในสมถะเท่าไร? สงเคราะห์ด้วยสมถะเท่าไร? ระงับด้วยสมถะเท่าไร? 

ตอบว่า วิวาทาธิกรฟ้ บ่งถึงสมถะ ๒ บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะ ๒ นับเนื่อง 
ในสมถะ ๒ สงเคราะห์ด้วยสมถะ ๒ ระงับด้วยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑. 
อนุวาทาธิกรฟ้ บ่งถึงสมถะ ๔ บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะ ๔ นับเนื่องในสมถะ 
๔ สงเคราะห์ด้วยสมถะ ๔ ระงับด้วยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ 
ตัสสปาปิยสิกา ๑. 

อาปัดตาธิกรฟ้ บ่งถึงสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะ ๓ นับเนื่องในสมถะ 
๓ สงเคราะห์ด้วยสมถะ ๓ ระงับด้วยสมถะ ๓ คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณ 
วัตถารกะ ๑. 

กิจจาธิกรฟ้ บ่งถึงสมถะ ๑ บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะ ๑ นับเนื่องในสมถะ ๑ 
สงเคราะห์ด้วยสมถะ ๑ ระงับด้วยสมถะ ๑ คือ สัมมุขาวินัย. 

สมถเภท จบ 
วีสติวาร จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 279 


หัวข้อประจำวาร 

[๙๑๗] ปริยายวาร ๑ สาธารณวาร ๑ ตัพภาคิยวาร ๑ สมถสาธารณวาร ๑ สมถตัพ 
ภาคิยวาร ๑ สมถสัมมุขาวินัยวาร ๑ วินัยวาร ๑ กุศลวาร ๑ ยัตถวาร ๑ สมยวาร ๑ สังสัฏฐวาร ๑ 
ส้มมันติวาร ๑ นสัมมันติ-วาร ๑ สมถาธิกรณวาร ๑ สมุฏฐาเปติวาร ๑ อธิกรณ์บ่งถึงอธิกรณ์ ๑ฯ 
หัวข้อประจำวาร จบ 


ขันธกปุจฉา 

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับอาบัติ 

[๙๑๘] ข้าพเจ้าจักถามอุปสัมปทาขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบอุปสัมปทาขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๒ ตัว. 

[๙๑๙] ข้าพเจ้าจักถามอุโปสถขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบอุโปสถขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๓ ตัว. 

[๙๒๐] ข้าพเจ้าจักถามวัสสูปนายิกขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระ 
บัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบวัสสูปนาขิกขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๑ ตัว. 

[๙๒๑] ข้าพเจ้าจักถามปวารณาขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบปวารณาขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๓ ตัว. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 280 

[๙๒๒] ข้าพเจ้าจักถามขัมมสัญณุตต 1 ขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระ 
บัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าชักตอบจัมมสัญณุตตข้นธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติ ๓ ตัว. 

[๙๒๓] ข้าพเจ้าชักถามเภสัชชข้นธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าชักตอบเภสัชชข้นธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๓ ตัว. 

[๙๒๔] ข้าพเจ้าชักถามกฐินข้นธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าชักตอบกฐินข้นธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ในกฐินข้นธกะนั้นไม , มีปรับอาบัติ. 

[๙๒๕] ข้าพเจ้าชักถามจีวรสัญฌุตตข้นธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระ 
บัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าชักตอบจีวรสัญญตตข้นธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๓ ตัว. 

[๙๒๖] ข้าพเจ้าชักถามขัมเปยย'ขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าชักตอบชัมเปยย'ขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๑ ตัว. 

[๙๒๗] ข้าพเจ้าชักถามโกสัมพิกข้นธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าชักตอบโกสัมพิกข้นธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๑ ตัว. 

[๙๒๘] ข้าพเจ้าชักถามกัมมข้นธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 281 

ข้าพเจ้าจักตอบกัมมขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๑ ตัว. 

[๙๒๙] ข้าพเจ้าจักถามปาริวาสึกขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบปาริวาสึกขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๑ ตัว. 

[๙๓๐] ข้าพเจ้าจักถามสมุจจยขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบสมุจจยขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๑ ตัว. 

[๙๓๑] ข้าพเจ้าจักถามสมถขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบสมถขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๒ ตัว. 

[๙๓๒] ข้าพเจ้าชักถามขุททกวัตถุขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบขุททกวัตถุขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๓ ตัว. 

[๙๓๓] ข้าพเจ้าจักถามเสนาสนขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบเสนาสนขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๓ ตัว. 

[๙๓๔] ข้าพเจ้าจักถามสังฆเภทขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบสังฆเภทขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๒ ตัว. 

[๙๓๕] ข้าพเจ้าจักถามขันธกะว่าด้วยสมาจาร พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระ 
บัฌฌั'ติสงสด ปรับอาบัติเท่าไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 282 

ข้าพเจ้าจักตอบขันธกะว่าด้วยสมาจาร พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติ ๑ ตัว. 

[๙๓๖] ข้าพเจ้าจักถามขันธกะว่าด้วยปาติโมกข์ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบขันธกะว่าด้วยปาติโมกข์ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติ ๑ ตัว. 

[๙๓๗] ข้าพเจ้าชักถามภิกขุนีขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบภิกขุนีขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ปรับอาบัติ ๒ ตัว. 

[๙๓๘] ข้าพเจ้าจักถามปัญจสติกขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบปัญจสดึกขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ในปัญจสติกขันธกะนั้น ไม , มีปรับอาบัติ. 

[๙๓๙] ข้าพเจ้าจักถามสัตตสติกขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ 
สูงสุด ปรับอาบัติเท่าไร? 

ข้าพเจ้าจักตอบสัตตสติกขันธกะ พร้อมทั้งนิทาน พร้อมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด 
ในสัตตสติกขันธกะนั้น ไม่มีปรับอาบัติ. 

ขันธกปุจฉาที่ ๑ จบ 

หัวข้อประจำเรื่อง 

[๙๔๐] อุปสัมปทาขันธกะ ๑ อุโปสถขันธกะ ๑ วัสสูปนายิกขันธกะ ๑ ปวารณา 
ขันธกะ ๑ จัมม 1 ขันธกะ ๑ เภสัชชขันธกะ ๑ กฐินขันธกะ ๑ จีวรขันธกะ ๑ จัมเปยยขันธกะ ๑ 
โกสัมพิกขันธกะ ๑ กัมมขันธกะ ๑ ปาริวาสักขันธกะ ๑ สมุจจย 1 ขันธกะ ๑ สมถขันธกะ ๑ 
ขุททก 1 ขันธกะ ๑ เสนาสนขันธกะ ๑ สังฆเภทขันธกะ ๑ สมาจารขันธกะ ๑ ปาตึโมกขฐปน 
ขันธกะ ๑ ภิกขุนีขันธกะ ๑ ปัญจสดึกขันธกะ ๑ สัตตสติกขันธกะ ๑ฯ 
หัวข้อประจำเรื่อง จบ 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 283 


เอคุตตริกะ 
หมวด ๑ 

ว่าด้วยธรรมก่ออาบัติเป็นต้น 

[๙๔๑] พึงรู้ธรรมที่ก่ออาบัติ. พึงรู้ธรรมที่ไม่ก่ออาบัติ. พึงรู้อาบัติ. พึงรู้อนาบัดึ. 

พึงรู้อาบัติเบา. พึงรู้อาบัติหนัก. พึงรู้อาบัติมีส่วนเหลือ. พึงรู้อาบัติหาส่วนเหลือมิได้. พึงรู้อาบัติ 
ชั่วหยาบ. พึงรู้อาบัติไม่ชั่วหยาบ. พึงรู้อาบัติที่ทำคืนได้. พึงรู้อาบัติที่ทำคืนไม , ได้. พึงรู้อาบัติที่ 
เป็นเทสนาคามินื. พึงรู้อาบัติที่ไม่เป็นเทสนาคามินึ. พึงรู้อาบัติที่ทำอันตราย. พึงรู้อาบัติที่ไม่ทำ 
อันตราย. พึงรู้อาบัติที่ทรงบัญญัติพร้อมทั้งโทษ. พึงรู้อาบัติที่ทรงบัญญัติไม่มีโทษ. พึงรู้อาบัติที่เกิด 
แต่การทำ. พึงรู้อาบัติที่เกิดแต่การไม่ทำ. พึงรู้อาบัติที่เกิดแต่การทำและไม่ทำ พึงรู้อาบัติก่อน. 

พึงรู้อาบัติหลัง. พึงรู้อาบัติระหว่างแห่งอาบัติก่อน. พึงรู้อาบัติระหว่างแห่งอาบัติหลัง. พึงรู้อาบัติ 
นับเข้าในจำนวนที่แสดงแล้ว. พึงรู้อาบัติไม่นับเข้าในจำนวนที่แสดงแล้ว. พึงรู้บัญญัติ. พึงรู้ 
อนุบัญญัติ. พึงรู้อนุปันนบัญญัติ. พึงรู้สัพพัตถบัญญัติ. พึงรู้ปเทสบัญญัติ. พึงรู้สาธารณบัญญัติ. 

พึงรู้อสาธารณบัญญัติ. พึงรู้เอกโตบัญญัติ. พึงรู้อุภโตบัญญัติ. พึงรู้อาบัติมีโทษหนัก. พึงรู้อาบัติ 
มีโทษเบา. พึงรู้อาบัติที่เกี่ยวกับคฤหัสถ์. พึงรู้อาบัติที่ไม , เกี่ยวกับคฤหัสถ์. พึงรู้อาบัติที่แน่นอน. 

พึงรู้อาบัติที่ไม่แน่นอน. พึงรู้บุคคลผู้ทำทีแรก. พึงรู้บุคคลผู้ไม่ทำทีแรก. พึงรู้บุคคลผู้ต้องอาบัติ 
ไม่เป็นนิจ. พึงรู้บุคคลผู้ต้องอาบัติเนืองๆ. พึงรู้บุคคลผู้เป็นโจทก์. พึงรู้บุคคลผู้เป็นจำเลย. 

พึงรู้บุคคลผู้ฟ้องไม่เป็นธรรม. พึงรู้บุคคลผู้ถูกฟ้องไม , เป็นธรรม. พึงรู้บุคคลผู้ฟ้องเป็นธรรม. 

พึงรู้บุคคลผู้ถูกฟ้องเป็นธรรม. พึงรู้บุคคลผู้แน่นอน. พึงรู้บุคคลผู้ไม่แน่นอน. พึงรู้บุคคลผู้ควร 
ต้องอาบัติ. พึงรู้บุคคลผู้ไม่ควรต้องอาบัติ. พึงรู้บุคคลผู้ถูกสงฆ์ยกวัตร. พึงรู้บุคคลผู้ไม , ถูกสงฆ์ 
ยกวัตร. พึงรู้บุคคลผู้ถูกนาสนะ. พึงรู้บุคคลผู้ไม , ถูกนาสนะ. พึงรู้'บุคคลผู้มีสังวาสเสมอกัน. 

พึงรู้'บุคคลผู้มีสังวาสต่างกัน. พึงรู้การงดปาติโมกข์ แล. 

หมวด ๑ จบ 


หัวข้อประจำหมวด 

[๙๔๒] ก่ออาบัติและไม , ก่ออาบัติ อาบัติและอนาบัติ อาบัติเบาและอาบัติหนัก 
อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ อาบัติชั่วหยาบและไม่ชั่วหยาบ อาบัติทำคืนได้ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 284 

และทำคืนไม , ได้ อาบัติแสดงได้และแสดงไม , ได้ อาบัติทำอันตรายและไม่ทำอันตราย อาบัติมี 
โทษและไม่มีโทษ อาบัติเกิดแต่การทำและไม่ทำ อาบัติเกิดแต่การทำด้วยการไม่ทำด้วย อาบัติ 
ที่ต้องก่อนและต้องหลังอันตราบัติ อาบัติที่นับเข้าในจำนวนและไม่นับเข้าในจำนวน บัญญัติและ 
อนุบัญญัติ อนุป้นนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติและปเทสบัญญัติ สาธารณบัญญัติและอสาธารณ- 
บัญญัติ เอกโตบัญญัติและอุกโตบัญญัติ อาบัติชั่วหยาบและไม , ชั่วหยาบ อาบัติเกี่ยวกับคฤหัสถ์ 
และไม , เกี่ยวกับคฤหัสถ์อาบัติแน่นอนและไม่แน่นอน บุคคลผู้ทำทีแรกและไม , ไต้ทำทีแรก 
ผู้ต้องอาบัติไม , เป็นนิจ ผู้ต้องอาบัติเนืองๆ โจทก์และจำเลย ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่เป็นธรรม 
ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องเป็นธรรม ผู้แน่นอนและไม่แน่นอน ผู้ควรต้องอาบัติและไม , ควรต้องอาบัติ 
ผู้ถูกยกวัตรและไม , ถูกยกวัตร ผู้ถูกนาสนะและไม่ถูกนาสนะ ผู้มีสังวาสเสมอกันและมีสังวาส 
ต่างกัน การงด หัวข้อดังกล่าวนี้จัดเป็นหมวด ๑. 

หัวข้อประจำหมวด จบ 


หมวด ๒ 

ว่าด้วยสัญญาวิโมกข์เป็นต้น 

[๙๔๓] มีอยู่อาบัติเป็นสัญญาวิโมกข์ มีอยู่อาบัติมิใช่สัญญาวิโมกข์. มีอยู่อาบัติ 
ของภิกษุผู้ได้สมาบัติ มีอยู่อาบัติของภิกษุผู้ไม , ได้สมาบัติ. มีอยู่อาบัติเกี่ยวด้วยสัทธรรม มีอยู่ 
อาบัติไม่เกี่ยวด้วยสัทธรรม. มีอยู่อาบัติเกี่ยวด้วยบริขารของตน มีอยู่อาบัติเกี่ยวด้วยบริขาร 
ของผู้อื่น. มีอยู่อาบัติเกี่ยวด้วยบุคคล คือตนเอง มีอยู่อาบัติเกี่ยวด้วยบุคคลอื่น. มีอยู่ 
ภิกษุพูดจริงต้องอาบัติหนัก มีอยู่ภิกษุพูดเท็จต้องอาบัติเบา. มีอยู่ภิกษุพูดเท็จต้องอาบัติหนัก 
มีอยู่ภิกษุพูดจริงต้องอาบัติเบา. มีอยู่อาบัติภิกษุอยู่บนแผ่นดินจึงต้อง อยู่ในอากาศไม่ต้อง 
มีอยู่อาบัติภิกษุอยู่ในอากาศจึงต้อง อยู่บนแผ่นดินไม่ต้อง. มีอยู่อาบัติภิกษุออกไปจึงต้อง 
เข้าไปไม่ต้อง มีอยู่อาบัติภิกษุเข้าไปจึงต้อง ออกไปไม , ต้อง. มีอยู่อาบัติภิกษุถือเอาจึงต้อง 
มีอยู่อาบัติภิกษุไม , ถือเอาจึงต้อง. มีอยู่อาบัติภิกษุสมาทานจึงต้อง มีอยู่อาบัติภิกษุไม่สมาทานจึงต้อง. 
มีอยู่อาบัติภิกษุทำจึงต้อง มีอยู่อาบัติภิกษุไม่ทำจึงต้อง. มีอยู่อาบัติภิกษุให้จึงต้อง มีอยู่อาบัติภิกษุ 
ไม่ให้จึงต้อง. มีอย่อาบัติภิกษรับจึงต้อง มีอย่อาบัติภิกษไม่รับจึงต้อง. มีอย่อาบัติภิกษต้องเพราะ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 285 

บริโภค มีอยู่อาบัติภิกษุต้อง เพราะไม่บริโภค. มีอยู่อาบัติภิกษุต้องในกลางคืนไม่ต้องในกลางวัน 
มีอยู่อาบัติภิกษุต้องในกลางวัน ไม่ต้องในกลางคืน. มีอยู่อาบัติภิกษุต้องเพราะอรุณขึ้น มีอยู่ 
อาบัติภิกษุต้องไม่ใช่เพราะอรุณขึ้น. มีอยู่อาบัติภิกษุตัดจึงต้อง มีอยู่อาบัติภิกษุไม่ตัดจึงต้อง. มีอยู่ 
อาบัติภิกษุปิดจึงต้อง มีอยู่อาบัติภิกษุไม่ปิดจึงต้อง. มีอยู่อาบัติภิกษุทรงไว้จึงต้อง มีอยู่อาบัติ 
ภิกษุไม่ทรงไว้จึงต้อง. 

ว่าด้วยอุโบสถเป็นต้น 

[๙๔๔] อุโบสถมี ๒ คืออุโบสถในวันสิบสี่ ๑ อุโบสถในวันสิบห้า ๑. 

ปวารณามี ๒ คือ ปวารณาในวันสิบสี่ ๑ ปวารณาในวันสิบห้า ๑. 

กรรมมี ๒ คือ อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑. กรรมแม้อื่นอีกมี ๒ คือ ญัตติ 
ทุติยกรรม ๑ ญัตติจตุตถกรรม ๑. 

วัตถุแห่งกรรมมี ๒ คือวัตถุแห่งอปโลกนกรรม ๑ วัตถุแห่งญัตติกรรม ๑. วัตถุแห่ง 
กรรมแม้อื่นอีกมี ๒ คือ วัตถุแห่งญัตติทุติยกรรม ๑ วัตถุแห่งญัตติจตุตถกรรม ๑. 

โทษแห่งกรรมมี ๒ คือ โทษแห่งอปโลกนกรรม ๑ โทษแห่งญัตติกรรม ๑. โทษแห่ง 
กรรมแม้อื่นอีกมี ๒ คือ โทษแห่งญัตติทุติยกรรม ๑ โทษแห่งญัตติจตุตถกรรม ๑. 

สมบัติแห่งกรรมมี ๒ คือ สมบัติแห่งอปโลกนกรรม ๑ สมบัติแห่งญัตติกรรม ๑. 

สมบัติแห่งกรรมแม้อื่นอีกมี ๒ คือ สมบัติแห่งญัตติทุติยกรรม ๑ สมบัติแห่งญัตติจตุตถกรรม ๑. 

ภูมิของภิกษุนานาสังวาสมี ๒ คือ ตนเองทำตนให้มีสังวาสต่างกัน ๑ สงฆ์ผู้พร้อม 

เพรียงกันยกภิกษุนั้นเสีย เพราะไม่เห็นอาบัติ เพราะไม่ทำคืนอาบัติ หรือเพราะไม่สละทิฏฐิ ๑. 

ภูมิของภิกษุสมานสังวาสมี ๒ คือ ตนเองทำตนให้มีสังวาสเสมอกัน ๑ สงฆ์พร้อม 

เพรียงกันเรียกภิกษุนั้นผู้ถูกยกวัตร เพราะไม , เห็นอาบัติ เพราะไม่ทำคืนอาบัติ หรือเพราะไม่สละ 

ทิฏฐิ เข้าหมู , ๑. 

ว่าด้วยปาราชิกเป็นต้น 

[๙๔๕] ปาราชิกมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑. 

สังฆาทิเสสมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑. 

ถุลลัจจัยมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑. 

ปาจิตตีย์มี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑. 

ปาฏิเทสนียะมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 286 

ทุกกฏมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑. 

ทุพภาสิตมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑. 

อาบัติของภิกษุมี ๗ ของภิกษุณีก็มี ๗. 

กองอาบัติของภิกษุมี ๗ ของภิกษุณีก็มี ๗. 

สงฆ์แตกกันด้วยอาการ ๒ คือ ด้วยกรรม ๑ ด้วยให้จับสลาก ๑. 

ว่าด้วยบุคคล 

[๙๔๖] บุคคล ๒ พวก สงฆ์ไม่พึงอุปสมบท คือ ผู้มีกาลบกพร่อง ๑ ผู้มีอวัยว 
บกพร่อง ๑. 

บุคคลแม้อื่นอีก ๒ พวก สงฆ์ไม่พึงอุปสมบท คือ ผู้มีวัตถุวิบัติ ๑ ผู้มีการกระทำ 
เสียหาย ๑. 

บุคคลแม้อื่นอีก ๒ พวก สงฆ์ไม่พึงอุปสมบท คือ ผู้ไม่บริบูรณ์ ๑ ผู้บริบูรณ์ แต่ 
ไม่ขออุปสมบท ๑. 

ไม่ควรอาศัยบุคคล ๒ พวกอยู่ คือ ผู้อลัชชี ๑ ผู้พาล ๑. 

ไม่ควรให้นิสัย แก่บุคคล ๒ พวก คือ ผู้อลัชชี ๑ ผู้ลัชชีแต่ไม่ขอ ๑. 

ควรให้นิสัย แก่บุคคล ๒ พวก คือ ผู้โง , ๑ ผู้ลัชชีแต่ขอ ๑. 

บุคคล ๒ พวก ไม่ควรต้องอาบัติ คือ พระพุทธเจ้า ๑ พระป้จเจกพุทธเจ้า ๑. 

บุคคล ๒ พวก รวมต้องอาบัติ คือ ภิกษุ ๑ ภิกษุณี ๑. 

บุคคล ๒ พวก ไม่ควรแกล้งต้องอาบัติ คือ ภิกษุชั้นอริยบุคคล ๑ ภิกษุณีชั้น 
อริยบุคคล ๑. 

บุคคล ๒ พวก ควรแกล้งต้องอาบัติ คือ ภิกษุปุถุชน ๑ ภิกษุณีปุถุชน ๑. 

บุคคล ๒ พวก ไม่ควรแกล้งประพฤติล่วงวัตถุเป็นไปกับด้วยโทษ คือ ภิกษุชั้น 
อริยบุคคล ๑ ภิกษุณีชั้นอริยบุคคล ๑. 

บุคคล ๒ พวก ควรแกล้งประพฤติล่วงวัตถุเป็นไปกับด้วยโทษ คือ ภิกษุปุถุชน ๑ 
ภิกษุณีปุถุชน ๑. 

ว่าด้วยคัดค้านเป็นต้น 

[๙๔๗] การคัดล้านมี ๒ คือ คัดค้านด้วยกาย ๑ คัดค้านด้วยวาจา ๑. 

การขับออกจากหมู่มี ๒ คือ มีอยู่ บุคคลยังไม , ถึงการขับออก ล้าสงฆ์ขับบุคคล 
นั้นออก บางคนเป็นอันขับออกดีแล้ว ๑ บางคนเป็นอันขับออกไม่ดี ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 287 

การเรียกเข้าหมู่มี ๒ คือ มีอยู่ บุคคลยังไม , ถึงการเรียกเข้าหมู่ ถ้าสงฆ์เรียกบุคคล 
นั้นเข้าหมู่ บางคนเป็นอันเรียกเข้าหมู่ดีแล้ว ๑ บางคนเป็นอันเรียกเข้าหมู่ไม่ดี ๑. 
ปฏิญญามี ๒ คือ ปฏิญญาด้วยกาย ๑ ปฏิญญาด้วยวาจา ๑. 

การรับมี ๒ คือ รับด้วยกาย ๑ รับด้วยของเนื่องด้วยกาย ๑. 

การห้ามมี ๒ คือ ห้ามด้วยกาย ๑ ห้ามด้วยวาจา ๑. 

การลบล้างมี ๒ คือ ลบล้างสิกขา ๑ ลบล้างโภคะ ๑. 

โจทมี ๒ คือ โจทด้วยกาย ๑ โจทด้วยวาจา ๑. 

ว่าด้วยความกังวลเป็นต้น 

[๙๔๘] กฐินมีปลิโพธ ๒ คือ ปลิโพธในอาวาส ๑ ปลิโพธในจีวร ๑. 

กฐินไม่มีปลิโพธ ๒ คือ ไม , มีปลิโพธในอาวาส ๑ ไม่มีปลิโพธในจีวร ๑. 

จีวรมี ๒ คือ คหบดีจีวร ๑ บังสุกุลจีวร ๑. 

บาตรมี ๒ คือ บาตรเหล็ก ๑ บาตรดิน ๑. 

เชิงบาตรมี ๒ คือ เชิงบาตรทำด้วยดีบุก ๑ เชิงบาตรทำด้วยตะกั่ว ๑ 
อธิษฐานบาตรมี ๒ คือ อธิษฐานด้วยกาย ๑ อธิษฐานด้วยวาจา ๑. 

อธิษฐานจีวรมี ๒ คือ อธิษฐานด้วยกาย ๑ อธิษฐานด้วยวาจา ๑. 

วิกัปมี ๒ คือ วิกัปต่อหน้า ๑ วิกัปลับหลัง ๑. 

วินัยมี ๒ คือ วินัยของภิกษุ ๑ วินัยของภิกษุณี ๑. 

อรรถที่สำเร็จในวินัยมี ๒ คือ ข้อบัญญัติ ๑ ข้ออนุโลมบัญญัติ ๑. 

วินัยมีความขัดเกลา ๒ คือ กำจัดสิ่งไม่ควรด้วยอริยมรรค ๑ ความทำพอประมาณใน 
สิ่งที่ควร ๑ฯ 

ว่าด้วยต้องอาบัติด้วยอาการ ๒ อย่างเป็นต้น 
[๙๔๙] ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๒ คือ ต้องด้วยกาย ๑ ต้องด้วยวาจา ๑. 

ภิกษุออกจากอาบัติด้วยอาการ ๒ คือ ออกด้วยกาย ๑ ออกด้วยวาจา ๑. 

ปริวาสมี ๒ คือ ปฏิจฉันนปริวาส ๑ อัปปฏิจฉันนปริวาส ๑. 

ปริวาสแม้อย่างอื่นมีอีก ๒ คือ สุทธิ , นตปริวาส ๑ สโมธานปริวาส ๑. 

มานัตมี ๒ คือ ปฏิจฉันนมานัต ๑ อัปปฏิจฉันนมานัต ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 288 

มานัตแม้อย่างอื่นมีอีก ๒ คือ ปักขมานัต ๑ สโมธานมานัต ๑. 

รัตติเฉทของบุคคล ๒ คือ ของปริวาสิกภิกษุ ๑ ของมานัตจาริกภิกษุ ๑. 

ว่าด้วยไม , เอื้อเฟือเป็นต้น 

[๙๕๐] ความไม , เอื้อเฟือมี ๒ คือ ไม , เอื้อเฟือต่อบุคคล ๑ ไม , เอื้อเฟือต่อธรรม ๑. 
เกลือมี ๒ ชนิด คือ เกลือเกิดแต่กำเนิด ๑ เกลือแต่นํ้าด่าง ๑. 

เกลือแม้อื่นอีก ๒ ชนิด คือ เกลือทะเล ๑ เกลือดำ ๑. 

เกลือแม้อื่นอีก ๒ ชนิด คือ เกลือสินเธาว์ ๑ เกลือดินโปร่ง ๑. 

เกลือแม้อื่นอีก ๒ ชนิด คือ เกลือโรมกะ ๑ เกลือปักขัลลกะ ๑. 

บริโภคมี ๒ คือ บริโภคภายใน ๑ บริโภคภายนอก ๑. 

ด่ามี ๒ คือ ด่าอย่างคนเลว ๑ ด่าอย่างผู้ดี ๑. 

ส่อเสียดด้วยอาการ ๒ คือ เพื่อทำตนให้เป็นที่รัก ๑ เพื่อมุ่งทำลาย ๑. 

ภิกษุร่วมฉันเป็นหมู , ด้วยอาการ ๒ คือ เพราะเขานิมนต์ ๑ เพราะขอเขา ๑. 

วันเข้าพรรษามี ๒ คือ วันเข้าพรรษาต้น ๑ วันเข้าพรรษาหลัง ๑. 

งดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมี ๒ งดปาติโมกข์เป็นธรรมมี ๒ ฯ 
ว่าด้วยบุคคลพาลและบัณฑิต 

[๙๕๑] บุคคลพาลมี ๒ คือ ผู้รับภาระที่ยังไม่มาถึง ๑ ผู้ไม่รับภาระที่มาถึงแล้ว ๑ 
บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผู้ไม่รับภาระที่ย้งไม่มาถึง ๑ ผู้รับภาระที่มาถึงแล้ว ๑ 
บุคคลพาลแม้อื่นอีก ๒ คือ ผู้สำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควร ๑ ผู้สำคัญว่าไม่ควรในสิ่ง 
ที่ควร ๑ 

บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผู้สำคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ไม่ควร ๑ ผู้สำคัญว่าควรในสิ่งควร ๑ 
บุคคลพาลแม้อื่นอีก ๒ คือ ผู้สำคัญในอนาบัติว่าเป็นอาบัติ ๑ ผู้สำคัญในอาบัติว่า 
เป็นอนาบัดึ ๑ 

บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผู้สำคัญในอาบัติว่าเป็นอาบัติ ๑ ผู้สำคัญในอนาบัติว่าเป็น 
อนาบัติ ๑ 

บุคคลพาลแม้อื่นอีก ๒ คือ ผู้สำคัญในอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ ผู้สำคัญในธรรมว่า 
เป็นอธรรม ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 289 

บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผู้สำคัญในอธรรมว่าเป็นอธรรม ๑ ผู้สำคัญในธรรมว่าเป็น 
ธรรม ๑ 

บุคคลพาลแม้อื่นอีก ๒ คือ ผู้สำคัญในสภาพมิใช่วินัยว่าเป็นวินัย ๑ ผู้สำคัญในวินัย 
ว่าสภาพมิใช่วินัย ๑ 

บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผู้สำคัญในสภาพมิใช่วินัยว่าสภาพมิใช่วินัย ๑ ผู้สำคัญใน 
วินัยว่าวินัย ๑ ฯ 

ว่าด้วยอาสวะ 

[๙๕๒] อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคล ๒ พวก คือ ผู้ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ 
ไม่ควรประพฤติรังเกียจ ๑ ผู้ไม , ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรประพฤติรังเกียจ ๑. 

อาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคล ๒ พวก คือ ผู้ไม่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไม่ควร 
ประพฤติรังเกียจ ๑ ผู้ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรประพฤติรังเกียจ ๑. 

อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลแม้อื่นอีก ๒ พวก คือ ผู้สำคัญในสิ่งไม่ควร 
ว่าควร ๑ ผู้สำคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควร ๑. 

อาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคล ๒ พวก คือ ผู้สำคัญในสิ่งไม่ควรว่าไม่ควร ๑ 
ผู้สำคัญในสิ่งที่ควรว่าควร ๑. 

อาสวะทังหลายย่อมเจริญแก่บุคคลแม้อื่นอีก ๒ พวก คือ ผู้สำคัญในอนาบัติว่าเป็น 
อาบัติ ๑ ผู้สำคัญในอาบัติว่าเป็นอนาบัดึ ๑. 

อาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคล ๒ พวก คือ ผู้สำคัญในอาบัติว่าเป็นอนาบัดึ ๑ 
ผู้สำคัญในอาบัติว่าเป็นอาบัติ ๑. 

อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลแม้อื่นอีก ๒ พวก คือ ผู้สำคัญในอธรรมว่าเป็น 
ธรรม ๑ ผู้สำคัญในธรรมว่าเป็นอธรรม ๑. 

อาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคล ๒ พวก คือ ผู้สำคัญในอธรรมว่าเป็นอธรรม ๑ 
ผู้สำคัญในธรรมว่าเป็นธรรม ๑. 

อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลแม้อื่นอีก ๒ พวก คือ ผู้สำคัญในสภาพมิใช่วินัย 
ว่าวินัย ๑ ผู้สำคัญในวินัยว่าสภาพมิใช่วินัย ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 290 

อาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคล ๒ พวก คือ ผู้สำคัญในสภาพมิใช่วินัยว่าสภาพ 
มิใช่วินัย ๑ ผู้สำคัญในวินัยว่าวินัย ๑. 

หมวด ๒ จบ. 


หัวข้อประจำหมวด 

[๙๕๓] สัญญา ๑ ศรัทธา ๑ สัทธรรม ๑ บริขาร ๑ บุคคล ๑ จริง ๑ ภูมิ ๑ 
ออกไป ๑ ถือเอา๑ สมาทาน ๑ ทำ๑ ให้ ๑ รับ ๑ บริโภค๑ กลางคืน๑ อรุณ ๑ ตัด๑ 
ปกปิด ๑ ทรงไว้ ๑ อุโบสถ ๑ ปวารณา ๑ กรรม ๑ กรรมอื่นอีก ๑ วัตถุ ๑ วัตถุอื่นอีก ๑ 
โทษ ๑ โทษอื่นอีก ๑ สมบัติสองอย่าง ๑ นานาสังวาสก์ ๑ สมานสังวาสก์ ปาราชิก ๑ 
สังฆาทิเสส ๑ ถุลลัจขัย ๑ ปาจิตตีย์ ๑ ปาฏิเทสนึยะ ๑ ทุกกฏ ๑ ทุพภาสิต ๑ อาบัติเจ็ด ๑ 
กองอาบัติเจ็ด ๑ สงฆ์แตกกัน ๑ อุปสมบท ๑ อุปสมบทอีกสอง ๑ ไม , อาศัยอยู่ ๑ ไม่ให้ ๑ 
อภัพบุคคล ๑ ภัพบุคคล ๑ แกล้ง ๑ มีโทษ ๑ คัดค้าน ๑ ขับออกจากหมู , ๑ เรียกเข้าหมู , ๑ 
ปฏิญญา ๑ รับ ๑ ห้าม ๑ ลบล้าง ๑ โจท ๑ กฐิน ๒ อย่าง ๑ จีวร ๑ บาตร ๑ เชิงบาตร ๑ 
อธิษฐาน ๒ อย่าง ๑ วิกัป ๑ วินัย ๑ อรรถที่สำเร็จในวินัย ๑ ความขัดเกลา ๑ ต้อง ๑ 
ออก ๑ ปริวาส ๒ อย่าง ๑ มานัต ๒ อย่าง ๑ รัตติเฉท ๑ ไม , เอื้อเฟิอ ๑ เกลือ ๒ 
ชนิด ๑ เกลืออื่นอีก ๓ ชนิด ๑ บริโภค ๑ ด่า ๑ ส่อเสียด ๑ ฉันหมู่ ๑ วันจำพรรษา ๑ 
งดปาติโมกข์ ๑ ภาระ ๑ สมควร ๑ อนาบัติ ๑ อธรรม ๑ วินัย ๑ อาสวะ ๑. 

หัวข้อประจำหมวด จบ 


หมวดที่ ๓ 

ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคทรงพระชนม์อยู่เป็นต้น 
[๙๕๔] มีอยู่ อาบัติ เมื่อพระผู้มีพระภาคยังทรงพระชนม์ ภิกษุจึงต้อง เมื่อปรินิพพาน 
แล้ว ไม่ต้อง 

มีอยู่ อาบัติ เมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้ว ภิกษุจึงต้อง เมื่อยังทรงพระชนม์ 
ไม่ต้อง 

มีอยู่ อาบัติ เมื่อพระผู้มีพระภาคยังทรงพระชนม์ก็ดี ปรินิพพานแล้วก็ดี ภิกษุต้อง. 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 291 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในกาล หาต้องในเวลาวิกาลไม , 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในเวลาวิกาล หาต้องในกาลไม , 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในกาล และในเวลาวิกาล. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในกลางคืน หาต้องในกลางวันไม่ 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในกลางวัน หาต้องในกลางคืนไม่ 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในกลางคืน และกลางวัน. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีพรรษา ๑๐ จึงต้อง มีพรรษาหย่อน ๑๐ ไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีพรรษาหย่อน ๑๐ จึงต้อง มีพรรษา ๑๐ ไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีพรรษา ๑๐ และมีพรรษาหย่อน ๑๐ ก็ต้อง. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีพรรษา ๕ จึงต้อง มีพรรษาหย่อน ๕ ไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีพรรษาหย่อน ๕ จึงต้อง มีพรรษา ๕ ไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีพรรษา ๕ และมีพรรษาหย่อน ๕ ก็ต้อง. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีจิตเป็นกุศล จึงต้อง มีจิตเป็นอกุศลไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีจิตเป็นอกุศล จึงต้อง มีจิตเป็นกุศลไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีจิตเป็นอัพยากฤต จึงต้อง. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุพรั่งพร้อมด้วยสุขเวทนา จึงต้อง 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุพรั่งพร้อมด้วยทุกขเวทนา จึงต้อง 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุพรั่งพร้อมด้วยอทุกขมสุขเวทนา จึงต้อง. 

ว่าด้วยวัตถุแห่งการโจทเป็นต้น 
[๙๕๕] วัตถุแห่งการโจทมี ๓ คือ เห็น ๑ ได้ยิน ๑ รังเกียจ ๑. 

การให้จับสลากมี ๓ คือ ปกปิด ๑ เปิดเผย ๑ กระซิบที่หู ๑. 

ข้อห้ามมี ๓ คือ ความมักมาก ๑ ความไม , สันโดษ ๑ ความไม , ขัดเกลา ๑. 

ข้ออนุญาตมี ๓ คือ ความมักน้อย ๑ ความสันโดษ ๑ ความขัดเกลา ๑. 

ข้อห้ามแม้อื่นอีก ๓ คือ ความมักมาก ๑ ความไม , สันโดษ ๑ ความไม , รู้จักประมาณ ๑. 
ข้ออนุญาตมี ๓ คือ ความมักน้อย ๑ ความสันโดษ ๑ ความรู้จักประมาณ ๑. 

บัญญัติมี ๓ คือ บัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปันนบัญญัติ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 292 

บัญญัติแม้อื่นอีก ๓ คือ สัพพัตถบัญญัติ ๑ ปเทสบัญญัติ ๑ สาธารณบัญญัติ ๑. 

บัญญัติแม้อื่นอีก ๓ คือ อสาธารณบัญญัติ ๑ เอกโตบัญญัติ ๑ อุภโตบัญญัติ ๑. 

ว่าด้วยภิกขุโง่และฉลาดเป็นต้น 
[๙๕๖] มีอยู่ อาบัติ ภิกษุเป็นผู้โง่ จึงต้อง เป็นผู้ฉลาดไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุเป็นผู้ฉลาด จึงต้อง เป็นผู้โง , ไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุเป็นผู้ทั้งโง , ทั้งฉลาด จึงต้อง. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในกาฬปักษ์ ไม่ต้องในชุณหปักษ์ 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในชุณหปักษ์ ไม่ต้องในกาฬปักษ์ 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องทั้งในกาฬปักษ์ และชุณหปักษ์. 

มีอยู่ การเข้าพรรษาย่อมควรในกาฬปักษ์ หาควรในชุณหปักษ์ไม่ 

มีอยู่ ปวารณาในวันมหาปวารณา ย่อมควรในชุณหปักษ์ หาควรในกาฬปักษ์ไม่ 

มีอยู่ สังฆกิจที่เหลือ ย่อมควรทั้งในกาฬปักษ์และชุณหปักษ์. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุย่อมต้องในฤดูหนาว ไม่ต้องในฤดูร้อนและในฤดูฝน 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุย่อมต้องในฤดูร้อน ไม่ต้องในฤดูหนาวและในฤดูฝน 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุย่อมต้องในฤดูฝน ไม่ต้องในฤดูร้อนและในฤดูหนาว. 

มีอยู่ อาบัติ สงฆ์ต้อง คณะ และบุคคล ไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ คณะต้อง สงฆ์ และบุคคล ไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ บุคคลต้อง สงฆ์ และคณะ ไม่ต้อง. 

มีอยู่ สังฆอุโบสถและสังฆปวารณา ควรแก , สงฆ์ ไม , ควรแก , คณะ และบุคคล 
มีอยู่ คณะอุโบสถ และคณะปวารณา ควรแก , คณะ ไม่ควรแก่สงฆ์ และบุคคล 
มีอยู่ อธิษฐานอุโบสถ และอธิษฐานปวารณา ควรแก่บุคคล ไม่ควรแก่สงฆ์ และคณะ. 
ว่าด้วยการปิดเป็นต้น 

[๙๕๗] การปิดมี ๓ คือ ปิดวัตถุ ไม่ปิดอาบัติ ๑ ปิดอาบัติ ไม่ปิดวัตถุ ๑ ปิดทั้ง 
วัตถุและอาบัติ ๑. 

เครื่องปกปิดมี ๓ คือ เครื่องปกปิด คือ เรือนไฟ ๑ เครื่องปกปิด คือ นํ้า ๑ 
เครื่องปกปิด คือ ผ้า ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 293 

สิ่งที่กำบังไม่เปิดเผยนำไปมี ๓ คือ มาตุคาม กำบังไม่เปิดเผยนำไป ๑ มนต์ของ 
พวกพราหมณ์กำบังไม่เปิดเผยนำไป ๑ มิจฉาทิฏฐิกำบังไม่เปิดเผยนำไป ๑. 

สิ่งที่เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรืองมี ๓ คือ ดวงจันทร์เปิดเผย ไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑ 

ดวงอาทิตย์เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้า ประกาศแล้วเปิดเผยไม่ 

กำบังจึงรุ่งเรือง ๑. 

การให้ถือเสนาสนะมี ๓ คือ ให้ถือในวันเข้าพรรษาต้น ๑ ให้ถือในวันเข้าพรรษา 
หลัง ๑ ให้ถือพ้นระหว่างนั้น ๑. 

ว่าด้วยอาพาธเป็นต้น 

[๙๕๘] มีอยู่ อาบัติ ภิกษุอาพาธ จึงต้อง ไม , อาพาธ ไม , ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุไม , อาพาธ จึงต้อง อาพาธไม , ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุอาพาธและไม , อาพาธก็ต้อง. 

ว่าด้วยงดปาติโมกข์เป็นต้น 

[๙๕๙] การงดปาติโมกข์ ไม , เป็นธรรมมี ๓ การงดปาติโมกข์ เป็นธรรมมี ๓. 

ปริวาสมี ๓ คือ ปฏิจฉันนปริวาส ๑ อัปปฏิจฉันนปริวาส ๑ สุทธันตปริวาส ๑. 

มานัตมี ๓ คือ ปฏิจฉันนมานัต ๑ อัปปฏิจฉันนมานัต ๑ ปักขมานัต ๑. 

รัตติเฉทของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี ๓ คือ อยู่ร่วม ๑ อยู่ปราศ ๑ ไม่บอก ๑. 

ว่าด้วยต้องอาบัติภายในเป็นต้น 
[๙๖๐] มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องภายใน ไม่ต้องภายนอก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องภายนอก ไม , ต้องภายใน 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องทั้งภายในทั้งภายนอก. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องภายในสีมา ไม่ต้องภายนอกสีมา 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องภายนอกสีมา ไม่ต้องภายในสีมา 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องทั้งภายในสีมา ทั้งภายนอกสีมา. 

ว่าด้วยต้องอาบัติด้วยอาการ ๓ อย่างเป็นต้น 
[๙๖๑] ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๓ อย่าง คือ ต้องด้วยกาย ๑ ต้องด้วยวาจา ๑ 
ต้องด้วยกายวาจา ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 294 

ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการแม้อื่นอีก ๓ คือ ต้องในท่ามกลางสงฆ์ ๑ ต้องในท่ามกลาง 
คณะ ๑ ต้องในสำนักบุคคล ๑. 

ภิกษุออกจากอาบัติด้วยอาการ ๓ คือ ออกด้วยกาย ๑ ออกด้วยวาจา ๑ ออกด้วยกาย 
วาจา ๑. 

ภิกษุออกจากอาบัติด้วยอาการแม้อื่นอีก ๓ คือ ออกในท่ามกลางสงฆ์ ๑ ออกใน 
ท่ามกลางคณะ ๑ ออกในสำนักบุคคล ๑. 

ให้อมูฬหรินัยไม่เป็นธรรมมี ๓ ให้อมูฬหรินัยเป็นธรรมมี ๓. 

ว่าด้วยข้อที่สงฆ์จำนงเป็นต้น 

[๙๖๒] ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ สงฆ์จำนงอยู่ พึงลงตัชชนียกรรม คือเป็นผู้ก่อ 
ความบาดหมาง จ่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ๑ เป็นพาล 
ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม , สมควร ๑ เป็นผู้คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลีอันไม , 
สมควร ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ สงฆ์จำนงอยู่ พึงลงนิยสกรรม คือ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง 
ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ ในสงฆ์ ๑ เป็นพาล ไม่ฉลาด 
มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร ๑ เป็นผู้คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร ๑. 
ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ สงฆ์จำนงอยู่ พึงลงปัพพาชนึยกรรม คือ เป็นผู้ก่อความ 
บาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ๑ เป็นพาล ๑ 
ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม , สมควร ๑ เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ๑. 
ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ สงฆ์จำนงอยู่ พึงลงปฏิสารณียกรรม คือ เป็นผู้ก่อความ 
บาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ๑ เป็นพาล 
ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม , สมควร ๑ ด่าบริภาษคฤหัสถ์๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ สงฆ์จำนงอยู่ พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ คือ 
เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์๑ 
เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร ๑ ต้องอาบัติแล้วไม่ปรารถนาจะเห็น 
อาบัติ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ สงฆ์จำนงอยู่ พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ 
คือ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ใน 
สงฆ์๑ เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม , สมควร ๑ ต้องอาบัติแล้วไม , ปรารถนาจะ 
ทำคืนอาบัติ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 295 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ สงฆ์จำนงอยู่ พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละคืนทิฏฐิอัน 
เลวทราม คือ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่อ 
อธิกรณ์ในสงฆ์๑ เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร ๑ ไม , ปรารถนาจะสละ 
คืนทิฏฐิอันเลวทราม ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ สงฆ์จำนงอยู่ พึงตั้งใจขับให้มั่น คือ เป็นผู้ก่อความบาด 

หมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ๑ เป็นพาล 

ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร ๑ คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ สงฆ์พึงลงโทษ คือ เป็นอลัชชี ๑ เป็นพาล ๑ ไม่เป็น 

ปกตัดตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองคแม้อนอก ๓ สงฆ์พึงลงโทษ คือ เป็นผู้มีศีลวิบัติในอธิศีล ๑ 
เป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร ๑ เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๓ สงฆ์พึงลงโทษ คือ เป็นผู้ประกอบด้วยการเล่น 

ทางกาย ๑ เป็นผู้ประกอบด้วยการเล่นทางวาจา ๑ เป็นผู้ประกอบด้วยการเล่นทางกายและวาจา ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๓ สงฆ์พึงลงโทษ คือ เป็นผู้ประกอบด้วยอนาจาร 

ทางกาย ๑ เป็นผู้ประกอบด้วยอนาจารทางวาจา ๑ เป็นผู้ประกอบด้วยอนาจารทั้งทางกายและ 

วาจา ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๓ สงฆ์พึงลงโทษ คือ เป็นผู้ประกอบด้วยการลบล้าง 

ทางกาย ๑ เป็นผู้ประกอบด้วยการลบล้างทางวาจา ๑ เป็นผู้ประกอบด้วยการลบล้างทางกายและ 

วาจา ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๓ สงฆ์พึงลงโทษ คือ เป็นผู้ประกอบด้วยมิจฉาชีพ 

ทางกาย ๑ เป็นผู้ประกอบด้วยมิจฉาชีพทางวาจา ๑ เป็นผู้ประกอบด้วยมิจฉาชีพทั้งทางกายและ 


วาจา ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 296 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๓ สงฆ์พึงลงโทษ คือ ต้องอาบัติ ถูกสงฆ์ลงโทษ 
แล้ว ทำการอุปสมบท ๑ ให้นิสัย ๑ ให้สามเณรอุปัฏฐาก ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๓ สงฆ์พึงลงโทษ คือ สงฆ์ลงโทษเพราะอาบัติใด 
ต้องอาบัตินั้น ๑ ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน ๑ ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๓ สงฆ์พึงลงโทษ คือ พูดติพระพุทธเจ้า ๑ พูดติ 
พระธรรม ๑ พูดติพระสงฆ์ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ งดอุโบสถ ณ ท่ามกลางสงฆ์สงฆ์พึงกำจัดเสียว่า อย่าเลย 
ภิกษุ เธออย่าก่อความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท แล้วทำอุโบสถ คือ 
เป็นอลัชชี ๑ เป็นพาล ๑ ไม , เป็นปกตัดตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ งดปวารณา ณ ท่ามกลางสงฆ์สงฆ์พึงกำจัดเสียว่า อย่าเลย 
ภิกษุ เธออย่าก่อความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท แล้วทำปวารณา 
คือ เป็นอลัชชี ๑ เป็นพาล ๑ ไม , เป็นปกตัดตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ สงฆ์ไม่พึงให้สังฆสมมติอะไรๆ คือ เป็นอลัชชี ๑ เป็น 
พาล ๑ ไม่เป็นปกตัดตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ สงฆ์ไม่พึงว่ากล่าว คือ เป็นอลัชชี ๑ เป็นพาล ๑ ไม่เป็น 
ปกตัดตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ สงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งในหัวหน้าอะไร คือ เป็น 
อลัชชี ๑ เป็นพาล ๑ ไม่เป็นปกตัดตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ ภิกษุทั้งหลายไม , พึงอาศัยอยู่ คือ เป็นอลัชชี ๑ เป็นพาล ๑ 
ไม่เป็นปกตัดตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ ไม่พึงให้นิสัย คือ เป็นอลัชชี ๑ เป็นพาล ๑ ไม่เป็น 
ปกตัดตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ จะให้ทำโอกาส ไม่ควรทำโอกาส คือ เป็นอลัชชี ๑ 
เป็นพาล ๑ ไม่เป็นปกตัดตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ ไม่พึงเชื่อถือคำให้การ คือ เป็นอลัชชี ๑ เป็นพาล ๑ ไม่ 
เป็นปกตัดตะ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 297 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ อันใครๆ ไม่พึงถามวินัย คือ เป็นอลัชชี ๑ เป็นพาล ๑ 
ไม่เป็นปกตัตตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ ไม่พึงถามวินัย คือ เป็นอลัชชี ๑ เป็นพาล ๑ ไม่เป็น 
ปกตัตตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ อันภิกษุทั้งหลายไม่พึงตอบวินัย คือ เป็นอลัชชี ๑ เป็น 
พาล ๑ ไม่เป็นปกตัตตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ ไม่พึงตอบวินัย คือ เป็นอลัชชี ๑ เป็นพาล ๑ ไม่เป็น 
ปกตัตตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ อันภิกษุทั้งหลายไม่พึงให้คำซักถาม คือ เป็นอลัชชี ๑ 
เป็นพาล ๑ ไม่เป็นปกตัตตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ อันภิกษุทั้งหลายไม่พึงสนทนาวินัยด้วยกัน คือ เป็นอลัชชี 
๑ เป็นพาล ๑ ไม , เป็นปกตัตตะ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ ไม่พึงให้กุลบุตรอุปสมบท ไม่พึงให้นิสัย ไม่พึงให้สามเณร 
อุปัฏฐาก คือ เป็นอลัชชี ๑ เป็นพาล ๑ ไม่เป็นปกตัตตะ ๑. 

ว่าด้วยอุโบสถเป็นต้น 

[๙๖๓] อุโบสถมี ๓ คือ อุโบสถวันสิบสี่ ๑ อุโบสถวันสิบห้า ๑ อุโบสถสามัคคี ๑. 

อุโบสถแม้อื่นอีก ๓ คือ สังฆอุโบสถ ๑ คณะอุโบสถ ๑ ปุคคลอุโบสถ ๑. 

อุโบสถแม้อื่นอีก ๓ คือ สุตตุทเทศ ๑ ปาริสุทธิอุโบสถ ๑ อธิษฐานอุโบสถ ๑. 

ปวารณามี ๓ คือ ปวารณาวันสิบสี่ ๑ ปวารณาวันสิบห้า ๑ ปวารณาสามัคคี ๑. 

ปวารณาแม้อื่นอีก ๓ คือ สังฆปวารณา ๑ คณะปวารณา ๑ ปุคคลปวารณา ๑. 

ปวารณาแม้อื่นอีก ๓ คือ ปวารณา ๓ หน ๑ ปวารณา ๒ หน ๑ ปวารณามีพรรษา 
เท่ากัน ๑. 

บุคคลไปอบายไปนรกมี ๓ คือ ไม่เป็นพรหมจารี แต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารี ไม , 

ละปฏิญญาข้อนี้๑ โจทพรหมจารีผู้บริสุทธิ” , ผู้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ” , ด้วยอพรหมจรรย์อัน 
ไม่มีมูล ๑ มีปกติกล่าวอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า กามทั้งหลายไม่มีโทษ ถึงความเป็นผู้หมกมุ่น 
ในกามทั้งหลาย ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 298 

อกุศลมูลมี ๓ คือ อกุศลมูล คือโลภะ ๑ อกุศลมูล คือ โทสะ ๑ อกุศลมูลคือ 
โมหะ ๑. 

กุศลมูลมี ๓ คือ กุศลมูล คือ อโลภะ ๑ กุศลมูล คือ อโทสะ ๑ กุศลมูลคือ 
อโมหะ ๑. 

ทุจริตมี ๓ คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑. 

สุจริตมี ๓ คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑. 

พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติโภชนะ ๓ ในสกุล เพราะทรงอาศัยอำนาจประโยชน์ ๓ คือ 
เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก เพื่ออยู่ผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อประสงค์ว่าพวกมักมากอย่า 
อาศัยฟิกฝ่ายทำลายสงฆ์ ๑ เพื่อทรงอนุเคราะห์สกุล ๑. 

พระเทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๓ อย่าง ครอบงำยํ่ายี จึงเกิดในอบายตกนรกชั่วกัลปึ 

ช่วยเหลือไม , ได้ คือความปรารถนาลามก ๑ ความมีมิตรชั่ว ๑ พอบรรลุคุณวิเศษเพียงขั้นตํ่าก็เลิก 

เสียในระหว่าง ๑. 

สมมติมี ๑ คือ สมมติไม้เท้า ๑ สมมติสาแหรก ๑ สมมติไม้เท้าและสาแหรก ๑. 

เขียงรองเท้าที่ตั้งอยู่ประจำเลื่อนไปมาไม่ได้มี ๓ คือ เขียงรองเท้าถ่ายวัจจะ ๑ เขียง 
รองเท้าถ่ายปัสสาวะ ๑ เขียงรองเท้าสำหรับชำระ ๑. 

สิ่งของสำหรับถูเท้ามี ๓ คือ ก้อนกรวด ๑ กระเบื้องถ้วย ๑ ฟองนาทะเล ๑. 

หมวด ๓ จบ 


หัวข้อประจำหมวด 

[๙๖๔] ทรงพระชนม์ ๑ กาล ๑ กลางคืน ๑ พรรษาสิบ ๑ พรรษาน้า ๑ กุศลชิต ๑ 
เวทนา ๑ วัตถุแห่งการโจท ๑ สลาก ๑ ข้อห้าม ๒ อย่าง ๑ ข้อบัญญัติ ๑ ข้อบัญญัติลื่นอีก 
๒ อย่าง ๑ โง่ ๑ กาฬปักษ์ ๑ ควร ๑ ฤดูหนาว ๑ สงฆ์ ๑ แก , สงฆ์ ๑ การปิด ๑ เครื่อง 
ปกปิด ๑ สิ่งกำบัง ๑ สิ่งเปิดเผย ๑ เสนาสนะ ๑ อาพาธ ๑ ปาติโมกข์ ๑ ปริวาส ๑ มานัต ๑ 
ปริวาสิกภิกษุ ๑ ภายใน ๑ ภายในสีมา ๑ ต้องอาบัติ ๑ ต้องอาบัติอีก ๑ ออกจากอาบัติ ๑ 
ออกจากอาบัติลื่นอีก ๑ อมูฬหรินัย ๒ อย่าง ๑ ตัชชนึยกรรม ๑ นิยสกรรม ๑ ปัพพานึยกรรม ๑ 
ปฏิสารณียกรรม ๑ ไม , เห็นอาบัติ ๑ ไม่ทำคืนอาบัติ ๑ ไม่สละคืนทิฏฐิ ๑ จับให้มั่น ๑ กรรม ๑ 
อธิศีล ๑ คะนอง ๑ อนาจาร ๑ ลบล้าง ๑ อาชีวะ ๑ ต้องอาบัติ ๑ ต้องอาบัติเช่นนั้น ๑ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 299 

พูดติ ๑ งดอุโบสถ ๑ งดปวารณา ๑ สมมติ ๑ ว่ากล่าว ๑ หัวหน้า ๑ ไม , อาศัยอยู่ ๑ ไม , ให้ 
นิสัย ๑ ไม่ทำโอกาส ๑ ไม่ทำการไต่สวน ๑ ไม , ถาม ๒ อย่าง ๑ ไม่ตอบ ๒ อย่าง ๑ แม้ซัก 
ถามก็ไม่พึงให้ ๑ สนทนา ๑ อุปสมบท ๑ นิสัย ๑ ให้สามเณรอุปัฏฐาก ๑ อุโบสถ ๓ หมวด 
๓ อย่าง ๑ ปวารณา ๓ หมวด ๓ อย่าง ๑ เกิดในอบาย ๑ อกุศล ๑ กุศล ๑ ทุจริต ๑ สุจริต 
๑ โภชนะ ๓ อย่าง ๑ อสัทธรรม ๑ สมมติ ๑ เขียงรองเท้า ๑ สิ่งของถเท้า ๑ หัวข้อตามที่ 
กล่าวนรวมอยู่ ณหมวด ๓. 

หัวข้อประจำหมวด จบ 


หมวด ๔ 

ว่าด้วยการต้องและออกจากอาบัติเป็นต้น 
[๙๖๕] มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องด้วยวาจาของตน ออกด้วยวาจาของผู้อื่น 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องด้วยวาจาของผู้อื่น ออกด้วยวาจาของตน 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องด้วยวาจาของตน ออกด้วยวาจาของตน 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องด้วยวาจาของผู้อื่น ออกด้วยวาจาของผู้อื่น. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องด้วยกาย ออกด้วยวาจา 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องด้วยวาจา ออกด้วยกาย 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องด้วยกาย ออกด้วยกาย 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องด้วยวาจา ออกด้วยวาจา. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุหลับแล้ว จึงต้อง ตื่นแล้ว จึงออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุตื่นแล้ว จึงต้อง หลับแล้ว จึงออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุหลับแล้ว จึงต้อง หลับแล้ว จึงออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุตื่นแล้ว จึงต้อง ตื่นแล้ว จึงออก. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุไม่ตั้งใจ จึงต้อง ตั้งใจ จึงออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุตั้งใจ จึงต้อง ไม่ตั้งใจ จึงออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุไม่ตั้งใจ จึงต้อง ไม่ตั้งใจ จึงออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุตั้งใจ จึงต้อง ตั้งใจ จึงออก. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 300 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องอยู่ จึงแสดง แสดงอยู่ จึงต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องอยู่ จึงออก ออกอยู่ จึงต้อง. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องด้วยกรรม ออกด้วยสิ่งมิใช่กรรม 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องด้วยสิ่งมิใช่กรรม ออกด้วยกรรม 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องด้วยกรรม ออกด้วยกรรม 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องด้วยสิ่งมิใช่กรรม ออกด้วยสิ่งมิใช่กรรม. 

ว่าด้วยอนริยโวหารเป็นต้น 

[๙๖๖] โวหารอันไม่ประเสริฐ มี ๔ คือ ความกล่าวในสิ่งที่ไม่เห็นว่าเห็น ๑ ความ 
กล่าวในสิ่งที่ไม , ได้ยินว่าได้ยิน ๑ ความกล่าวในสิ่งที่ไม่ทราบว่าทราบ ๑ ความกล่าวในสิ่งที่ไม , รู้ 
ว่ารู้ ๑. 

โวหารอันประเสริฐ มี ๔ คือ ความกล่าวในสิ่งที่ไม , เห็นว่าไม่เห็น ๑ ความกล่าวใน 

สิ่งที่ไม , ได้ยินว่าไม , ได้ยิน ๑ ความกล่าวในสิ่งที่ไม่ทราบว่าไม , ทราบ ๑ ความกล่าวในสิ่งที่ไม , รู้ว่า 

ไม , รู้ ๑. 

โวหารอันไม่ประเสริฐแม้อื่นอีก ๔ คือ ความกล่าวในสิ่งที่เห็นว่าไม , เห็น ๑ ความ 

กล่าวในสิ่งที่ได้ยินว่าไม , ได้ยิน ๑ ความกล่าวในสิ่งที่ทราบว่าไม่ทราบ ๑ ความกล่าวในสิ่งที่รู้ว่า 

ไม , รู้ ๑. 

โวหารอันประเสริฐ มี ๔ คือ ความกล่าวในสิ่งที่เห็นว่าเห็น ๑ ความกล่าวในสิ่งที่ 
ได้ยินว่าได้ยิน ๑ ความกล่าวในสิ่งที่ทราบว่าทราบ ๑ ความกล่าวในสิ่งที่รู้ว่ารู้ ๑. 

ปาราชิกของภิกษุ ทั่วไปกับภิกษุณี มี ๔. 

ปาราชิกของภิกษุณี ไม่ทั่วไปกับภิกษุ มี ๔. 

บริขารมี ๔ คือ มีอยู่ บริขารควรรักษา คุ้มครอง นับว่าเป็นสมบัติของเรา ควรใช้ 
สอย ๑ มีอยู่ บริขารควรรักษา คุ้มครอง แต่ไม่นับว่าเป็นสมบัติของเรา ควรใช้สอย ๑ มีอยู่ 
บริขารควรรักษา คุ้มครอง แต่ไม่นับว่าเป็นสมบัติของเรา ไม่ควรใช้สอย ๑ มีอยู่ บริขารไม่ควร 
รักษา ไม , ควรคุ้มครอง ไม , นับว่าเป็นสมบัติของเรา ไม , ควรใช้สอย ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 301 

ว่าด้วยการต้องและออกจากอาบัติเป็นต้น 
[๙๖๗] มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องต่อหน้า ออกลับหลัง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องลับหลัง ออกต่อหน้า 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องต่อหน้า ออกต่อหน้า 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องลับหลัง ออกลับหลัง. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุไม , รู้อยู่ จึงต้อง รู้อยู่ จึงออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุรู้อยู่ จึงต้อง ไม , รู้อยู่ จึงออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุรู้อยู่ จึงต้อง รู้อยู่ จึงออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุไม , รู้อยู่ จึงต้อง ไม , รู้อยู่ จึงออก. 

ว่าด้วยการอาบัติเป็นต้น 

[๙๖๘] ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๔ คือ ต้องด้วยกาย ๑ ต้องด้วยวาจา ๑ ต้องด้วย 
กายและวาจา ๑ ต้องด้วยกรรมวาจา ๑. 

ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการแม้อื่นอีก ๔ คือ ในท่ามกลางสงฆ์ ๑ ในท่ามกลางคณะ ๑ 
ในสำนักบุคคล ๑ เพราะเพศเปลี่ยนแปลง ๑. 

ภิกษุออกจากอาบัติด้วยอาการ ๔ คือ ออกด้วยกาย ๑ ออกด้วยวาจา ๑ ออกด้วยกาย 
ด้วยวาจา ๑ ออกด้วยกรรมวาจา ๑. 

ภิกษุออกจากอาบัติด้วยอาการแม้อื่นอีก ๔ คือ ในท่ามกลางสงฆ์ ๑ ในท่ามกลางคณะ 
๑ ในสำนักบุคคล ๑ เพราะเพศเปลี่ยนแปลง ๑. 

ภิกษุละเพศอันเดิม ตั้งอยู่ในเพศสตรี อันเกิด ณ ภายหลังพร้อมกับการได้เพศ 
ใหม่ วิญญัติย่อมระงับไป บัญญัติย่อมดับไป. 

ภิกษุณีละเพศสตรีอันเป็นเพศเดิม ตั้งอยู่ในเพศบุรุษอันเกิด ณ ภายหลังพร้อมกับการ 
ได้เพศใหม่ ริญญัติย่อมระงับไป บัญญัติย่อมดับไป. 

การโจทมี ๔ คือ โจทด้วยศีลวิบัติ ๑ โจทด้วยอาจารวิบัติ ๑ โจทด้วยทิฏฐิวิบัติ ๑ 
โจทด้วยอาชีววิบัติ ๑. 

ปริวาสมี ๔ คือ ปฏิจฉันนปริวาส ๑ อัปปฏิจฉันนปริวาส ๑ สุทธันตปริวาส ๑ 
สโมธานปริวาส ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 302 

มานัตมี ๔ คือ ปฏิจฉันนมานัต ๑ อัปปฏิจฉันนมานัต ๑ ปักขมานัต ๑ สโมธาน 
มานัต ๑. 

รัตติเฉทของมานัตตจาริกภิกษุมี ๔ คือ อยู่ร่วม ๑ อยู่ปราศ ๑ ไม่บอก ๑ ประพฤติ 
ในคณะอันหย่อน ๑. 

พระบัญญัติที่ทรงยกขึ้นแสดงเองมี ๔. 

ของที่รับประเคนไว้ฉันมี ๔ คือ ยาวกาลิก ๑ ยามกาลิก ๑ สัตตาหกาลิก ๑ ยาว 
ชีริก ๑. 

ยามหาริกัฏมี ๔ คือ คูถ ๑ มูตร ๑ เถ้า ๑ สิน ๑. 

กรรมมี ๔ คือ อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑ ญัตติจตุตถ 
กรรม ๑. 

กรรมแม้อื่นอีก ๔ คือ กรรมเป็นวรรคโดยอธรรม ๑ กรรมพร้อมเพรียงโดยอธรรม ๑ 
กรรมเป็นวรรคโดยธรรม ๑ กรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม ๑. 

วิบัติมี ๔ คือ ศีลวิบัติ ๑ อาจารวิบัติ ๑ ทิฏฐิวิบัติ ๑ อาชีววิบัติ ๑. 

อธิกรณ์มี ๔ คือ วิวาทาธิกรฟ้ ๑ อนุวาทาธิกรฟ้ ๑ อาปัตตาธิกรฟ้ ๑ กิจจาธิกรฟ้ ๑. 

ผู้ประทุษร้ายบริษัทมี ๔ คือ ภิกษุผู้ทุศีล มีธรรมทราม เป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท ๑ 

ภิกษุณีผู้ทุศีล มีธรรมทราม เป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท ๑ อุบาสกผู้ทุศีล มีธรรมทราม เป็นผู้ปร 

ร้ายบริษัท ๑ อุบาสิกาผู้ทุศีล มีธรรมทราม เป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท ๑. 

ผู้งามในบริษัทมี ๔ คือ ภิกษุผู้มีศีล มีธรรมงาม เป็นผู้งามในบริษัท ๑ ภิกษุณีผู้มีศีล 
มีธรรมงาม เป็นผู้งามในบริษัท ๑ อุบาสกผู้มีศีล มีธรรมงาม เป็นผู้งามในบริษัท ๑ อุบาสิกา 
ผู้มีศีล มีธรรมงาม เป็นผู้งามในบริษัท ๑. 

ว่าด้วยพระอาคันตุกะเป็นต้น 

[๙๖๙] มีอยู่ อาบัติ ภิกษุอาคันตุกะต้อง ภิกษุเจ้าถิ่น ไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุเจ้าถิ่นต้อง ภิกษุอาคันตุกะ ไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุอาคันตุกะและภิกษุเจ้าถิ่น ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุอาคันตุกะ และภิกษุเจ้าถิ่น ไม่ต้อง. 

มีอย่ อาบัติ ภิกษผ้เตรียมไป ต้อง ภิกษเจ้าถิ่น ไม่ต้อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 303 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุเจ้าถิ่น ต้อง ภิกษุผู้เตรียมไป ไม , ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุผู้เตรียมไป และภิกษุเจ้าถิ่น ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุผู้เตรียมไป และภิกษุเจ้าถิ่น ไม่ต้อง. 

ว่าด้วยสิกขาบทมีวัตถุต่างกันเป็นต้น 

[๙๗๐] ความที่สิกขาบท มีวัตถุต่างกัน มีอยู่ ความที่สิกขาบทมีอาบัติต่างกัน ไม่มี 
ความที่สิกขาบทมีอาบัติต่างกันมีอยู่ ความที่สิกขาบทมีวัตถุต่างกัน ไม , มี 
ความที่สิกขาบทมีวัตถุต่างกัน และมีอาบัติต่างกัน มีอยู่ 
ความที่สิกขาบทมีวัตถุต่างกัน และมีอาบัติต่างกัน ไม่มีเลย. 

ความที่สิกขาบทมีวัตถุเป็นสภาคกัน มีอยู่ ความที่สิกขาบทมีอาบัติเป็นสภาคกัน ไม , มี 
ความที่สิกขาบทมีอาบัติเป็นสภาคกัน มีอยู่ ความที่สิกขาบทมีวัตถุเป็นสภาคกัน ไม , มี 
ความที่สิกขาบทมีวัตถุเป็นสภาคกัน และมีอาบัติเป็นสภาคกัน มีอยู่ 
ความที่สิกขาบทมีวัตถุเป็นสภาคกัน และมีอาบัติเป็นสภาคกัน ไม่มีเลย. 

ว่าด้วยพระอุปัชฌาย์ต้องอาบัติเป็นต้น 
[๙๗๑] มีอยู่ อาบัติ พระอุปัชฌาย์ต้อง สัทธิริหาริกไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ สิ'ทธิ'วิ , หาริกต้อง พระอุปัชฌาย์ไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ พระอุปัชฌาย์และสิทธิริหาริก ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ พระอุปัชฌาย์และสิทธิริหาริก ไม่ต้อง. 

มีอยู่ อาบัติ พระอาจารย์ต้อง อันเตวาสิกไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ อันเตวาสิกต้อง พระอาจารย์ไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ พระอาจารย์และอันเตวาสิกต้อง 
มีอยู่ อาบัติ พระอาจารย์และอันเตวาสิกไม่ต้อง. 

ว่าด้วยปัจจัยแห่งการขาดพรรษาเป็นต้น 
[๙๗๒] การขาดพรรษาไม่ต้องอาบัติมีปัจจัย ๔ คือ สงฆ์แตกกัน ๑ มีพวกภิกษุ 
ประสงค์จะทำลายสงฆ์๑ มีอันตรายแก , ชีวิต ๑ มีอันตรายแก , พรหมจรรย์ ๑. 

วจีทุจริตมี ๔ คือ พูดเท็จ ๑ พูดส่อเสียด ๑ พูดคำหยาบ ๑ พูดเพ้อเจ้อ ๑. 

วจีสจริตมี ๔ คือ พดจริง ๑ พดไม่ส่อเสียด ๑ พดคำสภาพ ๑ พดพอประมาณ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 304 

ว่าด้วยถือเอาทรัพย์เป็นต้น 

[๙๗๓] มีอยู่ ภิกษุถือเอาทรัพย์เอง ต้องอาบัติหนัก ใช้ผู้อื่น ต้องอาบัติเบา 
มีอยู่ ภิกษุถือเอาทรัพย์เอง ต้องอาบัติเบา ใช้ผู้อื่น ต้องอาบัติหนัก 
มีอยู่ ภิกษุถือเอาทรัพย์เองก็ดี ใช้ผู้อื่นก็ดี ต้องอาบัติหนัก 
มีอยู่ ภิกษุถือเอาทรัพย์เองก็ดี ใช้ผู้อื่นก็ดี ต้องอาบัติเบา. 

มีอยู่ บุคคลควรอภิวาท แต่ไม , ควรลุกรับ 
มีอยู่ บุคคลควรลุกรับ แต่ไม่ควรอภิวาท 
มีอยู่ บุคคลควรอภิวาทและควรลุกรับ 
มีอยู่ บุคคลไม่ควรอภิวาทและไม , ควรลุกรับ. 

มีอยู่ บุคคลควรแก่อาสนะ แต่ไม่ควรอภิวาท 
มีอยู่ บุคคลควรอภิวาท แต่ไม , ควรแก , อาสนะ 
มีอยู่ บุคคลควรแก่อาสนะและอภิวาท 
มีอยู่ บุคคลไม่ควรแก่อาสนะและไม่ควรอภิวาท 
ว่าด้วยต้องอาบัติในกาลเป็นต้น 
[๙๗๔] มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในกาล ไม่ต้องในเวลาวิกาล 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในเวลาวิกาล ไม่ต้องในกาล 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในกาลและในเวลาวิกาล 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุไม่ต้องในกาล และไม , ต้องในเวลาวิกาล. 

มีอยู่ กาลิกที่รับประเคนแล้ว ควรในกาล ไม่ควรในเวลาวิกาล 
มีอยู่ กาลิกที่รับประเคนแล้ว ควรในเวลาวิกาล ไม , ควรในกาล 
มีอยู่ กาลิกที่รับประเคนแล้ว ควรในกาลและในเวลาวิกาล 
มีอยู่ กาลิกที่รับประเคนแล้ว ไม่ควรในกาลและในเวลาวิกาล. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในปัจจันติมชนบท ไม่ต้องในมัชฌิมชนบท 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในมัชฌิมชนบท ไม่ต้องในปัจจันติมชนบท 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในปัจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุไม่ต้องในปัจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท. 

มีอยู่ วัตถุ ย่อมควรในปัจจันติมชนบท ไม่ควรในมัชฌิมชนบท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 305 

มีอยู่ วัตถุ ย่อมควรในมัชฌิมชนบท ไม , ควรในปัจจันติมชนบท 
มีอยู่ วัตถุ ย่อมควรในปัจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท 
มีอยู่ วัตถุ ย่อมไม่ควรในปัจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในภายใน ไม่ต้องในภายนอก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในภายนอก ไม่ต้องในภายใน 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องภายในและภายนอก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุไม่ต้องภายในและภายนอก. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องภายในสีมา ไม่ต้องภายนอกสีมา 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องภายนอกสีมา ไม่ต้องภายในสีมา 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องภายในสีมาและภายนอกสีมา 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุไม่ต้องภายในสีมาและภายนอกสีมา. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในบ้าน ไม , ต้องในป่า 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในป่า ไม่ต้องในบ้าน 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุต้องในบ้านและในป่า 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุไม่ต้องในบ้านและในป่า. 

ว่าด้วยการโจทเป็นต้น 

[๙๗๕] การโจทมี ๔ คือ โจทชี้วัตถุ ๑ โจทชี้อาบัติ ๑ โจทห้ามสังวาส ๑ 
โจทห้ามสามีจิกรรม ๑. 

กิจเบื้องต้นมี ๔. 

ความพร้อมพรั่งถึงที่แล้วมี ๔. 

อาบัติปาจิตตีย์มีเหตุมิใช่อย่างอื่นมี ๔. 

สมมติภิกษุมี ๔. 

ถึงอคติมี ๔ คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑ ถึงโมหาคติ ๑ ถึง ภยาคติ ๑. 

ไม , ถึงอคติมี ๔ คือ ไม , ถึงฉันทาคติ ๑ ไม , ถึงโทสาคติ ๑ ไม , ถึงโมหาคติ ๑ 
ไม , ถึงภยาคติ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 306 

ภิกษุอลัชชีประกอบด้วยองค์ ๔ ย่อมทำลายสงฆ์ คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑ 
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑. 

ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักประกอบด้วยองค์ ๔ ย่อมสมานสงฆ์ผู้แตกกันแล้วให้สามัคคี คือ 
ไม , ถึงฉันทาคติ ๑ ไม , ถึงโทสาคติ ๑ ไม , ถึงโมหาคติ ๑ ไม , ถึงภยาคติ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๔ อันภิกษุไม , ควรถามวินัย คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑ 
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑. 

อันภิกษุประกอบด้วยองค์ ๔ ไม่ควรถามวินัย คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑ 
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๔ อันภิกษุไม , พึงตอบวินัย คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑ 
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑. 

อันภิกษุประกอบด้วยองค์ ๔ ไม่พึงตอบวินัย คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑ 
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑. 

ภิกษุประกอบองค์ ๔ ไม่พึงให้คำซักถามคือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑ ถึง 
โมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๔ ไม่พึงสนทนาวินัยด้วย คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑ 
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑. 

ว่าด้วยภิกษุอาพาธต้องอาบัติเป็นต้น 
[๙๗๖] มีอยู่ อาบัติ ภิกษุอาพาธต้อง ไม , อาพาธไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุไม , อาพาธต้อง อาพาธ ไม่ต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุอาพาธก็ดี ไม , อาพาธก็ดี ย่อมต้อง 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุอาพาธก็ดี ไม , อาพาธก็ดี ไม่ต้อง 
ว่าด้วยงดปาติโมกข์ 

[๙๗๗] งดปาติโมกข์ไม่ประกอบด้วยธรรมมี ๔ งดปาติโมกข์ประกอบด้วยธรรมมี ๔. 


หมวด ๔ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 307 


หัวข้อประจำหมวด 

[๙๗๘] วาจาของตน ๑ กาย ๑ หลับ ๑ ไม , ตั้งใจ ๑ ต้องอาบัติ ๑ กรรม ๑ โวหาร ๔ 
อย่าง ๑ ปาราชิกของภิกษุ ๑ ปาราชิกของภิกษุณี ๑ บริขาร ๑ ต่อหน้า ๑ ไม , รู้ ๑ กาย ๑ ท่ามกลาง ๑ 
ออกจากอาบัติ ๒ อย่าง ๑ ได้เพศใหม่ ๑ โจท ๑ ปริวาส ๑ มานัต ๑ รัตติเฉทของมานัตต 
จาริกภิกษุ ๑ พระบัญญัติที่ทรงยกขึ้นแสดงเอง ๑ กาลิกที่รับประเคน ๑ ยามหาวิกัฏ ๑ กรรม ๑ 
กรรมอีก ๑ วิบัติ ๑ อธิกรณ์ ๑ ทุศีล ๑ โสภณ ๑ อาคันตุกภิกษุ ๑ คมิกภิกษุ ๑ ความที่ 
สิกขาบทมีวัตถุต่างกัน ๑ ความที่สิกขาบทเป็นสภาคกัน ๑ อุปัชฌาย์ ๑ อาจารย์ ๑ ปัจจัย ๑ 
วจีทุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ ถือเอาทรัพย์ ๑ บุคคลควรอภิวาท ๑ บุคคลควรแก่อาสนะ ๑ กาล ๑ 
ควร ๑ ปัจชันติมชนบท ๑ ควรในปัจชันดึมชนบท ๑ ภายใน ๑ ภายในสีมา ๑ บ้าน ๑ โจท ๑ 
กิจเบื้องต้น ๑ ความพร้อมพรั่งถึงที่แล้ว ๑ อาบัติปาจิตตีย์มีเหตุมิใช่อื่น ๑ สมมติ ๑ อคติ ๑ 
ไม , ถึงอคติ ๑ อลัชชี ๑ มีศีลเป็นที่รัก ๑ ควรถาม ๒ อย่าง ๑ ควรตอบ ๒ อย่าง ๑ ซักถาม ๑ 
สนทนา ๑ อาพาธ ๑ งดปาติโมกข์ ๑ 
หัวข้อประจำหมวด ๔ จบ 


หมวด ๕ 

ว่าด้วยอาบัติเป็นต้น 

[๙๗๙] อาบัติมี ๕ กองอาบัติมี ๕ วินึตวัตถุมี ๕. อนันตริยกรรมมี ๕. บุคคลที่ 
แน่นอนมี ๕ อาบัติมีการตัดเป็นวินัยกรรมมี ๕ ต้องอาบัติด้วยอาการ ๕ อาบัติมี ๕ เพราะ 
มุสาวาทเป็นปัจจัย. 

ภิกษุไม่เข้ากรรมด้วยอาการ ๕ คือ ตนเองไม , ทำกรรม ๑ ไม่เชิญภิกษุอื่น ๑ ไม่ให้ 

ฉันทะหรือปาริสุทธิ ๑ เมื่อสงฆ์ทำกรรมย่อมคัดค้าน ๑ เมื่อสงฆ์ทำกรรมเสร็จแล้ว เห็นว่าไม่เป็น 

ธรรม ๑. 

ภิกษุเข้ากรรมด้วยอาการ ๕ คือ ตนเองทำกรรม ๑ เชิญภิกษุอื่น ๑ ให้ฉันทะหรือ 
ปาริสุทธิ ๑ เมื่อสงฆ์ทำกรรม ไม่คัดล้าน ๑ เมื่อสงฆ์ทำกรรมเสร็จแล้ว เห็นว่าเป็นธรรม ๑ 
ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาต กิจ ๕ อย่างควร คือไม่บอกลาเที่ยวไป ๑ ฉันเป็นหมู , ได้ ๑ 
ฉันโภชนะทีหลังได้ ๑ ความไม , ต้องคำนึง ๑ ความไม่ต้องกำหนดหมาย ๑ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 308 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ จะเป็นภิกษุเลวทรามก็ดี จะเป็นภิกษุมีธรรมอันไม่กำเริบก็ดี 
ย่อมถูกระแวง ถูกรังเกียจ คือ มีหญิงแพศยาเป็นโคจร ๑ มีหญิงหม้ายเป็นโคจร ๑ มีสาว 
เทื้อเป็นโคจร ๑ มีบัณเฑาะค์เป็นโคจร ๑ มีภิกษุณีเป็นโคจร ๑. 

นํ้ามันมี ๕ คือ นํ้ามันงา ๑ นํ้ามันเมล็ดพันธ์ ผักกาด ๑ นามันมะทราง ๑ นามัน 

./ 1 ", 

ละหุ่ง ๑ นำมันเปลวสัตว ๑. 

นํ้ามันเปลวสัตว์หมี ๕ คือ นํ้ามันเปลวหมี ๑ นามันเปลวปลา ๑ นามันเปลวปลา 
ฉลาม ๑ นํ้ามันเปลวหมู ๑ นํ้ามันเปลวลา ๑. 

ความเสื่อมมี ๕ คือ ความเสื่อมญาติ ๑ ความเสื่อมโภคสมบัติ ๑ ความเสื่อม คือ 
โรค ๑ ความเสื่อมศีล ๑ ความเสื่อมทางทิฏฐิ คือ เห็นผิด ๑. 

ความถึงพร้อมมี ๕ คือ ความถึงพร้อมแห่งญาติ ๑ ความถึงพร้อมแห่งโภคสมบัติ ๑ 

ความถึงพร้อมแห่งความไม , มีโรค ๑ ความถึงพร้อมแห่งศีล ๑ ความถึงพร้อมแห่งความเห็นชอบ. 

นิสัยระงับจากพระอุปัชฌาย์มี ๕ คือ พระอุปัชฌาย์หลีกไป ๑ สึก ๑ ถึงมรณภาพ ๑ 

ไปเข้ารีดเดียรถีย์ ๑ สั่งบังคับ ๑. 

บุคคล ๕ จำพวกไม่ควรให้อุปสมบท คือ มีกาลบกพร่อง ๑ มีอวัยวะบกพร่อง ๑ 
มีวัตถุวิบัติ ๑ มีความกระทำเสียหาย ๑ ไม่บริบูรณ์ ๑. 

ผ้าบังสุกุลมี ๕ คือ ผ้าตกที่ป่าช้า ๑ ผ้าตกที่ตลาด ๑ ผ้าหนูกัด ๑ ผ้าปลวกกัด ๑ 
ผ้าถูกไฟไหม้ ๑. 

ผ้าบังสุกุลแม้อื่นอีก ๕ คือ ด้าที่วัวกัด ๑ ผ้าที่แพะกัด ๑ ผ้าที่ห่มสถูป ๑ ผาที่เขา 
ทิ้งในที่อภิเษก ๑ ผ้าที่เขานำไปสู่ป่าช้าแล้วนำกลับมา ๑. 

อวหารมี ๕ คือ เถยยาวหาร ๑ ปสัยหาวหาร ๑ ปริกัปปาวหาร ๑ ปฏิจฉันนาวหาร ๑ 
กุสาวหาร ๑. 

มหาโจรที่มีปรากฏอยู่ในโลก มี ๕. 

ภัณฑะที่ไม่ควรจ่าย มี ๕. 

ภัณฑะที่ไม'ควรแบ่ง มี ๕. 

อาบัติที่เกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่จิต มี ๕. 

อาบัติที่เกิดแต่กายและวาจา มิใช่ชิต มี ๕. 

อาบัติที่เป็นเทสนาคามินี มี ๕. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 309 


สงฆ์ มี ๕ ปาติโมกขุเทศ มี ๕. 

ในชนบทชายแดนทุกแห่ง คณะมีพระวินัยธรเป็นที่ ๕ ให้กุลบุตรอุปสมบทได้. 

การกรานกฐินมีอานิสงส์ ๕ กรรม มี ๕. 

อาบัติที่เป็นยาวตติยกา มี ๕. 

ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นไม่ให้ ด้วยอาการ ๕ ต้องอาบัติปาราชิก. 

ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นไม่ให้ ด้วยอาการ ๕ ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นไม่ให้ ด้วยอาการ ๕ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุไม่ควรบริโภคอกัปปิยวัตถุ ๕ คือ ของที่เขาไม่ให้ ๑ ไม่ทราบ ๑ เป็นอกัปปิยะ ๑ 
ยังไม , ได้รับประเคน ๑ ไม , ทำให้เป็นเดน ๑. 

ภิกษุควรบริโภคกัปปิยวัตถุ ๕ คือ ของที่เขาให้ ๑ ทราบแล้ว ๑ เป็นกัปปิยะ ๑ 
รับประเคนแล้ว ๑ ทำให้เป็นเดน ๑. 

การให้ไม่ขัดเป็นบุญ แต่โลกสมมติว่าเป็นบุญมี ๕ คือ ให้นํ้าเมา ๑ ให้มหรสพ ๑ 
ให้สตรี ๑ ให้โคผู้ ๑ ให้จิตรกรรม ๑. 

สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว บรรเทาได้ยากมี ๕ คือ ราคะบังเกิดแล้วบรรเทาได้ยาก ๑ โทสะ 

บังเกิดแล้วบรรเทาได้ยาก ๑ โมหะบังเกิดแล้วบรรเทาได้ยาก ๑ ปฏิภาณบังเกิดแล้วบรรเทาได้ยาก 

๑ จิตที่คิดจะไปบังเกิดแล้ว บรรเทาได้ยาก ๑. 

การกวาดมีอานิสงส์ ๕ คือจิตของตนเลื่อมใส๑ จิตของผู้อื่นเลื่อมใส๑ เทวดา 

ชื่นชม ๑ สั่งสมกรรมที่เป็นไปเพื่อให้เกิดความเลื่อมใส ๑ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อม 

เข้าถึงสุคติดลกสวรรค์ ๑. 

การกวาดมีอานิสงส์แม้อื่นอีก ๕ คือ ชิตของตนเลื่อมใส ๑ จิตของผู้อื่นเลื่อมใส ๑ 
เทวดาชื่นชม ๑ เป็นอันทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดา ๑ ชุมชนมีในภายหลังถือเป็น 
ทิฏฐานุคติ ๑. 

ว่าด้วยองค์คุณของพระวินัยธร 

[๙๘๐] พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๕ นับว่าเป็นผู้เขลา คือไม , กำหนดที่สุดถ้อยคำ 
ของตน ๑ ไม่กำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่น ๑ ไม , กำหนดถ้อยคำของตน ไม , กำหนดที่สุดถ้อยคำ 
ของผู้อื่นแล้วปรับอาบัติ ๑ ย่อมปรับอาบัติโดยไม่เป็นธรรม ๑ ย่อมปรับอาบัติไม่ตามปฏิญญา ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 310 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์๕ นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ กำหนดที่สุดถ้อยคำของตน ๑ 

กำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่น ๑ กำหนดที่สุดถ้อยคำของตนทั้งกำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่นแล้ว 

ปรับอาบัติ ๑ ย่อมปรับอาบัติตามธรรม ๑ ย่อมปรับอาบัติตามปฏิญญา ๑ 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ นับว่าเป็นผู้เขลาคือ ไม , รู้จักอาบัติ ๑ ไม , รู้ 

จักมูลของอาบัติ ๑ ไม , รู้จักเหตุเกิดอาบัติ ๑ ไม , รู้จักการระงับอาบัติ ๑ ไม , รู้จักทางระงับอาบัติ ๑ 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๕ นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ รู้จักอาบัติ ๑ รู้จักมูลของ 

อาบัติ ๑ รู้จักเหตุเกิดอาบัติ ๑ รู้จักการระงับอาบัติ ๑ รู้จักทางระงับอาบัติ ๑ 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ นับว่าเป็นผู้เขลา คือ ไม , รู้จักอธิกรณ์ ๑ 

ไม , รู้จักมูลของอธิกรณ์ ๑ ไม , รู้จักเหตุเกิดของอธิกรณ์ ๑ ไม , รู้จักความระงับของอธิกรณ์ ๑ ไม , รู้ 

จักข้อปฏิบัติอันให้ถึงความระงับแห่งอธิกรณ์ ๑ 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๕ นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ รู้จักอธิกรณ์ ๑ รู้จักมูลของ 
อธิกรณ์ ๑ รู้จักเหตุเหตุเกิดของอธิกรณ์ ๑ รู้จักความระงับของอธิกรณ์ ๑ รู้จักข้อปฏิบัติอันให้ 
ถึงความระงับแห่งอธิกรณ์ ๑ 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ นับว่าเป็นผู้เขลา คือ ไม , รู้จักวัตถุ ๑ ไม , รู้ 

จักเหตุเค้ามูล ๑ ไม , รู้จักบัญญัติ ๑ ไม , รู้จักอนุบัญญัติ ๑ ไม , รู้จักทางแห่งถ้อยคำอันเข้าอนุสนธิ 

กันได้ ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๕ นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ รู้จักวัตถุ ๑ รู้จักเหตุเป็น 
เค้ามูล ๑ รู้จักบัญญัติ ๑ รู้จักอนุบัญญัติ ๑ รู้จักทางแห่งถ้อยคำอันเข้าอนุสนธิกันได้ ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ นับว่าเป็นผู้เขลา คือ ไม , รู้จักญัตติ ๑ ไม่ 
รู้จักตั้งญัตติ ๑ ไม่ฉลาดในเบื้องต้น ๑ ไม่ฉลาดในเบื้องปลาย ๑ ไม , รู้จักกาล ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๕ นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ รู้จักญัตติ ๑ รู้จักตั้งญัตติ ๑ 
ฉลาดในเบื้องต้น ๑ ฉลาดในเบื้องปลาย ๑ รู้จักกาล ๑ 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ นับว่าเป็นผู้เขลา คือ ไม , รู้จักอาบัติและ 
มิใช่อาบัติ ๑ ไม , รู้จักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไม , รู้จักอาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม , มีส่วน 
เหลือ ๑ ไม , รู้จักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม , ชั่วหยาบ ๑ ไม่ยึดลือ ไม , ใส่ใจ ไม่ใคร่ครวญ 
ถ้อยคำที่สืบต่อจากอาจารย์ให้ดี ๑. 



พระวินัยปิฎกเล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 311 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๕ นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ รู้จักอาบัติและมิใช่อาบัติ ๑ 

รู้จักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ รู้จักอาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ รู้จักอาบัติ 

ชั่วหยาบและอาบัติไม , ชั่วหยาบ ๑ ยึดถือ ใส่ใจ ใคร่ครวญถ้อยคำที่สืบต่อจากอาจารย์ด้วยดี ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ นับว่าเป็นผู้เขลา คือ ไม , รู้จักอาบัติและ 

มิใช่อาบัติ ๑ ไม , รู้จักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไม , รู้จักอาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม , มี 

ส่วนเหลือ ๑ ไม , รู้จักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ ๑ จำปาติโมกข์ทั้งสองไม , ได้โดย 

พิสดาร จำแนกไม , ลูกต้อง สวดไม่คล่องแคล , ว วินิจฉัยไม , ลูกต้อง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๕ นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ รู้จักอาบัติและมิใช่อาบัติ ๑ 

รู้จักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ รู้จักอาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ รู้จักอาบัติ 

ชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ ๑ จำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดาร จำแนกลูกต้อง สวดได้ 

คล่องแคล , ว วินิจฉัยลูกต้องดี โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ นับว่าเป็นผู้เขลา คือ ไม , รู้จักอาบัติและมิใช่ 

อาบัติ ๑ ไม , รู้จักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไม , รู้จักอาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ 

ไม , รู้จักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ ๑ ไม , ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๕ นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ รู้จักอาบัติและไม , ใช่อาบัติ ๑ 

รู้จักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ รู้จักอาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ รู้จักอาบัติ 

ชั่วหยาบและอาบัติไม , ชั่วหยาบ ๑ ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ ๑. 

ว่าด้วยภิกษุอยู่ป่าเป็นต้น 

[๙๘๑] ภิกษุผู้ถืออยู่ป่ามี ๕ คือ เพราะเป็นผู้เขลา เพราะเป็นผู้งมงาย จึงอยู่ป่า ๑ 
เป็นผู้ปรารถนาลามก ลูกความปรารถนาครอบงำ จึงอยู่ป่า ๑ เพราะมัวเมา เพราะจิตฟ้งซ่าน 
จึงอยู่ป่า ๑ เพราะเข้าใจว่า พระพุทธเจ้า พระสาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญ จึงอยู่ป่า ๑ 
เพราะอาศัยความมักน้อย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และเพราะอาศัยความเป็นแห่งการ 
อยู่ป่ามีประโยชน์ด้วยความปฏิบัติตามนี้จึงอยู่ป่า ๑. 

ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตมี ๕. 

ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลมี ๕. 

ภิกษุผู้ถืออยู่โคนไม้มี ๕. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 312 


ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าช้ามี ๕. 

ภิกษุผู้ถืออยู่กลางแจ้งมี ๕. 

ภิกษุผู้ถือผ้าสามผืนมี ๕. 

ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับมี ๕. 

ภิกษุผู้ถือการนั่งมี ๕. 

ภิกษุผู้ถืออยู่ในเสนาสนะตามที่ชัดไว้มี ๕. 

ภิกษุผู้ถือนั่งฉัน ณ อาสนะแห่งเดียวมี ๕. 

ภิกษุผู้ถือการห้ามภัตรที่เขานำมาถวายเมื่อภายหลังมี ๕. 

ภิกษุผู้ถือการฉันเพราะในบาตรมี ๕ คือ เพราะเป็นผู้เขลา เพราะเป็นผู้งมงาย จึงถือ 
การฉันเฉพาะในบาตร ๑ เป็นผู้ปวารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงำ จึงถือการฉันเฉพาะ 
ในบาตร ๑ เพราะมัวเมา เพราะจิตฟ้งซ่าน จึงถือการฉันเฉพาะในบาตร ๑ เพราะเข้าใจว่า 
พระพุทธเจ้า และพระสาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญ จึงถือการฉันเฉพาะในบาตร ๑ เพราะ 
อาศัยความมักน้อย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และเพราะอาศัยความเป็นแห่งการฉัน 
เฉพาะในบาตรมีประโยชน์ด้วยความปฏิบัติตามนี้จึงถือการฉันเฉพาะในบาตร ๑. 

ว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย 

[๙๘๒] ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ จะไม , ถือนิสัยอยู่ไม , ได้ คือ ไม , รู้อุโบสถ ๑ ไม , รู้ 
อุโบสถกรรม ๑ ไม , รู้ปาติโมกข์ ๑ ไม , รู้'ปาติ'โมก'ขุทเทศ ๑ มีพรรษาหย่อนห้า ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ รู้อุโบสถ ๑ รู้อุโบสถกรรม ๑ 
รู้ปาติโมกข์ ๑ รู้ปาดึโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาห้า หรือมีพรรษาเกินห้า ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ จะไม , ถือนิสัยอยู่ไม , ได้ คือ ไม , รู้ปวารณา ๑ ไม , รู้ 
ปวารณากรรม ๑ ไม , รู้ปาติโมกข์ ๑ ไม , รู้ปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหย่อนห้า๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ รู้ปวารณา ๑ รู้ปวารณากรรม ๑ 
รู้ปาติโมกข์ ๑ รู้ปาดึโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาห้า หรือมีพรรษาเกินห้า ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก๕ จะไม , ถือนิสัยอยู่ไม , ได้ คือ ไม , รู้อาบัติและมิใช่ 

อาบัติ ๑ ไม , รู้อาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไม , รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ ไม่ 

รู้อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม , ชั่วหยาบ ๑ มีพรรษาหย่อนห้า ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 313 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ รู้อาบัติและมิใช่อาบัติ ๑ รู้อาบัติ 

เบาและอาบัติหนัก ๑ รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ รู้อาบัติชั่วหยาบและอาบัติ 

ไม , ชั่วหยาบ ๑ มีพรรษาห้า หรือมีพรรษาเกินห้า ๑. 

ภิกษุณีประกอบด้วยองค์ ๕ จะไม , ถือนิสัยอยู่ไม , ได้ คือ ไม , รู้อุโบสถ ๑ ไม , รู้อุโบสถ 
กรรม ๑ ไม , รู้ปาติโมกข์ ๑ ไม่รู้ปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหย่อนห้า ๑. 

ภิกษุณีประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ รู้อุโบสถ ๑ รู้อุโบสถกรรม ๑ 
รู้ปาติโมกข์ ๑ รู้ปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาห้า หรือมีพรรษาเกินห้า ๑. 

ภิกษุณีประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ จะไม , ถือนิสัยอยู่ไม , ได้ คือ ไม่รู้ปวารณา ๑ 
ไม , รู้ปวารณากรรม ๑ ไม , รู้ปาติโมกข์ ๑ ไม่รู้ปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหย่อนห้า๑. 

ภิกษุณีประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสัย คือ รู้ปวารณา ๑ รู้ปวารณากรรม ๑ 
รู้ปาติโมกข์ ๑ รู้ปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษา ๕ หรือมีพรรษาเกินห้า ๑. 

ภิกษุณีประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ จะไม , ถือนิสัยอยู่ไม , ได้ คือ ไม , รู้อาบัติและมิใช่ 

อาบัติ ๑ ไม , รู้อาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไม , รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหถือ ๑ ไม , รู้ 

อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ ๑ มีพรรษาหย่อนห้า ๑. 

ภิกษุณีประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ รู้อาบัติและมิใช่อาบัติ ๑ รู้อาบัติ 

เบาและอาบัติหนัก ๑ รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ รู้อาบัติชั่วหยาบและอาบัติ 

ไม , ชั่วหยาบ ๑ มีพรรษาห้า หรือมีพรรษาเกินห้า ๑. 

โทษในกรรมไม่น่าเลื่อมใสเป็นต้น 

[๙๘๓] กรรมที่ไม่น่าเลื่อมใสมีโทษ ๕ คือ ตนเองก็ติเตียนตน ๑ ผู้รู้ทั้งหลายใคร่ 
ครวญแล้วก็ติเตียน ๑ กิตติศัพท์อันทรามย่อมขจรไป ๑ หลงใหลทำกาละ ๑ เบื้องหน้าแต่ตาย 
เพราะกายแตก ย่อยเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก ๑. 

กรรมที่น่าเลื่อมใสมีคุณ ๕ คือ ตนเองก็ไม่ติเตียนตน ๑ ผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วก็ 
สรรเสริญ ๑ กิตติศัพท์อันดีย่อมขจรไป ๑ ไม , หลงใหลทำกาละ ๑ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 
ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 314 

กรรมที่ไม่น่าเลื่อมใส มีโทษแม้อื่นอีก ๕ คือ ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมไม , เลื่อมใส ๑ 

คนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วย่อมเป็นอย่างลื่นไป ๑ เขาไม่เป็นอันทำคำสอนของพระศาสดา ๑ 

หมู , ชนมีในภายหลังย่อมถือเป็นทิฏฐานุคติ ๑ จิตของเขาไม่เลื่อมใส ๑. 

กรรมที่น่าเลื่อมใสมีคุณ ๕ คือ ผู้ที่ยังไม , เลื่อมใสย่อมเลื่อมใส ๑ ผู้ที่เลื่อมใสแล้ว 

ย่อมเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป ๑ เขาเป็นอันทำคำสอนของพระศาสดา ๑ หมู , ชนมีในภายหลังย่อมถือ 

เป็นทิฏฐานุคติ ๑ ชิตของเขาย่อมเลื่อมใส ๑. 

ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลมีโทษ ๕ คือ ต้องอาบัติเพราะไม่บอกลาเที่ยวไป ๑ ต้องอาบัติ 
เพราะนั่งในที่ลับ ๑ ต้องอาบัติเพราะอาสนะกำบัง ๑ แสดงธรรมแก่มาตุคามด้วยวาจาเกิน ๕-๖ 
คำต้องอาบัติ ๑ เป็นผู้มากด้วยความดำริในกามอยู่ ๑. 

ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล คลุกคลีอยู่ในตระกูลเกินเวลา มีโทษ ๕ คือ เห็นมาตุคาม 
เนืองๆ ๑ เมื่อมีการเห็นก็มีการเกี่ยวข้อง ๑ เมื่อมีการเกี่ยวข้องก็ต้องคุ้นเคย ๑ เมื่อมีความ 
คุ้นเคยก็มีจิตกำหนัด ๑ เมื่อมีจิตกำหนัดก็หวังซัอนี้ได้ คือ เธอจักไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ 
หรือจักต้องอาบัติที่เศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจักบอกลาสิกขาเวียนมาเพื่อเป็นคฤหัสถ์ 
ว่าด้วยพืชและผลไม้ 

[๙๘๔] พืชมี ๕ ชนิด คือ พืชเกิดจากเง่า ๑ พืชเกิดจากต้น ๑ พืชเกิดจากข้อ ๑ 
พืชเกิดจากยอด ๑ พืชเกิดจากเมล็ด ๑. 

ผลไม้ที่ควรบริโภคด้วยวิธีอันควรแก่สมณะมี ๕ คือ ขึ้ด้วยไฟ ๑ กรีดด้วยศาสตรา ๑. 

จิกด้วยเล็บ ๑ ไม่มีเมล็ด ๑ เขาปล้อนเมล็ดออกแล้วเป็นที่ห้า ๑. 

ว่าด้วยวิสุทธิ ๕ 

[๙๘๕] ริสุทธิมี ๕ คือ ภิกษุแสดงนิทานแล้ว นอกนั้นพึงสวดด้วยสุตบท นี้เป็น 
ริสุทธิข้อที่ ๑ 

แสดงนิทาน แสดงปาราชิก ๔ แล้ว นอกนั้นพึงสวดด้วยสุตบท นี้เป็นริสุทธิข้อที่ ๒ 
แสดงนิทาน แสดงปาราชิก ๔ แสดงสังฆาทิเสส ๑๓ แล้ว นอกนั้นพึงสวดด้วย 
สุตบท นี้เป็นวิสุทธิข้อที่ ๓ 

แสดงนิทาน แสดงปาราชิก ๔ แสดงสังฆาทิเสส ๑๓ แสดงอนึยต ๒ แล้ว 
นอกนั้นพึงสวดด้วยสตบท นี้เป็นริสทธิข้อที่ ๔ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 315 

สวดโดยพิสดารอย่างเดียว เป็นริสุทธิข้อที่ ๕. 

ริสุทธิแม้อื่นอีก ๕ คือ สุดตุทเทศ ๑ ปาริสุทธิอุโบสถ ๑ อธิษฐานอุโบสถ ๑ 
สามัคคีอุโบสถ ๑ ปวารณาเป็นที่ห้า ๑. 

ว่าด้วยอานิสงส์การทรงวินัยเป็นต้น 

[๙๘๖] การทรงวินัยมีอานิสงส์ ๕ คือ กองศีลของตนเป็นอันคุ้มครองรักษาดีแล้ว ๑ 
ผู้ที่ถูกความรังเกียจครอบงำย่อมหวนระลึกได้ ๑ กล้าพูดในท่ามกลางสงฆ์ ๑ ข่มด้วยดีซึ่งข้าศึก 
โดยสหธรรม ๑ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑. 

การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มี ๕ 
การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มี ๕. 

หมวด ๕ จบ 


หัวข้อประจำหมวด 

[๙๘๗] อาบัติ ๑ กองอาบัติ ๑ รินึตวัตถุ ๑ อนันตริยกรรม ๑ บุคคล ๑ อาบัติมี 
อันตัดเป็นวินัยกรรม ๑ ต้องอาบัติ ๑ ปัจจัย ๑ ไม่เข้ากรรม ๑ เข้ากรรม ๑ กิจควร ๑ ภิกษุ 
ถูกระแวง ๑ นํ้ามัน ๑ เปลวมัน ๑ ความเสื่อม ๑ ความเจริญ ๑ ความระงับ ๑ บุคคลไม่ควร 
ให้อุปสมบท ๑ ผ้าบังสุกุลที่ตก ณ ป่าช้า ๑ ผ้าบังสุกุลที่โคกัด ๑ การลัก ๑ โจร ๑ สิ่งของ 
ไม่ควรจ่าย ๑ สิ่งของไม , ควรแบ่ง ๑ อาบัติเกิดแด , กาย ๑ เกิดแด , กายและวาจา ๑ เป็นเทสนาคามินี 
๑ สงฆ์ ๑ ปาติโมกขุทเทศ ๑ ปัจชันติมชนบท ๑ อานิสงส์กฐิน ๑ กรรม ๑ อาบัติเป็นยาว 
ตติยกา๑ ปาราชิก๑กุลลัจชัย ๑ทุกกฏ๑ของเป็นอกัปปิยะ๑ของเป็นกัปปิยะ ๑สิ่งที่ 
ให้แล้วไม่เป็นบุญ ๑ สิ่งที่บรรเทาได้ยาก ๑ การกวาด ๑ การกวาดอย่างอื่นอีก ๑ ถ้อยคำ ๑ 
อาบัติ ๑ อธิกรณ์ ๑ วัตถุ ๑ ญัตติ ๑ อาบัติและมิใช่อาบัติ ๑ ปาติโมกข์ทั้งสอง ๑ อาบัติเบา 
และอาบัติเป็นที่แปด ๑ จงทราบฝ่ายดำและฝ่ายขาวดังข้างต้นนี้อยู่ป่า ๑ ถือเที่ยวบิณฑบาต ๑ 
ทรงผ้าบังสุกุล ๑ อยู่โคนไม้ ๑ อยู่ป่าช้า ๑ อยู่ที่แจ้ง ๑ ทรงผ้า ๓ ผืน ๑ ถือเที่ยวบิณฑบาตตาม 
ลำดับแถว ๑ ถือการนั่ง ๑ ถืออยู่ในเสนาสนะตามที่ชัดไว้ ๑ ถือนั่งฉัน ณ อาสนะแห่งเดียว ๑ 
ถือการห้ามภัตรที่ถวายทีหลัง ๑ ถือฉันข้าวในบาตร ๑ อุโบสถ ๑ ปวารณา ๑ อาบัติและมิใช่ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 316 

อาบัติ ๑ บทฝ่ายดำและฝ่ายขาวดังข้างต้นนี้สำหรับภิกษุณีก็เหมือนกัน กรรมที่ไม , น่าเลื่อมใส ๑ 
กรรมที่น่าเลื่อมใส ๑ กรรมที่ไม่น่าเลื่อมใสและน่าเลื่อมใสอื่นอีก ๒ อย่าง ๑ ภิกษุเข้าไปสู่สกุล ๑ 
ภิกษุคลุกคลีอยู่เกินเวลา ๑ พืช ๑ ผลไม้ควรแก , สมณะ ๑ ริสุทธิ ๑ ริสุทธิแม้อื่นอีก ๑ อานิสงส์ 
การทรงพระวินัย ๑ งดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม ๑ งดปาติโมกข์เป็นธรรม ๖ หมวดห้าล้วนที่กล่าว 
แล้ว จบ 

หัวข้อประจำหมวด ๕ จบ 


หมวด ๖ 

ว่าด้วยความไม , เคารพเป็นต้น 

[๙๘๘] ความไม่เคารพมี ๖. ความเคารพมี ๖. รินึตวัตถุมี ๖ สามีจิกรรมมี ๖. 

สมุฏฐานอาบัติมี ๖. อาบัติมีอันตัดเป็นวินัยกรรมมี ๖. ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๖. การทรง 
วินัยมีอานิสงส์ ๖.สิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมี๖ ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวร ๖ราตรี.จีวรมี๖ 
ชนิด. นี้าย้อมมี ๖. ชนิด อาบัติเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจามี ๖ อาบัติเกิดแต่วาจากับจิต 
มิใช่กายมี ๖. อาบัติเกิดแต่กายวาจาและชิตมี ๖. กรรมมี ๖. มูลแห่งวิวาทมี ๖. มูลแห่งการโจท 
มี ๖. สาราณียธรรมมี ๖. ผ้าอาบนี้ไฝนยาว ๖ คืบพระสุคต จีวรพระสุคตกว้าง ๖ คืบพระสุคต. 

นิสัยระงับจากพระอาจารย์มี ๖. อนุบัญญัติในการอาบนี้ามี ๖. ภิกษุถือเอาจีวรที่ทำค้างไว้แล้วหลีก 
ไป เก็บเอาจีวรที่ทำล้างแล้วหลีกไป. 

ว่าด้วยองค์ ๖ แห่งพระอุปัชฌาย์ 

[๙๘๙] ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๖ ควรให้อุปสมบท ควรให้นิสัย ควรให้สามเณร 
อุปัฏฐาก คือ : 

เป็นผู้ประกอบด้วยกองศีล ของพระอเสขะ ๑ 

เป็นผู้ประกอบด้วยกองสมาธิ ของพระอเสขะ ๑ 

เป็นผู้ประกอบด้วยกองปัญญา ของพระอเสขะ ๑ 

เป็นผู้ประกอบด้วยกองวิมุตติ ของพระอเสขะ ๑ 

เป็นผู้ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณบัสสนะ ของพระอเสขะ ๑ 

เป็นผู้มีพรรษาสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 317 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๖ ควรให้อุปสมบท ควรให้นิสัย ควรให้สามเณร 
อุปัฏฐาก คือ: 

เป็นผู้ประกอบด้วยกองศีลของพระอเสขะด้วยตน และชักชวนผู้อื่นในกองศีลของ 
พระอเสขะ ๑ 

เป็นผู้ประกอบด้วยกองสมาธิของพระอเสขะด้วยตน และชักชวนผู้อื่นในกองสมาธิ 
ของพระอเสขะ ๑ 

เป็นผู้ประกอบด้วยกองปัญญาของพระอเสขะด้วยตน และชักชวนผู้อื่นในกองปัญญา 
ของพระอเสขะ ๑ 

เป็นผู้ประกอบด้วยกองวิมุตติของพระอเสขะด้วยตน และชักชวนผู้อื่นในกองวิมุตติ 
ของพระอเสขะ ๑ 

เป็นผู้ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะของพระอเสขะด้วยตน และชักชวนผู้อื่น 
ในกองวิมุตติญาณทัสสนะของพระอเสขะ ๑. 

เป็นผู้มีพรรษาสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๖ ควรให้อุปสมบท ควรให้นิสัย ควรให้สามเณร 
อุปัฏฐาก คือ มีศรัทธา ๑ มีความละอาย ๑ มีความเกรงกลัวบาป ๑ ปรารภความเพียร ๑ มี 
สติตั้งมั่น®มีพรรษาสับ หรือมีพรรษาเกินสับ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๖ ควรให้อุปสมบท ควรให้นิสัย ควรให้สามเณร 
อุปัฏฐาก คือ ไม่มีศีลวิบัติในอธิศีล ๑ ไม่มีอาจารวิบัติ'ในอัชฌาจาร ๑ ไม่มีทิฏฐิริบัดึในอตึทิฏฐิ 
๑ เป็นผู้ได้ยินได้ฟิงมาก ๑ มีปัญญา ๑ มีพรรษาสิบ หรือมีพรรษาเกินสับ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๖ ควรให้อุปสมบท ควรให้นิสัย ควรให้สามเณร 
อุปัฏฐาก คือ อาจพยาบาลเอง หรือสั่งให้ผู้อื่นพยาบาลอันตวาสิกหรือสิทธิริหาริกผู้อาพาธ ๑ 
อาจระงับเองหรือวานผู้อื่นให้ช่วยระงับความกระสันอันเกิดขึ้นแล้ว ๑ อาจบรรเทาเองหรือวานผู้ 
อื่นให้ช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายอันเกิดขึ้นโดยธรรม ๑ รู้จักอาบัติ ๑ รู้จักวิธีออกจากอาบัติ ๑ 
มีพรรษาได้สิบ หรือมีพรรษาเกินสับ ๑ 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๖ ควรให้อุปสมบท ควรให้นิสัย ควรให้สามเณร 

อุปัฏฐาก คือ อาจแกปรืออันเตวาสัก หรือสัทธิริหาริกในสิกขาอันเป็นส่วนอภิสมาจาร ๑ 

อาจแนะนำอันเตวาสักหรือสัทธิริหาริกในสิกขาเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ๑ อาจแนะนำ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 318 

ในธรรมอันยิ่งขึ้นไป ๑ อาจแนะนำในวินัยอันยิ่งขึ้นไป ๑ อาจเปลื้องทิฏฐิผิดอันเกิดขึ้นแล้วโดย 
ธรรม ๑ มีพรรษาได้สิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๖ ควรให้อุปสมบท ควรให้นิสัย ควรให้สามเณร 
อุปัฏฐาก คือ รู้อาบัติ ๑ รู้สิ่งมิใช่อาบัติ ๑ รู้อาบัติเบา ๑ รู้อาบัติหนัก ๑ จำปาติโมกข์ทั้งสอง 
ได้ดีโดยพิสดาร จำแนกดี สวดคล่องแคลำ วินิจฉัยลูกต้องโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ มี 
พรรษาได้สิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑. 

ว่าด้วยงดปาติโมกข์ 

[๙๙๐] งดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมี ๖. งดปาติโมกข์เป็นธรรมมี ๖. 

หมวด ๖ จบ 


หัวข้อประจำหมวด 

[๙๙๑] อคารวะ ๑ คารวะ ๑ รินึตวัตถุ ๑ สามีจิกรรม ๑ สมุฏฐานอาบัติ ๑ 
สิกขาบทมีการตัดเป็นวินัยกรรม ๑ อาการ ๑ อานิสงส์ ๑ สิกขาบทว่าด้วยอย่างยิ่ง ๑ อยู่ปราศ ๖ 
ราตรี ๑ จีวร ๑ นำย้อม ๑ อาบัติเกิดแต่กายกับจิต ๑ วาจากับจิต ๑ กายวาจาและชิต ๑ กรรม 
๑ มูลแห่งวิวาท ๑ มูลแห่งการโจท ๑ ด้านยาว ๑ ด้านกว้าง ๑ นิสัยระงับ ๑ อนุบัญญัติ ๑ 
ถือเอาจีวรที่ทำด้าง ๑ เก็บเอาจีวรที่ทำล้าง ๑ อเสขธรรม ๑ ชักชวนผู้อื่นในอเสขธรรม ๑ มี 
ศรัทธา ๑ อธิศีล ๑ พยาบาลผู้อาพาธ ๑ แกปรือในอภิสมาจาร ๑ รู้อาบัติ ๑ งดปาติโมกข์ไม่ 
เป็นธรรม ๑ งดปาติโมกข์เป็นธรรม ๑. 

หัวข้อประจำหมวด ๖ จบ 


หมวด ๗ 

ว่าด้วยอาบัติเป็นต้น 

[๙๙๒] อาบัติมี ๗. กองอาบัติมี ๗. วินึตวัตถุมี ๗. สามีจิกรรมมี ๗. ทำตาม 
ปฏิญญาไม , ชอบธรรมมี ๗. ทำตามปฏิญญาชอบธรรมมี ๗. กิจ ๗ อย่างภิกษุไปด้วยสัตตาหกรณีย 
ไม่ต้องอาบัติ.ทรงวินัยมีอานิสงส์ ๗.สิกขาบทว่าด้วยอย่างยิ่งมี ๗. เพราะอรุณขึ้นเป็นนึสสัคคิย์ 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 319 

มี ๗. สมถะมี ๗. กรรมมี ๗. ข้าวเปลือกดิบมี ๗. สร้างกุฎีด้านกว้างร่วมใน ๗ คืบ. คณะ 
โภชน์ อนุบัญญัติมี ๗. ภิกษุรับประเคนเภสัชแล้วเก็บไว้ฉันได้ ๗ วันเป็นอย่างยิ่ง. ภิกษุถือเอา 
จีวรที่ทำเสร็จแล้วหลีกไป. เก็บจีวรที่ทำเสร็จแล้วหลีกไป. ภิกษุไม่เห็นอาบัติ. ภิกษุเห็นอาบัติ 
ภิกษุทำคืนอาบัติ. งดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมี ๗. งดปาติโมกข์เป็นธรรมมี ๗. 

ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร 

[๙๙๓] ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๗ เป็นพระวินัยธรได้ คือรู้อาบัติ ๑ รู้สิ่งมิใช่อาบัติ ๑ 
รู้อาบัติเบา ๑ รู้อาบัติหนัก ๑ เป็นผู้มีศีล สำรวมในปาติโมกข์สังวร ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและ 
โคจรอยู่ เห็นภัยในโทษเพียงเล็กห้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ๑ สำหรับฌาน ๔ 
ฝ่ายกุศลเจตสัก เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน เธอเป็นผู้ได้ตามความปรารถนา ได้ไม , ยาก ได้ 
ไม , ลำบาก ๑ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุติ ไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะ ด้วยปัญญา 
อันยิ่ง ด้วยตนเองในปัจจุบันนี้แหละเข้าถึงอยู่ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๗ เป็นพระวินัยธรได้ คือรู้อาบัติ ๑ รู้สิ่งมิใช่อาบัติ ๑ 
รู้อาบัติเบา ๑ รู้อาบัติหนัก ๑ เป็นผู้มีสุตะมาก ทรงจำสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหล่านี้นใด 
ไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ 
พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิส , นเชิง ธรรมเห็นปานนั้น เธอสดับมาก ทรงไว้ สั่งสมด้วยวาจาเพ่ง 
ด้วยใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ ๑ สำหรับฌาน ๔ ฝ่ายกุศลเจตสิกเป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน 
เธอเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้ไม่ยาก ได้ไม , ลำบาก ๑ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ 
ไม่มีอาสวะเพราะสินอาสวะ ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันนี้แหละ เข้าถึงอยู่ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๗ เป็นพระวินัยธรได้ คือ รู้อาบัติ ๑ รู้สิ่งมิใช่ 
อาบัติ ๑ รู้อาบัติเบา ๑ รู้อาบัติหนัก ๑ จำปาติโมกข์ทั้งสองได้โดยพิสดาร จำแนกดี สวด 
คล่องแคล , ว วินิจฉัยถูกต้อง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ สำหรับฌาน ๔ ฝ่ายกุศลเจตสิก 
เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน เธอเป็นผู้ได้ตามความปรารถ ได้ไม , ยาก ได้ไม , ลำบาก ๑ ทำให้ 
แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุติ ไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะ ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ใน 
ปัจจุบันนี้แหละเข้าถึงอยู่ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 320 

ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๗ เป็นพระวินัยธรได้ คือ รู้อาบัติ ๑ รู้สิ่งมิใช่ 
อาบัติ ๑ รู้อาบัติเบา ๑ รู้อาบัติหนัก ๑ ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง 
สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง สี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้าง หกชาติบ้าง เจ็ดชาติบ้าง แปดชาติบ้าง 
เก้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อย 
ชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏอัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดริวัฏฏกัปเป็นอัน 
มากบ้าง ตลอดสังวัฏฏริวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ว่าในภพโน้น เรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขทุกข์อย่างนั้น มีกำหนดอายุเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้น 
แล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น 
มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขทุกข์อย่างนั้น มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้ 
มาเกิดในภพนี้ ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วย 
ประการฉะนี้ 

ย่อมเล็งเห็นหมู , สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
ทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิลวงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไป 
ตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้าเป็น 
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ สัตว์เหล่านั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย 
ทุคคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียน 
พระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ สัตว์เหล่านั้นเมื่อตายไป ย่อม 
เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ย่อมเล็งเห็นหมู , สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดี มีผิว 
พรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิลวงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้ 
เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้๑ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุตึ ไม่มีอาสวะ เพราะ 
สิ้นอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันนี้แหละ เข้าถึงอยู่ ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๗ ย่อมงาม คือ รู้อาบัติ ๑ รู้สิ่งมิใช่อาบัติ ๑ รู้อาบัติ 
เบา ๑ รู้อาบัติหนัก ๑ เป็นผู้มีศีล -.. สมาทานศึกษาอยู่ในสักขาบททั้งหลาย ๑ สำหรับฌาน ๔ 
ฝ่ายกุศลเจตสัก เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน เธอเป็นผู้ได้ตามความปรารถนา ได้ไม , ยาก ได้ 
ไม , ลำบาก ๑ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุติ ไม่มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะ ด้วยปัญญาอัน 
ยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันนี้แหละ เข้าถึงอยู่ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 321 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๗ ย่อมงาม คือรู้อาบัติ ๑ รู้สิ่งมิใช่อาบัติ ๑ 
รู้อาบัติเบา ๑ รู้อาบัติหนัก ๑ เป็นผู้มีสุตะมาก -.. แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ ๑ สำหรับฌาน ๔ 
ฝ่ายกุศลเจตสิก เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน เธอเป็นผู้ได้ตามความปรารถนา ได้ไม , ยาก ได้ 
ไม , ลำบาก ๑ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุติ ไม่มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะ ด้วยปัญญา 
อันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันนี้แหละเข้าถึงอยู่ ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๗ ย่อมงาม คือ รู้อาบัติ ๑ รู้สิ่งมิใช่อาบัติ ๑ 
รู้อาบัติเบา ๑ รู้อาบัติหนัก ๑ จำปาติโมกข์ทั้งสองได้โดยพิสดาร จำแนกดี สวดคล่องแคล , ว 
วินิจฉัยถูกต้อง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ สำหรับฌาน ๔ ฝ่ายกุศลเจตสิก เป็นเครื่องอยู่ 
สบายในปัจจุบัน เธอเป็นผู้ได้ตามความปรารถนา ได้ไม่ยาก ได้ไม , ลำบาก ๑ ทำให้แจ้งซึ่ง 
เจโตวิมุติ ปัญญาริมุติ ไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะ ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันนี้ 
แหละเข้าถึงอยู่ ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๗ ย่อมงาม คือ รู้อาบัติ ๑ รู้สิ่งมิใช่อาบัติ ๑ 

รู้อาบัติเบา ๑ รู้อาบัติหนัก ๑ ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก -.. ๑ เล็งเห็นหมู , สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลัง 

อุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ” , 

ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์เป็นไปตามกรรม -.. ๑ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุติ 
ไม่มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะ ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันนี้แหละ เข้าถึงอยู่ ๑. 

ว่าด้วยอสัทธรรมและสัทธรรม 

[๙๙๔] อสัทธรรม ๗ คือ ไม่มีศรัทธา ๑ ไม , มีความละอาย ๑ ไม่มีความเกรงกลัว ๑ 
มีการพิงน้อย ๑ เกียจคร้าน ๑ หลงลืมสติ ๑ มีปัญญาทราม ๑. 

สัทธรรมมี ๗ คือ มีศรัทธา ๑ มีความละอาย ๑ มีความเกรงกลัว ๑ มีการพิงมาก ๑ 
ปรารภความเพียร ๑ มีสติตั้งมั่น ๑ มีปัญญา ๑. 


หมวด ๗ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 322 


หัวข้อประจำหมวด 

[๙๙๕] อาบัติ ๑ กองอาบัติ ๑ วินึตวัตถุ ๑ สามีจิกรรม ๑ ทำตามปฏิญญาไม , เป็นธรรม 
๑ ทำตามปฏิญญาเป็นธรรม ๑ สัตตาหะไปไม่ต้องอาบัติ ๑ อานิสงส์ ๑ อย่างยิ่ง ๑ อรุณ ๑ 
สมถะ ๑ กรรม ๑ ข้าวเปลือกดิบ ๑ สร้างกุฎีด้านกว้าง ๑ คณะโภชน์ ๑ เจ็ดวันเป็นอย่างยิ่ง ๑ 
ลือเอา ๑ เก็บไป ๑ ไม , เห็นอาบัติ ๑ เห็นอาบัติ ๑ ทำคืนอาบัติ ๑ งดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม ๑ 
งดปาติโมกข์เป็นธรรม ๑ วินัยธร ๔ อย่าง ๑ ภิกษุงาม ๔ อย่าง ๑ อสัทธรรม ๗ อย่าง ๑ 
สัทธรรม ๗ อย่าง ๑ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไร้แล้วแล. 

หัวข้อประจำหมวด ๗ จบ 


หมวด ๘ 

ว่าด้วยอานิสงส์เป็นต้น 

[๙๙๖]ภิกษุเห็นอานิสงส์ ๘ไม่พึงยกภิกษุนั้นฐานไม , เห็นอาบัติ.ภิกษุเห็นอานิสงส์ 
๘ พึงแสดงอาบัตินั้น เพราะความเชื่อแม้ต่อผู้อื่น. อาบัติสังฆาทิเสสเป็นยาวตติยกะมี ๘. 

ประจบตระกูลด้วยอาการ ๘. จีวรบังเกิดมีมาติกา๘. กฐินเดาะมีมาติกา๘.นั้าปานะมี ๘ ชนิด. 
พระเทวทัตต์ มีจิตอันอสัทธรรม ๘ อย่างครอบงำยํ่ายี จึงไปสู่อบาย ตกรก ชั่วกัป ช่วย 
ไม , ได้. โลกธรรมมี ๘. ครุธรรมมี ๘. อาบัติปาฏิเทสนึยะมี ๘. มุสาวาทมี ๘ องค์อุโบสถมี ๘ 
องค์แห่งความเป็นทูตมี ๘. วัตรแห่งเดียรถีย์มี ๘. อัจฉริยะอัพภูตธรรมในมหาสมุทรมี ๘. 
อัจฉริยะอัพภูตธรรมในพระธรรมวินัยนี้มี ๘. ภัตตาหารที่ไม่เป็นเดนมี ๘. ภัตตาหารที่เป็นเดน 
มี ๘. เภสัชเป็นนึสสัคคิยะเมื่อรุ่งอรุณที่ ๘. ปาราชิกมี ๘. ภิกษุณียังวัตถุที่ ๘ ให้บริบูรณ์ 
สงฆ์พึงนาสนะเสีย. ภิกษุณียังวัตถุที่ ๘ ให้บริบูรณ์แม้แสดงอาบัติแล้วก็ไม่เป็นอันแสดง. 
อุปสมบทมีวาจา ๘. พึงลุกรับภิกษุณี ๘ พวก. พึงให้อาสนะแก , ภิกษุณี ๘ พวก. อุบาสิกาขอพร 
๘. ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ สงฆ์พึงสมมติให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี การทรงวินัยมีอานิสงส์ ๘. 
สิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมี ๘. ภิกษุผู้ถูกลงตัสสปาปิยสิกากรรมพึงประพฤติชอบในธรรม ๘. 
งดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมี ๘. งดปาติโมกข์เป็นธรรมมี ๘. 


หมวด ๘ จบ 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 323 


หัวข้อประจำหมวด 

[๙๙๗] ไม่ยกภิกษุนั้น ๑ เชื่อผู้อื่น ๑ อาบัติสังฆาทิเสสเป็นยาวตติยกะ ๑ ประจบ ๑ 
มาติกา ๑ กฐินเดาะ ๑ นั้าปานะ ๑ อสัทธรรมครอบงำ ๑ โลกธรรม ๑ ครุธรรม ๑ อาบัติ 
ปาฏิเทสนึยะ ๑ มุสาวาท ๑ อุโบสถ ๑ องค์แห่งทูต ๑ ติตถิยวัตร ๑ มหาสมุทร ๑ อัพภูต 
ธรรมในพระธรรมวินัย ๑ โภชนะไม , เป็นเดน ๑ โภชนะเป็นเดน ๑ เภสัชเป็นนิสสัคคีย์ ๑ 
ปาราชิก ๑ วัตถุที่แปด ๑ ไม่แสดง ๑ อุปสมบท ๑ ลุกรับ ๑ ให้อาสนะ ๑ พร ๑ ให้โอวาท 
๑ อานิสงส์ ๑ อย่างยิ่ง ๑ ประพฤติในธรรมแปด ๑ งดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม ๑ งดปาติโมกข์ 
เป็นธรรม ๑ พระผู้มีพระภาคทรงประกาศหมวดแปดไว้ดีแล้วแล. 

หัวข้อประจำหมวด ๘ จบ 


หมวด ๙ 

ว่าด้วยอาฆาตวัตถุเป็นต้น 

[๙๙๘] อาฆาตวัตถุมี ๙. อุบายกำจัดอาฆาตวัตถุมี ๙. รินีตวัตถุมี ๙. อาบัติสังฆาทิเสส 
เป็นปฐมาปัตติกะมี ๙. สงฆ์แตกกันเพราะภิกษุ ๙ รูป. โภชนะอันประณีตมี ๙. เป็นทุกกฏเพราะ 
มังสะ ๙ ชนิด. ปาดึโมกขุทเทศมี ๙. สิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมี ๙. ธรรมมีตัณหาเป็นมูลมี ๙. 
มานะมี๙.จีวรที่ควรอธิษฐานมี ๙.จีวรที่ไม่ควรวิกัปมี๙. จีวรพระสุคตยาว๙คืบ.การให้ไม่ 
เป็นธรรมมี ๙. การรับไม่เป็นธรรมมี ๙. บริโภคไม่เป็นธรรมมี ๙. การให้เป็นธรรมมี ๓. การ 
รับเป็นธรรมมี ๓. บริโภคเป็นธรรมมี ๓. สัญญัติไม , เป็นธรรมมี ๙. สัญญัติเป็นธรรมมี ๙. กรรม 
ไม่เป็นธรรมหมวด ๙ มี ๒ หมวด. กรรมเป็นธรรมหมวด ๙ มี ๒ หมวด. งดปาติโมกข์ไม่เป็น 
ธรรมมี ๙. งดปาติโมกข์เป็นธรรมมี ๙. 

หมวด ๙ จบ 


หัวข้อประจำหมวด 

[๙๙๙] อาฆาตวัตถุ ๑ อุบายกำจัด ๑ รินึตวัตถุ ๑ อาบัติเป็นปฐมาป้ตติกะ ๑ สงฆ์ 
แตกกัน ๑ โภชนะประณีต ๑ มังสะ ๑ อุเทศ ๑ อย่างยิ่ง ๑ ตัณหา ๑ มานะ ๑ อธิษฐาน ๑ 
วิกัป ๑ คืบ ๑ ให้ ๑ รับ ๑ บริโภค ๑ ให้รับ และบริโภคที่เป็นธรรมอย่างละสาม ๑ สัญญัติ 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 324 

ที่ไม่เป็นธรรม ๑ ที่เป็นธรรม ๑ หมวด ๙ สองหมวดสองอย่าง ๑ งดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม ๑ 
เป็นธรรม ๑. 

หัวข้อประจำหมวด ๙ จบ 


หมวด ๑๐ 

ว่าด้วยอาฆาตวัตถุเป็นต้น 

[๑๐๐๐] อาฆาตวัตถุมี ๑๐. อุบายกำจัดอาฆาตวัตถุมี ๑๐. รินีตวัตถุมี ๑๐. มิจฉา 
ทิฏฐิมี-วัตถุ ๑๐. สัมมาทิฏฐิมี-วัตถุ ๑๐. อันตคาหิกทิฏฐิมี ๑๐. มิจฉัตตะมี ๑๐. สัมมัตตะมี ๑๐. 
อกุศลกรรมบถมี ๑๐. กุศลกรรมบถมี ๑๐. จับสลากไม่เป็นธรรมมี ๑๐. จับสลากเป็นธรรมมี ๑๐. 
สามเณรมีสิกขาบท ๑๐. สามเณรประกอบด้วยองค์ ๑๐ พึงให้สึกเสีย. 

ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร 

[๑๐๐๑] พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๑๐ นับว่าเป็นผู้เขลา คือ ไม่กำหนดที่สุด 
ถ้อยคำของตน ๑ ไม่กำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่น ๑ ไม่กำหนดที่สุดถ้อยคำของตนและไม่ 
กำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่นแล้วปรับอาบัติ ๑ ปรับอาบัติโดยไม , เป็นธรรม ๑ ปรับอาบัติไม่ตาม 
ปฏิญญา ๑ ไม , รู้อาบัติ ๑ ไม , รู้มูลของอาบัติ ๑ ไม , รู้เหตุเกิดของอาบัติ ๑ ไม , รู้ความดับของอาบัติ 
๑ ไม , รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาบัติ ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๑๐ นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ กำหนดที่สุดถ้อยคำของตน 
๑ กำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่น ๑ กำหนดที่สุดถ้อยคำของตนและกำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่น 
แล้วปรับอาบัติ ๑ ปรับอาบัติตามธรรม ๑ ปรับอาบัติตามปฏิญญา ๑ รู้อาบัติ ๑ รู้มูลของอาบัติ ๑ 
รู้เหตุเกิดของอาบัติ ๑ รู้ความดับของอาบัติ ๑ รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาบัติ ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๑๐ นับว่า เป็นผู้เขลา คือ ไม , รู้อธิกรณ์ ๑ 
ไม , รู้มูลของอธิกรณ์ ๑ ไม , รู้เหตุเกิดของอธิกรณ์ ๑ ไม , รู้ความดับของอธิกรณ์ ๑ ไม , รู้ข้อปฏิบัติให้ 
ถึงความดับแห่งอธิกรณ์ ๑ ไม , รู้วัตถุ ๑ ไม , รู้เหตุเป็นเค้ามูล ๑ ไม่รู้บัญญัติ ๑ ไม , รู้อนุบัญญัติ ๑ 
ไม , รู้ทางแห่งถ้อยคำอันเข้าอนุสนธิกันได้ ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 325 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๑๐ นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ รู้อธิกรณ์ ๑ รู้มูลของ 
อธิกรณ์ ๑ รู้เหตุเกิดของอธิกรณ์ ๑ รู้ความดับของอธิกรณ์ ๑ รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่ง 
อธิกรณ์ ๑ รู้วัตถุ ๑ รู้เหตุเป็นเค้ามูล ๑ รู้บัญญัติ ๑ รู้อนุบัญญัติ ๑ รู้ทางแห่งถ้อยคำอันเข้า 
อนุสนธิกันได้ ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๑๐ นับว่าเป็นผู้เขลา คือ ไม , รู้ญัตติ ๑ ไม , รู้ 
การตั้งญัตติ ๑ ไม่ฉลาดในเบื้องต้น ๑ ไม่ฉลาดในเบื้องปลาย ๑ ไม , รู้กาล ๑ ไม , รู้อาบัติและ 
มิใช่อาบัติ ๑ ไม , รู้อาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไม , รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ 
ไม , รู้อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ ๑ ไม่ยึดลือ ไม่ใส่ใจ ไม่ใคร่ครวญถ้อยคำที่สืบต่อจาก 
อาจารย์ ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๑๐ นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ รู้ญัตติ ๑ รู้การตั้งญัตติ ๑ 
ฉลาดในเบื้องต้น ๑ ฉลาดในเบื้องปลาย ๑ รู้กาล ๑ รู้อาบัติและมิใช่อาบัติ ๑ รู้อาบัติเบาและ 
อาบัติหนัก ๑ รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม , มีส่วนเหลือ ๑ รู้อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม , 

ชั่วหยาบ ๑ เป็นผู้อึดถือ ใส่ใจใคร่ครวญถ้อยคำที่สืบต่อจากอาจารย์ ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๑๐ นับว่าเป็นผู้เขลา คือ ไม , รู้อาบัติและมิใช่ 
อาบัติ ๑ ไม , ผู้อาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไม , รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ ไม , รู้ 
อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ ๑ จำปาติโมกข์ทั้งสองไม , ได้โดยพิสดาร จำแนกไม่ดี สวด 
ไม่คล่องแคลำ วินิจฉัยไม , ถูกต้อง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ ไม , รู้อาบัติและมิใช่อาบัติ ๑ 
ไม , รู้อาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไม , รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ ไม , รู้อาบัติ 
ชั่วหยาบและอาบัติไม , ชั่วหยาบ ๑ ไม , ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ ๑. 

พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๑๐ นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ รู้อาบัติและมิใช่อาบัติ ๑ 
รู้อาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ รู้อาบัติชั่วหยาบ 
และอาบัติไม่ชั่วหยาบ ๑ จำปาติโมกข์ทั้งสองได้ โดยพิสดาร จำแนกดี สวดคล่องแคลำ 
วินิจฉัยถูกต้อง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ รู้อาบัติและมิใช่อาบัติ ๑ รู้อาบัติเบาและอาบัติ 
หนัก ๑ รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม , มีส่วนเหลือ ๑ รู้อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ ๑ 
ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 326 

ว่าด้วยอุพพาหิกาเป็นต้น 

[๑๐๐๒] ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๑๐ สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. พระตถาคตทรง 
บัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐. การเข้าไปสู่ภายใน 
พระราชฐานมีโทษ ๑๐. ทานวัตถุมี ๑๐. รัตนะมี ๑๐. ภิกษุสงฆ์มีวรรค ๑๐. คณะสงฆ์มีวรรค 
๑๐ พึงให้อุปสมบท. ผ้าบังสุกุลมี ๑๐. จีวรสำหรับใช้สอยมี ๑๐.ทรงอติเรกจีวรมี ๑๐ วัน 
เป็นอย่างยิ่ง. นาสุกกะมี ๑๐ สตรีมี ๑๐. ภรรยามี ๑๐. ภิกษุในพระนครเวสาลีแสดงวัตถุ ๑๐. 
บุคคลไม่ควรไหว้มี ๑๐. เรื่องสำหรับด่ามี ๑๐. กล่าวคำส่อเสียดด้วยอาการ ๑๐. เสนาสนะมี 
๑๐. ขอพร ๑๐. งดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมี ๑๐. งดปาติโมกข์เป็นธรรมมี ๑๐. ยาคูมีอานิสงส์ 
๑๐. อกัปปิยะมังสะมี ๑๐. สิกขาบทว่าด้วยอย่างยิ่งมี ๑๐. ภิกษุมีพรรษา ๑๐ ฉลาด สามารถ 
ควรให้บรรพชา อุปสมบท ควรให้นิสัย ควรให้สามเณรอุปัฏฐาก. ภิกษุณีมีพรรษา ๑๐ ฉลาด 
สามารถ ควรให้บรรพชาอุปสมบท ควรให้นิสัย ควรให้สามเณรีอุปัฏฐาก. ภิกษุณีมีพรรษา ๑๐ 
ฉลาด สามารถ พึงยินดีการสมมติให้บวช. ภิกษุณีมีพรรษา ๑๐ ควรให้สิกขาแก , สตรี 
คฤหัสถ์. 

หมวด ๑๐ จบ 


หัวข้อประจำหมวด 

[๑๐๐๓] อาฆาตวัตถุ ๑ อุบายกำจัด ๑ รินึตวัตถุ ๑ มิจฉาทิฏฐิ ๑ สัมมาทิฏฐิ ๑ 
อันตคาหิกทิฏฐิ ๑ มิจฉัตตะ ๑ สัมมัตตะ ๑ อกุศลกรรมบถ ๑ กุศลธรรมบถ ๑ จับสลากเป็น 
ธรรม ๑ จับสลากไม่เป็นธรรม ๑ สามเณร ๑ นาสนะ ๑ ถ้อยคำ ๑ อธิกรณ์ ๑ ญัตติ ๑ 
อาบัติเบา ๑ อาบัติเบาอีก ๑ อาบัติหนัก ๑ จงรู้ฝ่ายดำ ฝ่ายขาว เหล่านี้ไว้ อุพพาหิกา ๑ 
สิกขาบท ๑ ภายในพระราชฐาน ๑ ทานวัตถุ ๑ รัตนะ ๑ คณะสงฆ์ทสวรรค ๑ คณะสงฆ์ทส 
วรรคให้อุปสมบท ๑ ผ้าบังสุกุล ๑ จีวรสำหรับใช้สอย ๑ สิบวัน ๑ นี้าสุกกะ ๑ สตรี ๑ 
ภรรยา ๑ วัตถุสิบ ๑ คนไม่ควรไหว้ ๑ เรื่องสำหรับด่า ๑ คำส่อเสียด ๑ เสนาสนะ ๑ พร ๑ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 327 

งดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม ๑ งดปาติโมกข์เป็นธรรม ๑ ยาคู ๑ มังสะ ๑ อย่างยิ่ง ๑ ภิกษุ ๑ 
ภิกษุณี ๑ ให้บวช ๑ สตรีคฤหัสถ์ ๑ หมวดสิบ พระผู้มีพระภาค ทรงประกาศไว้ดีแล้วแล. 
หัวข้อประจำหมวด ๑๐ จบ 


หมวด ๑๑ 

ว่าด้วยบุคคลเป็นต้น 

[๑๐๐๔] บุคคล ๑๑ จำพวก ที่เป็นอนุปสัมบันไม่ควรให้อุปสมบท ที่เป็นอุปสัมบัน 
ควรให้สึกเสีย.รองเท้าไม , ควรมี๑๑.ชนิด.บาตรไม , สมควรมี๑๑ชนิด.จีวรไม่สมควรมี๑๑ 
ชนิด.สิกขาบทเป็นยาวตติยกะมี ๑๑.พึงถามคันตรายิกธรรม ๑๑ ของภิกษุณี. จีวรควรอธิษฐาน 
มี ๑๑. จีวรไม่ควรวิกัปมี ๑๑. จีวรเป็นนึสสัคคีย์เมื่อรุ่งอรุณที่ ๑๑. ลูกดุมที่สมควรมี ๑๑. ลูก 
ถรินที่สมควรมี ๑๑. แผ่นดินไม่สมควรมี ๑๑. แผ่นดินที่สมควรมี ๑๑. การระงับนิสัยมี ๑๑. 
บุคคลไม่ควรไหว้มี ๑๑. สิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมี ๑๑. ขอพร ๑๑. โทษแห่งสีมามี ๑๑. บุคคล 
ผู้ด่าบริภาษต้องได้รับโทษ ๑๑ อย่าง. เมื่อเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมาแต่แรก ให้เจริญแล้ว 
ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ ปรารภ 
สมํ่าเสมอดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่าง คือ หลับเป็นสุข ๑ ตื่นเป็นสุข ๑ ไม่ฟินร้าย ๑ 
เป็นที่รักของพวกมนุษย์ ๑ เป็นที่รักของพวกอมนุษย์ ๑ เทพยดารักษา ๑ ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี 
ศาตราก็ดี ไม่ต้องบุคคลนั้น ๑ จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว ๑ สีหน้าผุดผ่อง ๑ ไม , หลงทำกาละ ๑ 
เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลก ๑ เมื่อเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมา 
แต่แรก ให้เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติ 
สั่งสมเนืองๆ ปรารภสมํ่าเสมอดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ นี้แล. 


หมวด ๑๑ จบ 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 328 


หัวข้อประจำหมวด 

[๑๐๐๕] ให้สึก ๑ รองเท้า ๑ บาตร ๑ จีวร ๑ สิกขาบทเป็นยาวตติยะ ๑ พึงถาม 
๑ อธิษฐาน ๑ วิกัป ๑ อรุณ ๑ ลูกดุม ๑ ลูกถวิน ๑ แผ่นดินไม่ควร ๑ แผ่นดินควร ๑ 
นิสัย ๑ บุคคลไม่ควรไหว้ ๑ อย่างยิ่ง ๑ พร ๑ โทษสีมา ๑ ด่า ๑ เมตตา ขัดเป็นหมวด ๑๑. 
เอคุตตริกะ จบ 

หัวข้อลำดับหมวด 

[๑๐๐๖] หมวดยิ่งกว่าหนึ่งไม่มีมลทิน คือ หมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ 
หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ หมวด ๘ หมวด ๙ หมวด ๑๐ และหมวด ๑๑ อันพระพุทธ 
เจ้าผู้มหาวีระ มีธรรมอันปรากฏแล้ว ผู้คงที่ ทรงแสดงแล้ว เพื่อความเกื้อกูล แก่สรรพสัตว์ 
แล. 

หัวข้อลำดับหมวด ๑๑ จบ 


อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชนา 
อุโปสถกรรมเป็นต้น 

[๑๐๐๗] อุโบสถกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 
ปวารณากรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ตัชชนียกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

นิยสกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ปัพพาชนึยกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ปฏิสารณียกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

อุกเขปนียกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 329 

การให้ปริวาส มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

การชักเข้าหาอาบัติเดิม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 
การให้มานัต มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

อัพภาน มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

อุปสัมปทากรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

การระงับตัชชนึยกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 
การระงับนิยสกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

การระงับปัพพาชนึยกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็น 
ที่สุด? 

การระงับปฏิสารณียกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 
การระงับอุกเขปนึยกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 
สติวินัย มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

อมูฬหรินัย มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ตัสสปาปิยสิกา มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ติณวัตถารกะ มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

การสมมติให้เป็นผู้สอนภิกษุณี มีอะไรเป็นเบืองต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไร 
เป็นที่สุด? 

การสมมติให้อยู่ปราศจากไตรจีวร มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไร 
เป็นที่สุด? 

การสมมติสันถัต มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

การสมมติให้ทิ้งรูปิยะ มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

การสมมติให้รับผ้าสาฎก มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 
การสมมติให้รับบาตร มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 
การสมมติไม้เท้า มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

การสมมติสาแหรก มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 330 

การสมมติไม้เท้าและสาแหรก มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็น 
ที่สุด? 

ถามและตอบในอุโบสถกรรมเป็นต้น 

[๑๐๐๘] ถามว่า อุโบสถกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไร 
เป็นที่สุด? 

ตอบว่า อุโบสถกรรม มีสามัคคีเป็นเบื้องต้น มีการกระทำเป็นท่ามกลาง มีความ 
สำเร็จเป็นที่สุด. 

ถ. ปวารณากรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. ปวารณากรรม มีสามัคคีเป็นเบื้องต้น มีการกระทำเป็นท่ามกลาง มีการสำเร็จเป็น 
ที่สุด. 

ถ. ตัชชนึยกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. ตัชชนียกรรม มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจา 
เป็นที่สุด. 

ถ. นิยสกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. นิยสกรรม มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็น 
ที่สุด. 

ถ. ปัพพาชนึยกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. ปัพพาชนียกรรม มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจา 
เป็นที่สุด. 

ถ. ปฏิสารณียกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. ปฏิสารณียกรรม มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มี 
กรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. อุกเขปนียกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. อุกเขปนียกรรม มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มี 
กรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. การให้ปริวาส มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 331 

ต. การให้ปริวาส มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจา 
เป็นที่สุด. 

ถ. การชักเข้าหาอาบัติเติม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็น 
ที่สุด? 

ต. การชักเข้าหาอาบัติเดิม มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มี 
กรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. การให้มานัต มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. การให้มานัต มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจา 
เป็นที่สุด. 

ถ. อัพภาน มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. อัพภาน มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็น 
ที่สุด. 

ถ. อุปสัมปทากรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. อุปสัมปทากรรม มีบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็น 
ที่สุด. 

ถ. การระงับตัชชนึยกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็น 
ที่สุด? 

ต. การระงับตัชชนึยกรรม มีความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง 
มีกรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. การระงับนิยสกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. การระงับนิยสกรรม มีความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง 
มีกรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. การระงับปัพพาชนึยกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไร 
เป็นที่สุด? 

ต. การระงับปัพพาชนึยกรรม มีความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง 
มีกรรมวาจาเป็นที่สุด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 332 

ถ. การระงับปฏิสารณียกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็น 
ที่สุด? 

ต. การระงับปฏิสารณียกรรม มีความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง 
มีกรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. การระงับอุกเขปนึยกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็น 
ที่สุด? 

ต. การระงับอุกเขปนึยกรรม มีความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง 
มีกรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. สติวินัย มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. สติวินัย มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็น 
ที่สุด. 

ถ. อมูฬหรินัย มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. อมูฬหรินัย มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจา 
เป็นที่สุด. 

ถ. ตัสสปาปิยสิกา มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. ตัสสปาปิยสิกา มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจา 
เป็นที่สุด. 

ถ. ติณวัตถารกะ มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. ติณวัตถารกะ มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจา 
เป็นที่สุด. 

ถ. การสมมติให้เป็นผู้สอนภิกษุณี มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มี 
อะไรเป็นที่สุด? 

ต. การสมมติให้เป็นผู้สอนภิกษุณี มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นทำม 
กลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. การสมมติให้อยู่ปราศจากไตรจีวร มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง 
มีอะ ไรเป็นที่สุด? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 333 

ต. การสมมติให้อยู่ปราศจากไตรจีวร มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่าม 
กลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. การสมมติสันถัต มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. การสมมติสันถัต มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรม 
วาจาเป็นที่สุด. 

ถ. การสมมติให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะ มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไร 
เป็นที่สุด? 

ต. การสมมติให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะ มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง 
มีกรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. การสมมติให้รับผ้าสาฎก มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็น 
ที่สุด? 

ต. การสมมติให้รับผ้าสาฎก มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง 
มีกรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. การสมมติให้รับบาตร มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็น 
ที่สุด? 

ต. การสมมติให้รับบาตร มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มี 
กรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. การสมมติไม้เท้า มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 

ต. การสมมติไม้เท้า มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มี 
กรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. การสมมติสาแหรก มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุด? 
ต. การสมมติสาแหรก มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มี 
กรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถ. การสมมติไม้เท้าและสาแหรก มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไร 
เป็นที่สุด? 

ต. การสมมติไม้เท้าและสาแหรก มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่าม 
กลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุด. 

ถามและตอบในอุโบสถกรรมเป็นต้น จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 334 


อัตถวเสปกรณ์ 

อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ 

[๑๐๐๙] พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบท แก่พระสาวกทั้งหลาย เพราะทรงอาศัย 
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ ๑ 
เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่ผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิด 
ในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ 
เพื่ออนุเคราะห์พระวินัย ๑. 

[๑๐๑๐] สิ่งใดเป็นความรับว่าดีแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นความผาสุกแห่งสงฆ์ สิ่งใด 
เป็นความผาสุกแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก สิ่งใดเป็นไปเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก 
สิ่งนั้นเป็นไปเพื่ออยู่ผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก สิ่งใดเป็นไปเพื่ออยู่ผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็น 
ที่รัก สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน สิ่งใดเป็นไปเพื่อป้องกันอาสวะ 
อันจะบังเกิดในปัจจุบัน สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อกำจัดอาสวะอันชักบังเกิดในอนาคต สิ่งใดเป็นไปเพื่อ 
กำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส 
สิ่งใดเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ 
ชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว สิ่งใดเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนผู้ที่เลื่อมใสแล้ว สิ่งนั้นเป็น 
ไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม สิ่งใดเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม สิ่งนั้นเป็น 
ไปเพื่ออนุเคราะห์พระวินัย. 

[๑๐๑๑] สิ่งใดเป็นความรับว่าดีแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นความผาสุกแห่งสงฆ์ สิ่งใด 
เป็นความรับว่าดีแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก สิ่งใดเป็นความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 
สิ่งนั้นเป็นไปเพื่ออยู่ผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก สิ่งใดเป็นความรับว่าดีแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็น 
ไปเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน สิ่งใดเป็นความรับว่าดีแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อ 
กำจัดอาสวะอันชักบังเกิดในอนาคต สิ่งใดเป็นความรับว่าดีแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส สิ่งใดเป็นความรับว่าดีแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว สิ่งใดเป็นความรับว่าดีแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อความ 
ตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม สิ่งใดเป็นความรับว่าดีแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์พระวินัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 335 

[๑๐๑๒] สิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก สิ่งใด 
เป็นความผาสุกแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นไปเพื่ออยู่ผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก สิ่งใดเป็นความ 
ผาสุกแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน สิ่งใดเป็นความผาสุก 
แห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต สิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสงฆ์ 
สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส สิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสงฆ์ สิ่งนั้น 
เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว สิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็น 
ไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม สิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์ 
พระวินัย สิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสงฆ์ สิ่งนั้นเป็นความรับว่าดีแห่งสงฆ์. 

[๑๐๑๓] สิ่งใดเป็นไปเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก -.. สิ่งใดเป็นไปเพื่ออยู่ผาสุกแห่งภิกษุ 
ผู้มีศีลเป็นที่รัก -.. สิ่งใดเป็นไปเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน -.. สิ่งใดเป็นไปเพื่อ 
กำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต -.. สิ่งใดเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 
สิ่งใดเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว .-. สิ่งใดเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่ง 
พระสัทธรรม -.. สิ่งใดเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์พระวินัย สิ่งนั้นเป็นความรับว่าดีแห่งสงฆ์ สิ่งใด 
เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์พระวินัย สิ่งนั้นเป็นความผาสุกแห่งสงฆ์ สิ่งใดเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์ 
พระวินัย สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก สิ่งใดเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์พระวินัย สิ่งนั้น 
เป็นไปเพื่ออยู่ผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก สิ่งใดเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์พระวินัย สิ่งนั้นเป็นไป 
เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน สิ่งใดเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์พระวินัย สิ่งนั้นเป็นไป 
เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต สิ่งใดเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์พระวินัย สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อ 
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ย้งไม , เลื่อมใส สิ่งใดเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์พระวินัย สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อ 
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว สิ่งใดเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์พระวินัย สิ่งนั้นเป็นไป 
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม. 

[๑๐๑๔] อรรถหนึ่งร้อย ธรรมหนึ่งร้อย นิรุตติสองร้อย 
ญาณสี่ร้อย มีในอัตถวเสปกรณ์. 

อัตถวเสปกรณ์ จบ 


มหาวรรค จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 336 


หัวข้อประจำเรื่อง 

[๑๐๑๕] หมวดธรรมเหล่านี้ของภิกษุ ๑๖ ของภิกษุณี ๑๖ คือ หมวด ๑ ถึงหมวด ๘ 
ในคำถามและปัจจัย และหมวด ๑ ถึงหมวด ๘ ในคำถามและปัจจัยอีก เปยยาล อันตราเภท 
และเอกุตตริกะ ปวารณา อัตถวเสปกรณ์สงเคราะห์เข้ามหาวรรค ฯ 
หัวข้อประจำเรื่อง จบ 


คาถาสังคฌิกะ 

ท่านพระอุบาลีเข้าเฝ็าทูลถามปัญหา 

[๑๐๑๖] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ท่านห่มผ้าเฉวียงบ่า ประนมมือดูเหมือน 
มีความมุ่ง มา ณ สถานที่นี้เพื่อประสงค์อะไร? 

ท่านพระอุบาลีกราบทูลว่า สิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ในวินัยทั้งสอง ย่อมมาสู่ 
อุเทศทุกวันอุโบสถ สิกขาบทเหล่านั้น มีเท่าไร? ทรงบัญญัติไว้ ณ พระนครกี่แห่ง? 

พ. ปัญญาของท่านดี ท่านสอบถามโดยแยบคาย เพราะฉะนั้นเราจักบอกแก่ท่าน 
ตามที่ท่านเป็นผู้ฉลาดถาม. 

สิกขาบทที่บัญญัติไว้ในวินัยทั้งสอง ย่อมมาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถสิกขาบทเหล่านั้น 
มี ๓๕๐ สิกขาบท ตถาคตบัญญัติไว้ ณ พระนคร ๗ แห่ง. 

[๑๐๑๗] อุ. สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ ณ พระนคร ๗ แห่งๆ ไหนบ้าง? ของพระองค์ได้โปรด 
แจ้งพระนคร ๗ แห่งนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าๆ ได้ปังทางแห่งพระดำรัสของพระองค์แล้ว จะปฏิบัติ 
ข้อนั้นจะพึงมีเพื่อความเกื้อกูลแก่พวกข้าพระพุทธเจ้า. 

พ. สิกขาบทเหล่านั้น บัญญัติไว้ ณ พระนครเวสาลี ๑ พระนครราชคฤห์ ๑ 

พระนครสาวัตลี ๑ พระนครอาฬวี ๑ พระนครโกสัมพี ๑ สักกชนบท ๑ ภัคคชนบท ๑. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 337 


สิกขาบทบัญญัติ 

[๑๐๑๘] อุ. สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ ณ พระนครเวสาลี มีเท่าไร? ณ พระนคร 
ราชคฤห์ มีเท่าไร? ณ พระนครสาวัตลี มีเท่าไร? ณ พระนครอาฬวี 
มีเท่าไร? ณ พระนครโกสัมพี มีเท่าไร? ณ สักกชนบท มีเท่าไร? ณ 
ภัคคชนบท มีเท่าไร? พระองค์อันข้าพระพุทธเจ้าทูลถามแล้ว ขอได้โปรด 
ตอบข้อนั้นแก , ข้าพระพุทธเจ้า. 

พ.สิกขาบทที่บัญญัติไว้ ในพระนครเวสาลีมี ๑๐ สิกขาบท. 

ในพระนครราชคฤห์มี ๒๑ สิกขาบท. ในพระนครสาวัตถี รวมทั้งหมด มี 
๒๙๔ สิกขาบท. ในพระนครอาฬวี มี ๖ สิกขาบท. ในพระนครโกสัมพี มี 
๘ สิกขาบท. ในสักกชนบทมี ๘ สิกขาบท. ในภัคคชนบท. มี ๓ 
สิกขาบท. 

สิกขาบทเหล่าใดได้บัญญัติไว้ในพระนครเวสาลี ท่านจงฟืง 
สิกขาบทเหล่านั้นตามที่จะกล่าวต่อไป. สิกขาบทว่าด้วยเสพเมถุน ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยฆ่ามนุษย์ ๑ สิกขาบทว่าด้วยอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มี 
จริง ๑ สิกขาบทว่าด้วยทรงอติเรกจีวร ๑ สิกขาบทว่าด้วยหล่อสันถัตด้วย 
ขนเจียมดำล้วน ๑ สิกขาบทว่าด้วยอวดอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริง ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยภัตรทีหลัง ๑ สิกขาบทว่าด้วยไม้ชำระฟืน ๑ สิกขาบทว่า 
ด้วยให้ของเคี้ยวของฉันแก่อเจลก ๑ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีด่าภิกษุ ๑ รวม 
สิกขาบทที่บัญญัติไว้ในพระนครเวสาลี เป็น ๑๐ สิกขาบท 

สิกขาบทเหล่าใดที่บัญญัติไว้ในพระนครราชคถุห์ ท่านจงฟืงสิกขาบท 
เหล่านั้น ตามที่จะกล่าวต่อไป. สิกขาบทว่าด้วยถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ 
ไม , ได้ให้ ณ พระนครราชคถุห์ ๑ สิกขาบทว่าด้วยตามกำจัดภิกษุรวม ๒ 
สิกขาบทว่าด้วยทำลายสงฆ์และประพฤติตามรวม ๒, สิกขาบทว่าด้วยรับ 
อันตรวาสก ๑, สิกขาบทว่าด้วยแลกเปลี่ยนรูปิยะ ๑, สิกขาบทว่าด้วยขอ 
ด้าย ๑, สิกขาบทว่าด้วยบ่นว่า ๑, สิกขาบทว่าด้วยฉันโภชนะที่ภิกษุณี 
แนะให้เขาถวาย ๑ สิกขาบทว่าด้วยอาหารในโรงทาน ๑ สิกขาบทว่าด้วย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 338 

ฉันหมู , ๑ สิกขาบทว่าด้วยฉันในเวลาวิกาล ๑ สิกขาบทว่าด้วยเที่ยวไปใน 
สกุล ๑ สิกขาบทว่าด้วยอาบนํ้า ๑ สิกขาบทว่าด้วยบวชคนมีอายุไม่ครบ ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยให้จีวร ๑ สิกขาบทว่าด้วยฉันโภชนะที่ภิกษุณียืนสั่งเสีย ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยเที่ยวยอดเขา ๑ สิกขาบทว่าด้วยจาริก ๑ สิกขาบท 
เหล่านี้บัญญัติไว้ในพระนครราชคฤห์ รวมกับการให้ฉันทะในกรรมนั้น 
แหละ เป็น ๒๑ สิกขาบท. 

สิกขาบทเหล่าใดบัญญัติไว้ในพระนครสาวัตถี ท่านจงฟิงสิกขาบท 
เหล่านั้น ตามที่กล่าวต่อไป. ปาราชิก ๔ ของภิกษุณี สังฆาทิเลส ๑๖ 
อนิยต ๒ นิสสัคดียะ ๒๔ สิกขาบทที่เรียกว่าขุททกสิกขาบทมี ๑๕๖ 
สิกขาบทที่ควรติเตียน ๑๐ สิกขาบทเสขิยวัตร ๗๒ สิกขาบท รวม 
สิกขาบททั้งหมดที่บัญญัติไว้ ในพระนครสาวัตถี ๒๙๔ สิกขาบท. 

สิกขาบทเหล่าใดบัญญัติไว้ในพระนครอาฬวี ท่านจงฟืงสิกขาบท 
เหล่านั้นดังจะกล่าวต่อไป. สิกขาบทว่าด้วยให้ท่ากุฎี ๑ สิกขาบทว่าด้วยท่า 
สันถัตเจือไหม ๑ สิกขาบทว่าด้วยนอนร่วมกับอนุปสัมบัน ๑ สิกขาบทว่า 
ด้วยขุดดิน ๑ สิกขาบทว่าด้วยพรากภูตคาม ๑ สิกขาบทว่าด้วยนั้ามีตัว 
สัตว์เอารดหญ้าหรือดิน ๑ สิกขาบทเหล่านี้รวม ๖ สิกขาบท บัญญัติไว้ 
ในพระนครอาฬวี. 

สิกขาบทเหล่าใดบัญญัติไว้ในพระนครโกสัมพี ท่านจงฟ้ง 
สิกขาบทเหล่านั้น ดังจะกล่าวต่อไป สิกขาบทว่าด้วยให้ท่าวิหารใหญ่ ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยภิกษุว่ายากสอนยาก ๑ สิกขาบทว่าด้วยแกล้งพูดคำอื่น 
กลบเกลื่อน ๑ สิกขาบทว่าด้วยกรอบประตู ๑ สิกขาบทว่าด้วยดื่มสุรา 
เมรัย ๑ สิกขาบทว่าด้วยไม , เอื้อเฟือ ๑ สิกขาบทว่าด้วยว่ากล่าวโดย 
ชอบธรรม ๑ รวมเป็น ๘ สิกขาบททั้งดื่มนี้านม. 

สิกขาบทเหล่าใดบัญญัติไว้ในสักกชนบท ท่านจงฟืงสิกขาบท 
เหล่านั้น ดังจะกล่าวต่อไป. สิกขาบทว่าด้วยให้ซักขนเจียม ๑ สิกขาบท 
ว่าด้วยบาตรมีรอยร้าวหย่อน ๕ แห่ง ๑ สิกขาบทว่าด้วยสั่งสอนภิกษุณีถึงที่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 339 

อยู่ ๑ สิกขาบทว่าด้วยขอเภสัช ๑ สิกขาบทว่าด้วยกล่องเข็ม ๑ 
สิกขาบทว่าด้วยเสนาสนะป่า ๑ รวม ๖ สิกขาบทนี้บัญญัติไว้ ณ พระนคร 
กบิลพัสดุ สิกขาบทว่าด้วยทำความสะอาดด้วยนี้า ๑ สิกขาบทว่าด้วย 
ไม่รับโอวาท ๑ ตถาคตได้กล่าวไว้ในหมู่ภิกษุณี. 

สิกขาบทเหล่าใดบัญญัติไว้ในภัคคชนบท ท่านจงฟืงสิกขาบท 
เหล่านั้น ดังจะกล่าวต่อไป. สิกขาบทว่าด้วยติดไฟผิง ๑ สิกขาบทว่าด้วย 
มือเข้อนอามิส ๑ สิกขาบทว่าด้วยนี้าล้างบาตรมีเมล็ดข้าวสุก ๑ สิกขาบท 
เหล่านั้น คือ ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๗ นิสสัคคิยะ ๘ ขุททกะ ๓๒ 
ปาฏิเทสนียะสักขาบทที่น่าติ ๒ เสขิยวัตร ๓ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่า 
พันธุแห่งพระราชาผู้สูงสักด บัญญัติไว้ใน ๖ พระนคร รวม ๕๖ สิกขาบท 
ในพระนครสาวัตถี พระโคดมผู้มียศ บัญญัติไว้ทั้งหมดรวม ๒๙๔ สิกขาบท. 

ทรงพยากรณ์อาบัติหนักและอาบัติเบาเป็นต้น 
[๑๐๑๙] อุ. ข้าพระพุทธเจ้า ได้ทูลถามปัญหาข้อใดกะพระองค์ พระองค์ได้ 
ทรงแล้ปัญหาข้อนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้า ได้ทรงแล้ปัญหานั้นๆ โดยมิได้เป็น 
อย่างอื่น. ข้าพระพุทธเจ้า ขอทูลถามปัญหาข้ออื่นกะพระองค์ ขอพระองค์ 
โปรดตอบปัญหานั้นต่อไป. คือ อาบัติหนัก ๑ อาบัติเบา ๑ อาบัติมีส่วน 
เหลือ ๑ อาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑ อาบัติชั่วหยาบ ๑ อาบัติไม , ชั่วหยาบ ๑ 
สิกขาบทเป็นยาวตติยกะ ๑ สิกขาบททั่วไป ๑ สิกขาบทไม่ทั่วไป ๑ 
สิกขาบทที่จำแนกไว้ระงับด้วยสมถะเหล่าใด ๑ ขอพระองค์ได้โปรดชี้แจง 
สิกขาบทนี้แม้ทั้งมวล. พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าจะฟ้งพระดำรัส 
ของพระองค์. 

พ. อาบัติหนักมี ๓๑ ศีลวิบัติและอาจารวิบัติในอาบัติหนักเหล่า 
นั้น อาบัติปาราชิกที่ไม่มีส่วนเหลือมี ๘ อาบัติใดหนัก อาบัตินั้นชั่วหยาบ 
อาบัติใดชั่วหยาบ อาบัตินั้นเป็นศีลวิบัติ. อาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส 
เรียกชื่อว่าศีลวิบัติ. อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตติยะ ปาฏิเทสนึยะ ทุกกฏ 
ทูพภาสิตคือด่าประสงค์จะล้อเล่น อาบัตินั้นั้นรวมเรียกว่า อาจารวิบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 340 


ทฏฐ'วบิต 

[๑๐๒๐] บุคคลมีปัญญาเขลา อันโมหะครอบงำ ถูกอสัทธรรมรุมล้อมย่อมถือทิฏฐิ 
วิบัติกล่าวตู , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาบัตินี้นั้นรวมเรียกว่าทิฏฐิวิบัติ. 

อาชีววิบัติ 

[๑๐๒๑] ภิกษุผู้ปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงำ ย่อมอวดอุตตริมนุสสธรรม 
อันไม่มีไม , เป็นจริง เพราะเหตุอาชีวะ เพราะการณ์อาชีวะ ภิกษุถึงความเที่ยวชักสื่อ เพราะเหตุ 
อาชีวะ เพราะการณ์อาชีวะ ภิกษุกล่าวว่าภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุนั้นเป็นอรหันต์ เพราะ 
เหตุอาชีวะ เพราะการณ์อาชีวะ ภิกษุณีขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชน์ตนมาฉัน เพราะเหตุ 
อาชีวะ เพราะการณ์อาชีวะ ภิกษุไม , อาพาธขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์ตนมาฉัน เพราะ 
เหตุอาชีวะ เพราะการณ์อาชีวะ อาบัตินั้นั้นรวมเรียกว่า อาชีววิบัติ. 

ยาวตติยกะสิกขาบท 

[๑๐๒๒] ยาวตติยกะสิกขาบท ๑๑ นั้น ท่านจงปัง ดังจะกล่าวต่อไป อุกขิตตานุวัตติก 
สิกขาบท ๑ ยาวตติยกะสิกขาบท ๘ อริฏฐสิกขาบท ๑ จัณฑกาลิสิกขาบท ๑ 
สิกขาบทเหล่านั้นั้นชื่อยาวตติยกะสิกขาบท. 

ทรงพยากรณ์เฉทนกสิกขาบทและเภทนกสิกขาบทเป็นต้น 

[๑๐๒๓] อุ. สิกขาบทว่าด้วยการตัดมีเท่าไร? สิกขาบทว่าด้วยการทำลายมีเท่าไร? 

สิกขาบทว่าด้วยการรื้อมีเท่าไร? สิกขาบทว่าเป็นปาจิตตีย์มิใช่อื่นมีเท่าไร? สิกขาบทว่าด้วยการ 
สมมติภิกษุมีเท่าไร? สิกขาบทที่ว่าเป็นความชอบ มีเท่าไร? สิกขาบทที่ว่าอย่างยิ่งมีเท่าไร? 
สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิทรงบัญญัติว่ารู้อยู่ มีเท่าไร? 

พ. สิกขาบทว่าด้วยการตัดมี ๖ สิกขาบทว่าด้วยการทำลายมี ๑ สิกขาบทว่าด้วยการ 
รื้อมี ๑ สิกขาบทที่ว่าเป็นปาจิตตีย์มิใช่อื่นมี ๔ สิกขาบทว่าด้วยการสมมติภิกษุมี ๔ สิกขาบท 
ที่ว่าเป็นความชอบมี ๗ สิกขาบทที่ว่าอย่างยิ่งมี ๑๔ สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุแห่ง 
พระราชาผ้สงศักดบัฌฌัติไว้ว่าร้อย่มี ๑๖. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 341 

จำนวนสิกขาบทของภิกษุเป็นต้น 

[๑๐๒๔] สิกขาบทของภิกษุมาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถรวม ๒๒๐ สิกขาบท ของภิกษุณี 
มาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถรวม ๓๐๔ สิกขาบท. 

สิกขาบทของภิกษุที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุณี มี ๔๖ สิกขาบท. 

สิกขาบทของภิกษุณีที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุ มี ๑๓๐ สิกขาบท 
สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ไม , ทั่วไปรวม ๑๗๖ สิกขาบท 
สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกันมี ๑๗๔ สิกขาบท. 

ประเภทสิกขาบทของภิกษุ 

[๑๐๒๕] สิกขาบทของภิกษุ ๒๒๐ สิกขาบท มาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถ ท่าน 
จงฟ้งสิกขาบทเหล่านั้นดังจะกล่าวต่อไป. ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ 
อนิยต ๒ นิสสัคคิยะ ๓๐ ถ้วน ขุททกะ ๙๒ ปาฏิเทสนึยะ ๔ เสขิยะ ๗๕ 
สิกขาบท ของภิกษุรวม ๒๒๐ สิกขาบท มาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถ. 

ประเภทลึกขาบทของภิกษุณี 

[๑๐๒๖] สิกขาบทของภิกษุณี ๓๐๔ สิกขาบท มาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถ 
ท่านจงฟ้งสิกขาบทเหล่านั้นดังจะกล่าวต่อไป. ปาราชิก ๘ สังฆาทิเสส ๑๗ 
นิสสัคคิยะ ๓๐ ถ้วน ขุททกะ ๑๖๖ ปาฏิเทสนียะ ๘ เสขิยะ ๗๕ สิกขาบท 
ของภิกษุณีรวม ๓๐๔ สิกขาบท มาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถ. 

อสาธารณะสิกขาบทของภิกษุ 

[๑๐๒๗] สิกขาบทของภิกษุ ที่ไม , ทั่วไปกับภิกษุณี มี ๔๖ ท่านจงฟิง 
สิกขาบทเหล่านั้นดังจะกล่าวต่อไป. สังฆาทิเสส ๖ รวมทั้งอนิยต ๒ 
สิกขาบท เป็น ๘ นิสสัคคิยะ ๑๒ รวมกันเป็น ๒๐ ขุททกะ ๒๒ ปาฏิ 
เทสนียะ ๔ สิกขาบทของภิกษุไม , ทั่วไปกับภิกษุณี รวม ๔๖ สิกขาบท. 

อสาธารณะสิกขาบทของภิกษุณี 

[๑๐๒๘] สิกขาบทของภิกษุณี ที่ไม , ทั่วไปกับภิกษุมี ๑๓๐ ท่านจงฟิงสิกขาบท 
เหล่านั้นดังจะกล่าวต่อไป ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ที่สงฆ์ขับออกจาก 
หมู , ๑๐ นิสสัคคิยะ ๑๒ ขุททกะ ๙๖ ปาฏิเทสนึยะ ๘ สิกขาบทของภิกษุณี 
ที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุ รวม ๑๓๐. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 342 

สิกขาบทที่ไม่ทั่วไปแก , สองฝ่าย 

[๑๐๒๙] สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ไม่ทั่วไปมี ๑๗๖ ท่านจงฟิงสิกขาบท 
เหล่านั้นดังจะกล่าวต่อไป. ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๖ อนิยต ๒ 
นิสสัคคิยะ ๒๔ ขุททกะ ๑๑๘ ปาฏิเทสนึยะ ๑๒ สิกขาบทของทั้งสอง 
ฝ่ายที่ไม่ทั่วไป รวม ๑๗๖. 

สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกัน 

[๑๐๓๐] สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกันมี ๑๗๔ ท่านจงฟ้งสิกขาบท 
เหล่านั้นดังจะกล่าวต่อไป. ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๗ นิสสัคคิยะ ๑๘ 
ขุททกะ ๗๐ ถ้วน เสขิยะ ๗๕ สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกัน 
รวม ๑๗๔ สิกขาบท. 

อาบัติที่ระงับไม , ได้ 

[๑๐๓๑] บุคคลผู้ต้องปาราชิกเหล่าใด ๘ จำพวกไม่ควรเข้าใกล้ เปรียบเสมอ 
ด้วยโคนต้นตาล บุคคลผู้ต้องปาราชิกเหล่านั้น ย่อมไม่งอกงามเปรียบ 
เหมือนใบไม้เหลือง ศิลาหนา คนศีรษะขาด ต้นตาลยอดด้วน ฉะนั้น. 

อาบัติที่ระงับได้ 

[๑๐๓๒] สังฆาทิเสส ๒๓ อนิยต ๒ นิสสัคคิยะ ๔๒ ปาจิตตีย์ ๑๘๘ 
ปาฏิเทสนียะ ๑๒ เสขิยะ ๗๕ ระงับด้วยสมถะ ๓ คือสัมมุขาวินัย ๑ 
ปฏิญญาตกรฌะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑. 

ส่วนที่ทรงจำแนก 

[๑๐๓๓] อุโบสถ ๓ ปวารณา ๒ กรรม ๔ อันพระชินเจ้าทรงแสดงแล้ว 
อุเทศ ๕ และอุเทศ ๔ ย่อมไม่มีโดยประการอื่น และกองอาบัติมี ๗. 

อธิกรณ์ 

[๑๐๓๔] อธิกรณ์ ๔ ระงับด้วยสมถะ ๗ คือ ระงับด้วยสมถะ ๒ 
ด้วยสมถะ ๔ ด้วยสมถะ ๓ แต่กิจจาธิกรฟ้ระงับด้วยสมถะ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 343 


วิเคราะห์ปาราชิก 

[๑๐๓๕] คำใดที่เรากล่าวไว้ว่าปาราชิกดังนั้ท่านจงฟ้งคำนั้น ดังจะกล่าว 
ต่อไป. บุคคลเป็นผู้เคลื่อนแล้ว ผิดพลาด แลเหินห่างจากสัทธรรม อนึ่ง 
แม้สังวาสก็ไม , มีในผู้นั้น เพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกอาบัตินั้นว่า ปาราชิก. 

วิเคราะห์สังฆาทิเสส 

[๑๐๓๖] คำใดที่เรากล่าวไว้ว่าสังฆาทิเสสดังนั้ท่านจงฟ้งคำนั้น ดังจะ 
กล่าวต่อไป. สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัติเติม ให้มานัต อัพภาน 
เพราะเหตุนั้น เราจึงเรียกอาบัตินั้นว่า สังฆาทิเสส. 

วิเคราะห์อนิยต 

[๑๐๓๗] คำใดที่เรากล่าวไว้ว่า อนิยต ดังนี้ท่านจงฟิงคำนั้น ดังจะกล่าว 
ต่อไป. กองอาบัติชื่อว่าอนิยต เพราะไม่แน่ บทอันพระผู้มีพระภาคทรง 
ท่าแล้วโดยมิใช่ส่วนเดียว บรรดาฐานะ ๓ ฐานะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เรียกว่าอนิยต. 

วิเคราะห์ถุลลัจจัย 

[๑๐๓๘] คำใดที่เรากล่าวไว้ว่าถุลลัจขัยดังนั้ท่านจงฟิงคำนั้น ดังจะกล่าว. 
ต่อไป ภิกษุแสดงอาบัติถุลลัจจัยในที่ใกล้ภิกษุรูปหนึ่ง และภิกษุรับอาบัตินั้น 
โทษเสมอด้วยถุลลัจจัยนั้นไม , มีเพราะเหตุนั้น จึงเรียกโทษนั้นว่า ถุลลัจชัย. 
วิเคราะห์นิสสัคคิยะ 

[๑๐๓๙] คำใดที่เรากล่าวไว้ว , านิสสัคคิยะดังนี้ท่านจงฟ้งคำนั้น ดังจะกล่าว 
ต่อไป. ภิกษุเสียสละในท่ามกลางสงฆ์ ท่ามกลางคณะ และต่อหน้าภิกษุ 
รูปหนึ่งๆ แล้วจึงแสดงข้อละเมิดใด เพราะเหตุนั้น จึงเรียกข้อละเมิดนั้น 
ว่านิสสัคคิยะ 

วิเคราะห์ปาจิตตีย์ 

[๑๐๔๐] คำใดที่เรากล่าวไว้ว่าปาจิตตีย์ดังนั้ท่านจงฟ้งคำนั้น ดังจะกล่าว 
ต่อไป. ความละเมิดยังกุศลธรรมให้ตก ย่อมแนต่ออริยมรรค เป็นเหตุ 
แห่งความลุ่มหลงแห่งจิต เพราะเหตุนั้น จึงเรียกความละเมิดนั้นว่า ปาจิตตีย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 344 


วิเคราะห์ปาฏิเทสนึยะ 

[๑๐๔๑] คำใดที่เรากล่าวไว้ว่าปาฏิเทสนึยะดังนี้ท่านจงฟ้งคำนั้น ดังจะ 
กล่าวต่อไป. ภิกษุไม่มีญาติหาโภชนะได้ยากรับมาเองแล้วฉัน เรียกว่า 
ต้องธรรมที่น่าติ. ภิกษุฉันอยู่ในที่นิมนต์ภิกษุณีสั่งเสียอยู่ในที่นั้นตาม 
พอใจ ภิกษุไม , ห้ามฉันอยู่ในที่นั้น เรียกว่าต้องธรรมที่น่าติ. ภิกษุไม , 

อาพาธไปสู่ตระกูลที่มีจิตศรัทธา แต่มีโภคทรัพย์น้อย เขามิได้นำไปถวาย 
แล้วฉันในที่นั้น เรียกว่า ต้องธรรมที่น่าติ. ภิกษุใดล้าอยู่ในป่าที่น่ารังเกียจ 
มีภัยจำเพาะหน้า ฉันภัตตาหารที่เขาไม , ได้บอกในที่นั้น เรียกว่าต้อง 
ธรรมที่น่าติ. ภิกษุณีไม่มีญาติขอโภชนะที่ผู้อื่นยึดถือว่าเป็นของเรา คือ 
เนยใส นั้ามัน นั้าผึ้ง นั้าอ้อย ปลา เนื้อ นมสด และนมล้ม ด้วยตนเอง 
ชื่อว่า ถึงธรรมที่น่าติในศาสนาของพระสุคต. 

วิเคราะห์ทุกกฏ 

[๑๐๔๒] คำใดที่เรากล่าวไว้ว่า ทุกกฏ ดังนี้ท่านจงฟิงคำนั้น ดังจะกล่าว 
ต่อไป. กรรมใดผิดพลั้งและพลาด กรรมนั้นชื่อว่าทำไม่ดี คนทำความชั่ว 
อันใดในที่แจ้งหรือในที่ลับ บัณฑิตทั้งหลายย่อมประกาศความชั่วนั้นว่า 
ทำชั่วเพราะเหตุนั้น กรรมนั่นจึงเรียกว่า ทุกกฏ. 

วิเคราะห์ทุพภาสิต 

[๑๐๔๓] คำใดที่เรากล่าวไว้ว่าทุพภาสิตดังนั้ท่านจงฟ้งคำนั้น ดังจะกล่าว 
ต่อไป. บทใดอันภิกษุกล่าวไม่ดีพูดไม่ดีและเศร้าหมอง ริญญชนทั้งหลาย 
ย่อมติเตียนบทใด เพราะเหตุนั้น บทนั้น จึงเรียกว่า ทุพภาสิต. 

วิเคราะห์เสขิยะ 

[๑๐๔๔] คำใดที่เรากล่าวไว้ว่าเสขิยะดังนั้ท่านจงฟ้งคำนั้น ดังจะกล่าว 
ต่อไป. ข้อนี้เป็นเบื้องต้น เป็นข้อประพฤติ เป็นทางและเป็นข้อระวัง 
คือสำรวม ของพระเสขะผู้ศึกษาอยู่ ผู้ดำเนินไปตามทางตรง สิกขาทั้งหลาย 
เช่นด้วยสิกขานั้นไม่มี เพราะเหตุนั้น สิกขานั้นจึงเรียกว่า เสขิยะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 345 
อุปมาอาบัติและอนาบัติ 

เรือนคืออาบัติอันภิกษุปิดไว้ย่อมรั่ว เรือนคืออาบัติอันภิกษุเปิดแล้ว 
ย่อมไม , รั่ว เพราะฉะนั้น ภิกษุพึงเปิดเผยอาบัติที่ปิดไว้ เมื่อเป็นอย่างนั้น 
เรือนคืออาบัตินั้น ย่อมไม , รั่ว. ป่าใหญ่เป็นที่พึ่งของหมู่มฤค อากาศ 
เป็นทางไปของหมู่ปักษี ความเสื่อมเป็นคติของธรรมทั้งหลาย นิพพาน 
เป็นภูมิที่ไปของพระอรหันต์. 

คาถาสังคฌิกะ จบ 

หัวข้อประจำเรื่อง 

[๑๐๔๕] สิกขาบทที่ทรงบัญญัติใน ๗ พระนคร ๑ วิบัติ ๔ อย่าง ๑ 
สิกขาบทของภิกษุและของภิกษุณีทั่วไป ๑ ไม่ทั่วไป ๑ นี้เป็นถ้อยคำที่รวม 
ไว้ด้วยคาถา เพื่ออนุเคราะห์พระศาสนา. 

หัวข้อประจำเรื่อง จบ 


อธิกรณเภท 

ว่าด้วยอธิกรณ์ ๔ อย่างเป็นต้น 

[๑๐๔๖] อธิกรณ์มี ๔ อย่าง คือ วิวาทาธิกรฟ้ ๑ อนุวาทาธิกรฟ้ ๑ อาปัตตาธิกรฟ้ ๑ 
กิจจาธิกรฟ้ ๑ นี้อธิกรณ์ ๔. 

ถามว่าการฟืนอธิกรณ์ ๔ นี้ มีเท่าไร? 

ตอบว่า การฟืนอธิกรณ์ ๔ นี้มี ๑๐ คือ ฟืนวิวาทาธิกรฟ้มี ๒ ฟืนอนุวาทาธิกรฟ้มี ๔ 
ฟืนอาปัตตาธิกรฟ้มี ๓ ฟืนกิจจาธิกรฟ้มี ๑ การฟืนอธิกรณ์ ๔ นี้รวมมี ๑๐. 

ถ. เมื่อฟืนวิวาทาธิกรฟ้ ย่อมฟืนสมถะเท่าไร? เมื่อฟืนอนุวาทาธิกรฟ้ ย่อมฟืน 

สมถะเท่าไร? เมื่อฟืนอาปัตตาธิกรฟ้ ย่อมฟืนสมถะเท่าไร? เมื่อฟืนกิจจาธิกรณ์ ย่อมฟืนสมถะ 

เท่าไร? 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 346 

ต. เมื่อฟืนวิวาทาธิกรฌ์ ย่อมฟืนสมถะ ๒ อย่าง เมื่อฟืนอนุวาทาธิกรฌ์ ย่อมฟืน 
สมถะ ๔ อย่าง เมื่อฟืนอาป้ตตาธิกรณ์ ย่อมฟืนสมถะ ๓ อย่าง เมื่อฟืนกิจจาธิกรฌ์ ย่อมฟืน 
สมถะอย่างเดียว. 

ว่าด้วยฟืนอธิกรณ์เป็นต้น 

[๑๐๔๗] ถามว่า การฟืนมีเท่าไร? ด้วยอาการเท่าไร จึงนับว่าฟืน? บุคคลประกอบ 
ด้วยองค์เท่าไร ชื่อว่าฟืนอธิกรณ์? บุคคลกี่พวก เมื่อฟืนอธิกรณ์ต้องอาบัติ? 

ตอบว่า การฟืนมี ๑๒ ด้วยอาการ ๑๐ จึงนับว่าฟืน บุคคลประกอบด้วยองค์ ๔ ชื่อว่า 
ฟืนอธิกรณ์ บุคคล ๔ จำพวก เมื่อฟืนอธิกรณ์ต้องอาบัติ. 

การฟืน ๑๒ อย่าง เป็นไฉน? คือ ฟืนกรรมที่ยังไม , ได้ท่า ๑ กรรมที่ท่าแล้วไม , ดี ๑ 
กรรมที่ต้องท่าใหม่ ๑ กรรมที่ยังท่าไม่เสร็จ ๑ กรรมที่ท่าเสร็จแล้วไม่ดี ๑ กรรมที่ต้องท่าอีก ๑ 
กรรมที่ย้งไม , ได้วินิจฉัย ๑ กรรมที่วินิจฉัยไม , ถูกต้อง ๑ กรรมที่ต้องวินิจฉัยใหม่ ๑ กรรมที่ยังไม , 
ระงับ ๑ กรรมที่ระงับแล้วไม่ดี ๑ กรรมที่ต้องระงับใหม่ ๑ นี้การฟืน ๑๒ อย่าง. 

ด้วยอาการ ๑๐ อย่าง เป็นไฉน จึงนับว่าฟืน? คือ ฟืนอธิกรณ์ซึ่งเกิดในที่นั้น ๑ 
ฟืนอธิกรณ์ซึ่งเกิดในที่นั้นแต่ระงับแล้ว ๑ ฟืนอธิกรณ์ในระหว่างทาง ๑ ฟืนอธิกรณ์ซึ่งไปแล้ว 
ในระหว่างทาง ๑ ฟืนอธิกรณ์ซึ่งไปแล้วในที่นั้น ๑ ฟืนอธิกรณ์ซึ่งไปแล้วในที่นั้นแต่ระงับแล้ว ๑ 
ฟืนสติวินัย ๑ ฟืนอมูฬหรินัย ๑ ฟืนตัสสปาปิยสิกา ๑ ฟืนติณวัตถารกะ ๑ ด้วยอาการ ๑๐ นี้ 
จึงนับว่าฟืน. 

บุคคลประกอบด้วยองค์ ๔ เป็นไฉน? ชื่อว่าฟืนอธิกรณ์ คือ บุคคลถึงฉันทาคติฟืน 

อธิกรณ์ ๑ ถึงโทสาคติฟืนอธิกรณ์ ๑ ถึงโมหาคติฟืนอธิกรณ์ ๑ ถึงภยาคติฟืนอธิกรณ์ ๑ บุคคล 

ประกอบด้วยองค์๔ นั้ชื่อว่าฟืนอธิกรณ์ 

บุคคล ๔ จำพวกเป็นไฉน เมื่อฟืนอธิกรณ์ต้องอาบัติ? คือ 

ภิกษุผู้อุปสมบทในวันนั้น ฟืน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ที่ฟืน, 

ภิกษุอาคันตุกะ ฟืน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ที่ฟืน. 

ภิกษุผู้ท่า ฟืน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ที่ฟืน. 

ภิกษุผู้ให้ฉันทะ ฟืน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ที่ฟืน. 

รวมบุคคล ๔ จำพวกฟืนอธิกรณ์ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 347 

ว่าด้วยนิทานแห่งอธิกรณ์ ๔ เป็นต้น 

[๑๐๔๘] ถามว่า วิวาทาธิกรฟ้ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะ ไรเป็นสมุทัย? มีอะไร 
เป็นชาติ? มีอะไรเป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

อนุวาทาธิกรฟ้ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

อาปัตตาธิกรฟ้ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

กิจจาธิกรฟ้ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไรเป็น 
แดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ตอบว่า วิวาทาธิกรฟ้ มีวิวาทเป็นนิทาน มีวิวาทเป็นสมุทัย มีวิวาทเป็นชาติ มีวิวาท 
เป็นแดนเกิดก่อน มีวิวาทเป็นองค์ มีวิวาทเป็นสมุฏฐาน. 

อนุวาทาธิกรฟ้ มีอนุวาทเป็นนิทาน มีอนุวาทเป็นสมุทัย มีอนุวาทเป็นชาติ มีอนุวาท 
เป็นแดนเกิดก่อน มีอนุวาทเป็นองค์ มีอนุวาทเป็นสมุฏฐาน. 

อาปัตตาธิกรฟ้ มีอาบัติเป็นนิทาน มีอาบัติเป็นสมุทัย มีอาบัติเป็นชาติ มีอาบัติเป็น 
แดนเกิดก่อน มีอาบัติเป็นองค์ มีอาบัติเป็นสมุฏฐาน. 

กิจจาธิกรฟ้ มีกิจเป็นนิทาน มีกิจเป็นสมุทัย มีกิจเป็นชาติ มีกิจเป็นแดนเกิดก่อน 
มีกิจเป็นองค์ มีกิจเป็นสมุฏฐาน. 

ถ. วิวาทาธิกรฟ้ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

อนุวาทาธิกรฟ้ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

อาปัตตาธิกรฟ้ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

กิจจาธิกรฟ้ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ต. วิวาทาธิกรฟ้ มีเหตุเป็นนิทาน, มีเหตุเป็นสมุทัย, มีเหตุเป็นชาติ, มีเหตุเป็น 
แดนเกิดก่อน, มีเหตุเป็นองค์, มีเหตุเป็นสมุฏฐาน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 348 

อนุวาทาธิกรณ์ มีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทัย มีเหตุเป็นชาติ มีเหตุเป็นแดน 
เกิดก่อน มีเหตุเป็นองค์ มีเหตุเป็นสมุฏฐาน. 

อาปัตตาธิกรฌ์ มีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทัย มีเหตุเป็นชาติ มีเหตุเป็นแดน 
เกิดก่อน มีเหตุเป็นองค์ มีเหตุเป็นสมุฏฐาน. 

กิจจาธิกรณ์ มีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทัย มีเหตุเป็นชาติ มีเหตุเป็นแดนเกิด 
ก่อน มีเหตุเป็นองค์ มีเหตุเป็นสมุฏฐาน. 

ถ. วิวาทาธิกรฌ์ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มี 
อะไรเป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

อนุวาทาธิกรณ์ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

อาปีตตาธิกรฌ์ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

กิจจาธิกรณ์ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ต. วิวาทาธิกรฌ์ มีปัจจัยเป็นนิทาน มีปัจจัยเป็นสมุทัย มีปัจจัยเป็นชาติ มีปัจจัย 
เป็นแดนก่อนเกิด มีปัจจัยเป็นองค์ มีปัจจัยเป็นสมุฏฐาน. 

อนุวาทาธิกรณ์ มีปัจจัยเป็นนิทาน มีปัจจัยเป็นสมุทัย มีปัจจัยเป็นชาติ มีปัจจัย 
เป็นแดนเกิดก่อน มีปัจจัยเป็นองค์ มีปัจจัยเป็นสมุฏฐาน. 

อาปัตตาธิกรฌ์ มีปัจจัยเป็นนิทาน มีปัจจัยเป็นสมุทัย มีปัจจัยเป็นชาติ มีปัจจัยเป็น 
แดนเกิดก่อน มีปัจจัยเป็นองค์ มีปัจจัยเป็นสมุฏฐาน. 

กิจจาธิกรณ์ มีปัจจัยเป็นนิทาน มีปัจจัยเป็นสมุทัย มีปัจจัยเป็นชาติ มีปัจจัยเป็นแดน 
เกิดก่อน มีปัจจัยเป็นองค์ มีปัจจัยเป็นสมุฏฐาน. 

ว่าด้วยมูลอธิกรณ์เป็นต้น 

[๑๐๔๙] ถามว่า อธิกรณ์ ๔ มีมูลเท่าไร? มีสมุฏฐานเท่าไร? 

ตอบว่า อธิกรณ์ ๔ มีมูล ๓๓ มีสมุฏฐาน ๓๓. 

ถ. อธิกรณ์ ๔ มีมูล ๓๓ เป็นไฉน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 349 

ต. วิวาทาธิกรฌ์ มีมูล ๑๒ อนุวาทาธิกรณ์ มีมูล ๑๔ อาปัตตาธิกรฌ์มีมูล ๖ 
กิจจาธิกรณ์ มีมูล ๑ คือ สงฆ์. 

รวมอธิกรณ์ ๔ มีมูล ๓๓. 

ถ. อธิกรณ์ ๔ มีสมุฏฐาน ๓๓ เป็นไฉน? 

ต. วิวาทาธิกรฟ้มีเรื่องทำความแตกกัน ๑๘ เป็นสมุฏฐาน อนุวาทาธิกรฟ้มีวิบัติ 
๔ เป็นสมุฏฐาน อาปัตตาธิกรณ์มีกองอาบัติ ๗ เป็นสมุฏฐาน กิจจาธิกรฟ้มีกรรม ๔ เป็น 
สมุฏฐาน รวมอธิกรณ์ ๔ มีสมุฏฐาน ๓๓. 

ว่าด้วยวิวาทาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น 
[๑๐๕๐] ถามว่า วิวาทาธิกรฟ้ เป็นอาบัติ หรือมิใช่อาบัติ? 

ตอบว่า วิวาทาธิกรฟ้ มิใช่อาบัติ. 

ถ. ก็เพราะวิวาทาธิกรฟ้เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ หรือ? 

ต. ถูกแล้ว เพราะวิวาทาธิกรฟ้เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ. 

ถ. เพราะวิวาทาธิกรฟ้เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติเท่าไร? 

ต. เพราะวิวาทาธิกรฟ้เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ ๒ ตัว คือ ด่าอุปสัมบัน ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ๑ ด่าอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เพราะวิวาทาธิกรฟ้เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ 
๒ ตัว นี้. 

ถ. อาบัติเหล่านี้นจัดเป็นวิบัติอะไร บรรดาวิบัติ ๔? เป็นอธิกรณ์อะไร บรรดา 
อธิกรณ์ ๔? สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร 
บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ ระงับด้วยอธิกรณ์เท่าไร ในฐานะเท่าไร? ด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. อาบัติเหล่านั้นชัดเป็นวิบัติ ๑ บรรดาวิบัติ ๔ คือ อาจารวิบัติ เป็นอาปัตตาธิกรฟ้ 
บรรดาอธิกรณ์ ๔ สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติ 
ปาจิตตีย์ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ ระงับด้วย 
อธิกรณ์ ๑ คือ กิจจาธิกรฟ้ ระงับใน ๓ ฐานะ คือ ท่ามกลางสงฆ์ ๑ ท่ามกลางคณะ ๑ 
สำนักบุคคล ๑ ระงับด้วยสมถะ ๓ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางที 
ด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 350 

ว่าด้วยอนุวาทาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น 
[๑๐๕๑] ถามว่า อนุวาทาธิกรฌ์ เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติ? 

ตอบว่า อนุวาทาธิกรณ์ มิใช่อาบัติ. 

ถ. ก็เพราะอนุวาทาธิกรณ์เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ หรือ? 

ต. ถูกแล้ว เพราะอนุวาทาธิกรณ์เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ. 

ถ. เพราะอนุวาทาธิกรณ์เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติเท่าไร? 

ต. เพราะอนุวาทาธิกรณ์เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ ๓ ตัว คือ ตามกำจัดภิกษุด้วย 
ธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันไม , มีมูล ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตามกำจัดด้วยสังฆาทิเสสอันไม่มีมูล 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑ ตามกำจัดด้วยอาจารวิบัติไม , มีมูลต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เพราะอนุวาธาธิกรณ์ 
เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ ๓ ตัวนี้. 

ถ. อาบัติเหล่านี้นจัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? จัดเป็นอธิกรณ์อะไร บรรดา 
อธิกรณ์ ๔? สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร 
บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? ระงับด้วยอธิกรณ์เท่าไร? ในฐานะเท่าไร? ด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. อาบัติเหล่านั้นชัดเป็นวิบัติ ๒ อย่าง บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ 
บางทีเป็นอาจารวิบัติ. เป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔, สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๓ บรรดา 
กองอาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ บางทีด้วยกอง 
อาบัติทุกกฏ, เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖, อาบัติหนักระงับด้วยอธิกรณ์ ๑ คือ 
กิจจาธิกรฟ้ ระงับในฐานะ ๑ คือ ท่ามกลางสงฆ์ ระงับด้วยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ 
ปฏิญญาตกรฌะ ๑ อาบัติเบาระงับด้วยอธิกรณ์ ๑ คือกิจจาธิกรฟ้ ระงับใน ๓ ฐานะ คือ ท่าม 
กลางสงฆ์ ๑ ท่ามกลางคณะ ๑ สำนักบุคคล ๑ ระงับด้วยสมถะ ๓ คือ บางทีด้วยสัมมุขาวินัย ๑ 
ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

ว่าด้วยอาปัตตาธิกรฟ้เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น 

[๑๐๕๒] ถามว่า อาปัตตาธิกรฟ้ เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติ? 

ตอบว่า อาปัตตาธิกรณ์ มิใช่อาบัติ. 

ถ. ก็เพราะอาปัตตาธิกรฟ้เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ หรือ? 

ต. ถูกแล้ว เพราะอาปัตตาธิกรณ์เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 351 

ถ. เพราะอาปัตตาธิกรฌ์เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติเท่าไร? 

ต. เพราะอาปัตตาธิกรณ์เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ ๔ ตัว คือ ภิกษุณีรู้อยู่ ปกปิด 
ปาราชิกธรรมอันภิกษุณีต้องแล้ว ต้องอาบัติปาราชิก ๑ สงสัยปกปิดไว้ต้องอาบัติถุลลัจชัย ๑ ภิกษุ 
ปกปิดอาบัติสังฆาทิเสส ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑ ปกปิดอาจารวิบัติ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ เพราะ 
อาปัตตาธิกรณ์เป็นปัจจัย ต้องอาบัติ ๔ ตัวนี้. 

ถ. อาบัติเหล่านี้นจัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? จัดเป็นอธิกรณ์อะไร บรรดา 
อธิกรณ์ ๔? สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร 
บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? ระงับด้วยอธิกรณ์เท่าไร? ในฐานะเท่าไร? ด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. อาบัติเหล่านั้น ชัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางทีเป็น 
อาจารวิบัติ, เป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔, สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ 
๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก บางทีด้วยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ 
บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ, เกิดด้วยสมุฏฐาน ๑ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแต่กาย 
วาจา และชิต, อาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ ระงับด้วยอธิกรณ์อะไรไม , ได้ ระงับในฐานะอะไรไม , ได้ 
ระงับด้วยสมถะอะไรไม , ได้, อาบัติเบา ระงับด้วยอธิกรณ์ ๑ คือ กิจจาธิกรฟ้, ระงับในฐานะ 
๓ คือ ท่ามกลางสงฆ์ ๑ ท่ามกลางคณะ ๑ สำนักบุคคล ๑ ระงับด้วยสมถะ ๓ คือ บางทีด้วย 
สัมมุขาวินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

ว่าด้วยกิจจาธิกรฟ้เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น 
[๑๐๕๓] ถามว่า กิจจาธิกรณ์ เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติ? 

ตอบว่า กิจจาธิกรฟ้ มิใช่อาบัติ. 

ถ. ก็เพราะกิจจาธิกรฟ้เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ หรือ? 

ต. ถูกแล้ว เพราะกิจจาธิกรฟ้เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ. 

ถ. เพราะกิจจาธิกรฟ้เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติเท่าไร? 

ต. เพราะกิจจาธิกรณ์เป็นปัจจัย ภิกษุต้องอาบัติ ๕ ตัว คือ ภิกษุณีที่ประพฤติตาม 
ภิกษุผู้ถูกยกวัตร ไม , สละเพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ จบญัตติเป็นทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจา 
สองครั้ง เป็นถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติปาราชิก ๑ ภิกษุประพฤติตามภิกษุ 
ผู้ท่าลายสงฆ์ ไม่สละเพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ภิกษุไม่สละทิฏฐิ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 352 

ลามกเพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑ เพราะกิจจาธิกรณ์เป็นปัจจัย ต้อง 
อาบัติ ๕ ตัวนี้. 

ถ. อาบัติเหล่านี้นจัดเป็นวิบัติเท่าไร บรรดาวิบัติ ๔? จัดเป็นอธิกรณ์อะไร บรรดา 
อธิกรณ์ ๔? สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร 
บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? ระงับด้วยอธิกรณ์เท่าไร? ในฐานะเท่าไร? ด้วยสมถะเท่าไร? 

ต. อาบัติเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเป็นศีลวิบัติ บางทีเป็น 
อาจารวิบัติ จัดเป็นอาปัดตาธิกรฟ้ บรรดาอธิกรณ์ ๔ สงเคราะห์ด้วยกองอาบัติ ๕ บรรดากอง 
อาบัติ ๗ คือ บางทีด้วยกองอาบัติปาราชิก บางทีด้วยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีด้วยกองอาบัติ 
ถุลลัจจัย บางทีด้วยกองอาบัติปาจิตตีย์ บางทีด้วยกองอาบัติทุกกฏ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๑ บรรดา 
สมุฏฐานอาบัติ ๖ คือเกิดแด , กาย วาจา และจิต อาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ ระงับด้วยอธิกรณ์อะไร 
ไม , ได้ ระงับในฐานะอะไรไม , ได้ ระงับด้วยสมถะอะไรไม , ได้ อาบัติหนัก ระงับด้วยอธิกรณ์ ๑ 
คือ กิจจาธิกรฟ้ ระงับในฐานะ ๑ คือ ท่ามกลางสงฆ์ ระงับด้วยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย 
๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ อาบัติเบา ระงับด้วยอธิกรณ์ ๑ คือ กิจจาธิกรฟ้ ระงับใน ๓ ฐานะ คือ 
ท่ามกลางสงฆ์ ๑ ท่ามกลางคณะ ๑ สำนักบุคคล ๑ ระงับด้วยสมถะ ๓ คือ บางทีด้วยสัมมุขา 
วินัย ๑ ด้วยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีด้วยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 

อธิบายวิวาทาธิกรฟ้ 

[๑๐๕๔] ถามว่า วิวาทาธิกรฟ้ มีอนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรฟ้ กิจจาธิกรณ์ ไหม? 

ตอบว่า วิวาทาธิกรฟ้ ไม่มีอนุวาทาธิกรฟ้ อาปัตตาธิกรฟ้ กิจจาธิกรณ์ แต่เพราะ 

วิวาทาธิกรฟ้เป็นปัจจัย อนุวาทาธิกรฟ้ อาปัตตาธิกรฟ้ กิจจาธิกรฟ้ ย่อมมีได้. เปรียบเหมือน 

อะไร. เปรียบเหมือน ภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้วิวาทกันว่า 

นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม 

นี้เป็นวินัย นี้ไม่เป็นวินัย 

นี้พระตถาคตตรัสภาษิตไว้ นี้พระตถาคตไม , ได้ตรัสภาษิตไว้ 
นี้พระตถาคตทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตไม , ได้ทรงประพฤติมา 
นี้พระตถาคตทรงบัญญัติไว้ นี้พระตถาคตไม , ได้ทรงบัญญัติไว้ 
นี้เป็นอาบัติ นี้ไม่เป็นอาบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 353 

นี้เป็นอาบัติเบา นี้เป็นอาบัติหนัก 

นี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ นี้เป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ 

นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม , ชั่วหยาบ 

ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท การกล่าวต่างกัน การ 

กล่าวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้ม ความหมายมั่นในเรื่องนั้น อันใด นี้เรียกว่า 

วิวาทาธิกรณ์. สงฆ์วิวาทกันในวิวาทาธิกรฌ์ ชัดเป็นวิวาทาธิกรฌ์. เมื่อวิวาทกัน ย่อมโจท 

ชัดเป็นอนุวาทาธิกรฌ์. เมื่อโจท ย่อมต้องอาบัติ ชัดเป็นอาปัดตาธิกรฌ์. สงฆ์ทำกรรมตามอาบัติ 

นั้น ขัดเป็นกิจจาธิกรฌ์. เพราะวิวาทาธิกรฌ์เป็นปัจจัย อนุวาทาธิกรณ์ อาปัดตาธิกรฌ์ กิจจา 

ธิกรฌ์ ย่อมมีอย่างนี้. 

อธิบายอนุวาทาธิกรฌ์ 

[๑๐๕๕] ถามว่า อนุวาทาธิกรฌ์ มีอาปัดตาธิกรณ์ กิจจาธิกรฌ์ วิวาทาธิกรณ์ ไหม? 

ตอบว่าอนุวาทาธิกรณ์ ไม่มีอาปัดตาธิกรณ์กิจจาธิกรฌ์วิวาทาธิกรณ์.แด , เพราะ 

อนุวาทาธิกรณ์เป็นปัจจัย อาปัดตาธิกรณ์ กิจจาธิกรฌ์ วิวาทาธิกรฌ์ ย่อมมีได้. เปรียบเหมือน 

อะไร. เปรียบเหมือนภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ โจทภิกษุด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิ 

วิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกล่าวหา การฟ้องร้อง การประท้วง ความเป็นผู้คล้อยตาม 

การทำความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกำลังให้ ในเรื่องนั้น อันใด นี้เรียกว่าอนุวาทาธิกรณ์. 

สงฆ์ย่อมวิวาทกันในอนุวาทาธิกรฌ์ ชัดเป็นวิวาทาธิกรณ์. เมื่อวิวาท ย่อมโจท ชัด 

เป็นอนุวาทาธิกรณ์. เมื่อโจท ย่อมต้องอาบัติ ชัดเป็นอาปัดตาธิกรฌ์. สงฆ์ทำกรรมตามอาบัตินั้น 

ชัดเป็นกิจจาธิกรณ์. เพราะอนุวาทาธิกรณ์เป็นปัจจัย อาปัดตาธิกรณ์ กิจจาธิกรฌ์ วิวาทาธิกรณ์ 

ย่อมมีอย่างนี้. 

อธิบายอาปัดตาธิกรฌ์ 

[๑๐๕๖] ถามว่า อาปัดตาธิกรฌ์ มีกิจจาธิกรณ์ วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรณ์ ไหม? 

ตอบว่า อาปัดตาธิกรณ์ ไม่มีกิจจาธิกรฌ์ วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณ์. แต่เพราะ 
อาปัดตาธิกรณ์เป็นปัจจัย กิจจาธิกรณ์ วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรณ์ ย่อมมีได้. เปรียบเหมือน 
อะไร? เปรียบเหมือน กองอาบัติทั้ง ๕ ชื่ออาปัตตาธิกรฌ์ กองอาบัติทั้ง ๗ ชื่ออาปัดตาธิกรฌ์ 
นี้เรียกว่า อาปัดตาธิกรณ์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 354 

สงฆ์ย่อมวิวาทกันในอาปัตตาธิกรณ์ ขัดเป็นวิวาทาธิกรฌ์. เมื่อวิวาทย่อมโจท ขัดเป็น 
อนุวาทาธิกรฌ์. เมื่อโจท ย่อมต้องอาบัติ ขัดเป็นอาปัตตาธิกรฌ์. สงฆ์ทำกรรมตามอาบัตินั้น 
ขัดเป็นกิจจาธิกรณ์. เพราะอาปัตตาธิกรณ์เป็นป้จขัย กิจจาธิกรณ์ วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรณ์ 
ย่อมมีอย่างนี้. 

อธิบายกิจจาธิกรฌ์ 

[๑๐๕๗] ถามว่า กิจจาธิกรณ์ มีวิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรฌ์ อาปัตตาธิกรณ์ ไหม? 

ตอบว่า กิจจาธิกรฌ์ ไม่มีวิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรฌ์ อาปัตตาธิกรณ์. แต่เพราะ 
กิจจาธิกรณ์เป็นปัจขัย วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรฌ์ อาป้ตตาธิกรณ์ ย่อมมีได้. เปรียบเหมือน 
อะไร? เปรียบเหมือนความมีแห่งกิจ ความมีแห่งกรณียะสงฆ์อันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติ 
กรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียก-ว่ากิจจาธิกรณ์. 

สงฆ์ย่อมวิวาทกันในกิจจาธิกรณ์ ขัดเป็นวิวาทาธิกรณ์. เมื่อวิวาท ย่อมโจท ขัดเป็น 
อนุวาทาธิกรณ์. เมื่อโจท ย่อมต้องอาบัติ ขัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์. สงฆ์ทำกรรมตามอาบัตินั้น 
ขัดเป็นกิจจาธิกรณ์. เพราะกิจจาธิกรฌ์เป็นปัจขัย วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ 
ย่อมมีอย่างนี้. 

อธิบายสมถะ 

[๑๐๕๘] สติวินัยมีในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด สติวินัยมี 
ในที่นั้น. อมูฬหรินัยมีในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด อมูฬหวินัยมีในที่ 
นั้น. ปฏิญญาตกรณะมีในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด ปฏิญญาตกรณะมี 
ในที่นั้น. เยภุยยสิกามีในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด เยภุยยสิกามีในที่ 
นั้น. ตัสสปาปิยสิกามี , ในที่ , ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด ตัสสปาปิยสิกามี 
ในที่นั้น, ติณวิตถารกะมีในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด ติณวัตถารกะมี 
ในที่นั้น. 

อธิกรณ์ระงับ 

[๑๐๕๙] สมัยใด อธิกรณ์ระงับด้วยสัมมุขาวินัย กับสติวินัย สมัยนั้น สติวินัยมี 
ในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด สติวินัยมีในที่นั้น แต่ในที่นั้น ไม่มี 
อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ เยภุยยสิกา ตัสสปาปิยสิกา และติณวัตถารกะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 355 

สมัยใด อธิกรณ์ระงับด้วยสัมมุขาวินัย กับอมูฬหวินัย -.. 

สมัยใด อธิกรณ์ระงับด้วยสัมมุขาวินัย กับปฏิญญาตกรณะ -.. 

สมัยใด อธิกรณ์ระงับด้วยสัมมุขาวินัย กับเยภุยยสิกา ... 

สมัยใด อธิกรณ์ระงับด้วยสัมมุขาวินัย กับตัสสปาปิยสิกา ... 

สมัยใด อธิกรณ์ระงับด้วยสัมมุขาวินัย กับติณวัตถารกะ สมัยนั้น ติณวัตถารกะมี 

ในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด ติณวัตถารกะ มีในที่นั้น แต่ในที่นั้นไม่ 

มีสติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ เยภุยยสิกา และตัสสปาปิยสิกา. 

ว่าด้วยสมถะรวมกัน 

[๑๐๖๐] ถามว่า ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี สติวินัยก็ดี รวมกันหรือแยก 
กัน และนักปราชญ์ พึงได้เพื่อยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ทำให้ต่างกัน หรือ? 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี อมูฬหรินัยก็ดี ... 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ปฏิญญาตกรณะก็ดี ... 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี เยคุยยสิกาก็ดี ... 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ตัสสปาปิยสิกาก็ดี ... 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ติณวัตถารกะก็ดี รวมกันหรือแยกกัน และนัก 
ปราชญ์ พึงได้เพื่อยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ทำให้ต่างกัน หรือ? 

ตอบว่า ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี สติวินัยก็ดี รวมกันไม , แยกกัน และ 
นักปราชญ์ไม , ได้เพื่อยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ทำให้ต่างกัน. 

ธรรมเหล่านี้ศึอ สัมมุขาวินัยก็ดี อมูฬหรินัยก็ดี ... 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ปฏิญญาตกรณะก็ดี ... 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี เยคุยยสิกาก็ดี ... 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ตัสสปาปิยสิกาก็ดี ... 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ติณวัตถารกะก็ดี รวมกันไม่แยกกัน และ 
นักปราชญ์ไม , ได้เพื่อยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ทำให้ต่างกัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 356 

ว่าด้วยนิทานเป็นต้นแห่งสมถะ ๗ 

[๑๐๖๑] ถามว่า สัมมุขาวินัย มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็น 
ชาติ? มีอะไรเป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

สติวินัย มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไรเป็น 
แดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

อมูฬหรินัย มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ปฏิญญาตกรณะ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

เยภุยยสิกา มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ตัสสปาปิยสิกา มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มี 
อะไรเป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ติณวัตถารกะ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ตอบว่า สัมมุขาวินัย มีนิทานเป็นนิทาน. มีนิทานเป็นสมุทัย. มีนิทานเป็นชาติ. 

มีนิทานเป็นแดนเกิดก่อน. มีนิทานเป็นองค์. มีนิทานเป็นสมุฏฐาน. 

สติวินัย มีนิทานเป็นนิทาน มีนิทานเป็นสมุทัย มีนิทานเป็นชาติ มีนิทานเป็นแดน 
เกิดก่อน มีนิทานเป็นองค์ มีนิทานเป็นสมุฏฐาน. 

อมูฬหรินัย มีนิทานเป็นนิทาน มีนิทานเป็นสมุทัย มีนิทานเป็นชาติ มีนิทานเป็น 
แดนเกิดก่อน มีนิทานเป็นองค์ มีนิทานเป็นสมุฏฐาน. 

ปฏิญญาตกรณะ มีนิทานเป็นนิทาน มีนิทานเป็นสมุทัย มีนิทานเป็นชาติ มีนิทาน 
เป็นแดนเกิดก่อน มีนิทานเป็นองค์ มีนิทานเป็นสมุฏฐาน. 

เยภุยยสิกา มีนิทานเป็นนิทาน มีนิทานเป็นสมุทัย มีนิทานเป็นชาติ มีนิทานเป็น 
แดนเกิดก่อน มีนิทานเป็นองค์ มีนิทานเป็นสมุฏฐาน. 

ตัสสปาปิยสิกา มีนิทานเป็นนิทาน มีนิทานเป็นสมุทัย มีนิทานเป็นชาติ มีนิทาน 
เป็นแดนเกิดก่อน มีนิทานเป็นองค์ มีนิทานเป็นสมุฏฐาน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 357 

ติณวัตถารกะ มีนิทานเป็นนิทาน มีนิทานเป็นสมุทัย มีนิทานเป็นชาติ มีนิทานเป็น 
แดนเกิดก่อน มีนิทานเป็นองค์ มีนิทานเป็นสมุฏฐาน. 

ถ. สัมมุขาวินัย มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มี 
อะไรเป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

สติวินัย มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไรเป็น 
แดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

อมูฬหรินัย มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ปฏิญญาตกรณะ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

เยภุยยสิกา มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไรเป็น 
แดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ตัสสปาปิยสิกา มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ติณวัตถารกะ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ต. สัมมุขาวินัย มีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทัย มีเหตุเป็นชาติ มีเหตุเป็นแดน 
เกิดก่อน มีเหตุเป็นองค์ มีเหตุสมุฏฐาน. 

สติวินัย มีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทัย มีเหตุเป็นชาติ มีเหตุเป็นแดนเกิดก่อน 
มีเหตุเป็นองค์ มีเหตุเป็นสมุฏฐาน. 

อมูฬหวินัย มีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทัย มีเหตุเป็นชาติ มีเหตุเป็นแดนเกิด 
ก่อน มีเหตุเป็นองค์ มีเหตุเป็นสมุฏฐาน. 

ปฏิญญาตกรณะ มีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทัย มีเหตุเป็นชาติ มีเหตุเป็นแดน 
เกิดก่อน มีเหตุเป็นองค์ มีเหตุเป็นสมุฏฐาน. 

เยภุยยสิกา มีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทัย มีเหตุเป็นชาติ มีเหตุเป็นแดนเกิด 
ก่อน มีเหตุเป็นองค์ มีเหตุเป็นสมุฏฐาน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 358 

ตัสสปาปิยสิกา มีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทัย มีเหตุเป็นชาติ มีเหตุเป็นแดน 
เกิดก่อน มีเหตุเป็นองค์ มีเหตุเป็นสมุฏฐาน. 

ติณวัตถารกะ มีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทัย มีเหตุเป็นชาติ มีเหตุเป็นแดน 
เกิดก่อน มีเหตุเป็นองค์ มีเหตุเป็นสมุฏฐาน. 

ถ. สัมมุขาวินัย มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

สติวินัย มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไรเป็น 
แดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

อมูฬหรินัย มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไรเป็น 
แดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ปฏิญญาตกรณะ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

เยภุยยสิกา มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไรเป็น 
แดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ตัสสปาปิยสิกา มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ติณวัตถารกะ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ต. สัมมุขาวินัย มีปีจขัยเป็นนิทาน. มีปัจขัยเป็นสมุทัย มีปัจขัยเป็นชาติ มีป้จขัย 
เป็นแดนเกิดก่อน มีปัจขัยเป็นองค์ มีปัจขัยเป็นสมุฏฐาน. 

สติวินัย มีปัจขัยเป็นนิทาน มีปัจขัยเป็นสมุทัย มีปัจขัยเป็นชาติ มีปัจจัยเป็นแดน 
เกิดก่อน มีปัจขัยเป็นองค์ มีปัจขัยเป็นสมุฏฐาน. 

อมูฬหรินัย มีปัจขัยเป็นนิทาน มีปัจขัยเป็นสมุทัย มีปัจขัยเป็นชาติ มีปัจขัยเป็น 
แดนเกิดก่อน มีปัจขัยเป็นองค์ มีปัจขัยเป็นสมุฏฐาน. 

ปฏิญญาตกรณะ มีปัจขัยเป็นนิทาน มีปัจขัยเป็นสมุทัย มีปัจขัยเป็นชาติ มีปัจขัย 
เป็นแดนเกิดก่อน มีปัจขัยเป็นองค์ มีปัจขัยเป็นสมุฏฐาน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 359 

เยภุยยสิกา มีปัจจัยเป็นนิทาน มีปัจจัยเป็นสมุทัย มีปัจจัยเป็นชาติ มีปัจจัยเป็นแดน 
เกิดก่อน มีปัจจัยเป็นองค์ มีปัจจัยเป็นสมุฏฐาน. 

ตัสสปาปิยสิกา มีปัจจัยเป็นนิทาน มีปัจจัยเป็นสมุทัย มีปัจจัยเป็นชาติ มีปัจจัยเป็น 
แดนเกิดก่อน มีปัจจัยเป็นองค์ มีปัจจัยเป็นสมุฏฐาน. 

ติณวัตถารกะ มีปัจจัยเป็นนิทาน มีปัจจัยเป็นสมุทัย มีปัจจัยเป็นชาติ มีปัจจัยเป็น 
แดนเกิดก่อน มีปัจจัยเป็นองค์ มีปัจจัยเป็นสมุฏฐาน. 

ว่าด้วยมูลและสมุฏฐานแห่งสมถะ 
[๑๐๖๒] ถามว่า สมถะ ๗ มีมูลเท่าไร? มีสมุฏฐานเท่าไร? 

ตอบว่า สมถะ ๗ มีมูล ๒๖ มีสมุฏฐาน ๓๖. 

ถ. สมถะ ๗ มีมูล ๒๖ อะไรบ้าง? 

ต. สัมมุขาวินัยมีมูล ๔ คือ ความพร้อมหน้าสงฆ์ ๑ ความพร้อมหน้าธรรม ๑ ความ 
พร้อมหน้าวินัย ๑ ความพร้อมหน้าบุคคล ๑. 

สติวินัยมีมูล ๔ อมูฬหรินัยมีมูล ๔ ปฏิญญาตกรณะมีมูล ๒ คือ ผู้แสดง ๑ ผู้รับ 
แสดง ๑ เยคุยยสิกามีมูล ๔ ตัสสปาปิยสิกามีมูล ๔ ติณวัตถารกะมีมูล ๔ คือ ความพร้อม 
หน้าสงฆ์ ๑ ความพร้อมหน้าธรรม ๑ ความพร้อมหน้าวินัย ๑ ความพร้อมหน้าบุคคล ๑. 
สมถะ ๗ มีมูลรวม ๒๖. 

ถ. สมถะ ๗ มีสมุฏฐาน ๓๖ อะไรบ้าง? 

ต. การประกอบ การกระทำ การเข้าถึงเอง การขอร้อง กิริยาที่ยินยอม ไม , คัดค้าน 
กรรม คือ สติวินัย. 

การประกอบ การกระทำ การเข้าถึงเอง การขอร้อง กิริยาที่ยินยอม ไม่คัดล้าน 
กรรม คือ อมูฬหวินัย. 

การประกอบ การกระทำ การเข้าถึงเอง การขอร้อง กิริยาที่ยินยอม ไม่คัดล้าน 
กรรม คือ ปฏิญญาตกรณะ. 

การประกอบ การกระทำ การเข้าถึงเอง การขอร้อง กิริยาที่ยินยอม ไม่คัดล้าน 
กรรม คือ เยภุยยสิกา. 

การประกอบ การกระทำ การเข้าถึงเอง การขอร้อง กิริยาที่ยินยอม ไม่คัดล้าน 
กรรม คือ ตัสสปาปิยสิกา. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 360 

การประกอบ การกระทำ การเข้าถึงเอง การขอร้อง กิริยาที่ยินยอม ไม่คัดค้าน 
กรรม คือ ติณวัตถารกะ. 

สมถะ ๗ มีสมุฏฐานรวม ๓๖. 

ว่าด้วยอรรถต่างกันเป็นต้น 

[๑๐๖๓] ถามว่า ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี สติ'วินัยก็ดี มีอรรถต่างกัน 
มีพยัญชนะต่างกัน หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะ? 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี อมูฬหรินัยก็ดี มีอรรถต่างกัน มีพยัญชนะ 
ต่างกัน หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะ? 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ปฏิญญาตกรณะก็ดี มีอรรถต่างกัน มีพยัญชนะ 
ต่างกัน หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะ? 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี เยคุยยสิกาก็ดี มีอรรถต่างกัน มีพยัญชนะต่างกัน 
หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะ? 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ตัสสปาปิยสิกาก็ดี มีอรรถต่างกัน มีพยัญชนะ 
ต่างกัน หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะ? 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ติณวัตถารกะก็ดี มีอรรถต่างกัน มีพยัญชนะ 
ต่างกัน หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะ? 

ตอบว่า ธรรมเหล่านี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี สติวินัยก็ดี มีอรรถและพยัญชนะต่างกัน. 
ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี อมูฬหรินัยก็ดี มีอรรถและพยัญชนะต่างกัน. 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ปฏิญญาตกรณะก็ดี มีอรรถและพยัญชนะต่างกัน. 
ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี เยคุยยสิกาก็ดี มีอรรถและพยัญชนะต่างกัน. 

ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ตัสสปาปิยสิกาก็ดี มีอรรถและพยัญชนะต่างกัน. 
ธรรมเหล่านี้คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ติณวัตถารกะก็ดี มีอรรถและพยัญชนะต่างกัน. 

ว่าด้วยวิวาทาธิกรณ์ 

[๑๐๖๔] วิวาทเป็นวิวาทาธิกรณ์วิวาทไม , เป็นอธิกรณ์ อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาท เป็น 
อธิกรณ์ด้วย เป็นวิวาทด้วย บางทีวิวาทเป็นวิวาทาธิกรฟ้ บางทีวิวาทไม่เป็นอธิกรณ์ ไ 
อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาท บางทีเป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นวิวาทด้วย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 361 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร วิวาทเป็นวิวาทาธิกรฌ์? 

ภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้วิวาทกันว่า 
นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม 
นี้เป็นวินัย นี้ไม่เป็นวินัย 

นี้พระตถาคตตรัสภาษิตไว้ นี้พระตถาคตไม , ได้ตรัสภาษิตไว้ 

นี้พระตถาคตทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมา 

นี้พระตถาคตทรงบัญญัติไว้ นี้พระตถาคตไม , ได้ทรงบัญญัติไว้ 

นี้เป็นอาบัติ นี้ไม่เป็นอาบัติ 

นี้เป็นอาบัติเบา นี้เป็นอาบัติหนัก 

นี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ นี้เป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ 

นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม , ชั่วหยาบ 

ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท การกล่าวต่างกัน การ 

กล่าวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ ความหมายมั่นในเรื่องนั้นอันใด นี้วิวาท 

เป็นวิวาทาธิกรณ์ 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร วิวาท ไม่เป็นอธิกรณ์ 

มารดาทะเลาะกับบุตรบ้าง บุตรทะเลาะกับมารดาบ้าง 

บิดาทะเลาะกับบุตรบ้าง บุตรทะเลาะกับบิดาบ้าง 

พี่ชายทะเลาะกับน้องชายบ้าง พี่ชายทะเลาะกับน้องหญิงบ้าง 

น้องหญิงทะเลาะกับพี่ชายบ้าง เพื่อนทะเลาะกับเพื่อนบ้าง 

นี้วิวาท ไม , เป็นอธิกรณ์ 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร อธิกรณ์ ไม่เป็นวิวาท 

อนุวาทาธิกรฟ้ อาปัตตาธิกรฟ้ กิจจาธิกรฟ้ นี้อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาท. 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นวิวาทด้วย วิวาทาธิกรฟ้ เป็นอธิกรณ์ 
ด้วย เป็นวิวาทด้วย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 362 


ว่าด้วยอนุวาทาธิกรณ์ 

[๑๐๖๕] การโจทเป็นอนุวาทาธิกรฌ์ การโจทไม่เป็นอธิกรณ์ อธิกรณ์ไม่เป็นการโจท 
เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นการโจทด้วย บางทีการโจทเป็นอนุวาทาธิกรฟ้ บางทีการโจทไม่เป็น 
อธิกรณ์ บางทีอธิกรณ์ไม่เป็นการโจท บางทีเป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นการโจทด้วย. 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร การโจทเป็นอนุวาทาธิกรณ์? 

ภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมโจทภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ 
หรืออาชีววิบัติ การโจท การกล่าวหา การฟ้องร้อง การประท้วง ความเป็นผู้คล้อยตาม การทำ 
ความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกำลังให้ ในเรื่องนั้น อันใด นี้การโจท เป็นอนุวาทาธิกรณ์ 
ในข้อเหล่านั้น อย่างไร การโจท ไม่เป็นอธิกรณ์? 

มารดาฟ้องบุตรท้าง บุตรฟ้องมารดาบ้าง บิดาฟ้องบุตรบ้าง บุตรฟ้องบิดาบ้าง พี่ชาย 

ฟ้องน้องชายบ้าง พี่ชายฟ้องน้องหญิงบ้าง น้องหญิงฟ้องพี่ชายบ้าง เพื่อนฟ้องเพื่อนบ้าง นี้การ 

โจทไม , เป็นอธิกรณ์ 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร อธิกรณ์ไม่เป็นการโจท? 

อาปัตตาธิกรฟ้ กิจจาธิกรฟ้ วิวาทาธิกรฟ้ นี้อธิกรณ์ไม่เป็นการโจท. 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นการโจทด้วย? อนุวาทาธิกรฟ้ เป็น 
อธิกรณ์ด้วย เป็นการโจทด้วย. 

ว่าด้วยอาปัตตาธิกรฟ้ 

[๑๐๖๖] อาบัติเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ อาบัติไม่เป็นอธิกรณ์ อธิกรณ์ไม่เป็นอาบัติ เป็น 
อธิกรณ์ด้วย เป็นอาบัติด้วย บางทีอาบัติเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ บางทีอาบัติไม , เป็นอธิกรณ์ บางที 
อธิกรณ์ไม่เป็นอาบัติ บางทีเป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นอาบัติด้วย. 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร อาบัติเป็นอาปัตตาธิกรฟ้? 

กองอาบัติทั้ง ๕ เป็นอาปัตตาธิกรฟ้ กองอาบัติทั้ง ๗ เป็นอาปัตตาธิกรฟ้ นี้อาบัติ 
เป็นอาปัตตาธิกรฟ้. 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร อาบัติไม่เป็นอธิกรณ์? 

โสดาบัติ สมาบัติ นี้อาบัติไม่เป็นอธิกรณ์ 
ในข้อเหล่านั้น อย่างไร อธิกรณ์ไม่เป็นอาบัติ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 363 

กิจจาธิกรณ์ วิวาทาธิกรฌ์ อนุวาทาธิกรณ์ นี้อธิกรณ์ไม่เป็นอาบัติ. 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นอาบัติด้วย? อาปัตตาธิกรฟ้ เป็น 
อธิกรณ์ด้วย เป็นอาบัติด้วย. 

ว่าด้วยกิจจาธิกรฟ้ 

[๑๐๖๗] กิจเป็นกิจจาธิกรฟ้ กิจไม่เป็นอธิกรณ์ อธิกรณ์ไม่เป็นกิจ เป็นกิจด้วย 
เป็นอธิกรณ์ด้วย บางทีกิจเป็นกิจจาธิกรฟ้ บางทีกิจไม่เป็นอธิกรณ์ บางทีอธิกรณ์ไม่เป็นกิจ 
บางทีเป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นกิจด้วย. 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร กิจเป็นกิจจาธิกรฟ้? 

ความมีแห่งกิจ ความมีแห่งกรณียะของสงฆ์อันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม 
ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นั้กิจเป็นกิจจาธิกรณ์. 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร กิจไม่เป็นอธิกรณ์? 

กิจที่พึงทำแก , พระอาจารย์ กิจที่พึงทำแก่พระอุปัชฌาย์ กิจที่พึงทำแก่ภิกษุปูนอุปัชฌาย์ 
กิจที่พึงทำแก่ภิกษุปูนอาจารย์ นั้กิจไม่เป็นอธิกรณ์. 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร อธิกรณ์ไม่เป็นกิจ? 

วิวาทาธิกรฟ้ อนุวาทาธิกรฟ้ อาปัตตาธิกรฟ้ นี้อธิกรณ์ไม่เป็นกิจ. 

ในข้อเหล่านั้น อย่างไร เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นกิจด้วย? 

กิจจาธิกรฟ้ เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นกิจด้วย. 

อธิกรณเภท จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 364 


หัวข้อประจำเรื่อง 

[๑๐๖๘] อธิกรณ์ ๑ การฟืน ๑ อาการ ๑ บุคคล ๑ นิทาน ๑ เหตุ ๑ ปัจจัย ๑ 
มูล ๑ สมุฏฐาน ๑ เป็นอาบัติ ๑ มีอธิกรณ์ ๑ ในที่ใด ๑ แยกกัน ๑ นิทาน ๑ เหตุ ๑ 
ปัจจัย ๑ มูล ๑ สมุฏฐาน ๑ พยัญชนะ ๑ วิวาท ๑ อธิกรณ์ ๑ ตามที่กล่าวนี้ จัดลงในประเภท 
อธิกรณ์ ด้วยประการฉะนี้แล. 

หัวข้อประจำเรื่อง จบ 

คาถาสังคณิกะอีกนัยหนึ่ง 
เรื่องโจทเป็นต้น 

[๑๐๖๙] ท่านพระอุบาลีทูลถามว่า การโจทเพื่อประสงค์อะไร? การสอบสวน 
เพื่อเหตุอะไร? สงฆ์เพื่อประโยชน์อะไร? ส่วนการลงมติเพื่อเหตุอะไร? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การโจทเพื่อประสงค์ให้ระลึกถึงความผิด. 

การสอบสวนเพื่อประสงค์จะข่ม สงฆ์เพื่อประโยชน์ให้ช่วยกันพิจารณา 
ส่วนการลงมติ เพื่อให้การวินิจฉัยแต่ละเรื่องเสร็จสิ้นไป. 

เธออย่าด่วนพูด อย่าพูดเสียงดุดัน อย่ายั่วความโกรธ ถ้าเธอเป็น 
ผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ อย่าพูดโดยผลุนผลัน อย่ากล่าวถ้อยคำชวนวิวาท ไม่ 
กอปรด้วยประโยชน์ วัตรคือการซักถาม อนุโลมแก , สิกขาบทอันพระ 
พุทธเจ้าผู้เฉียบแหลม มีพระปัญญาทรงวางไว้ ตรัสไว้ดีแล้ว ในพระสูตร 
อุภโตวิภังค์ ในพระวินัย คือ ขันธกะ ในอนุโลม คือ บริวาร ใน 
พระบัญญัติ คือ วินัยปิฎก และในอนุโลมิกะ คือ มหาประเทศ เธอ 
จงพิจารณา วัตรคือการซักถามนั้น อย่าให้เสียคติที่เป็นไปในสัมปรายภพ 
เธอผู้ใฝ่หาประโยชน์เกื้อกูล จงซักถามถ้อยคำที่กอปรด้วยประโยชน์ โดย 
กาล สำนวนที่กล่าวโดยผลุนผลันของจำเลย และโจทก์เธออย่าพึงเชื่อถือ 
โจทก์ฟ้องว่าต้องอาบัติ แต่จำเลยปฏิเสธว่าไม , ได้ต้องอาบัติ เธอต้อง 
สอบสวนทั้งสองฝ่าย พึงปรับตามคำรับสารภาพ และถ้อยคำสำนวน คำ 
รับสารภาพเรากล่าวไว้ในหมู่ภิกษุลัชชีแต่ข้อนั้นไม่มีในหมู่ภิกษุอลัชชี 
อนึ่ง ภิกษุอลัชชีพูดมาก เธอพึงปรับตามถ้อยคำสำนวน ดังกล่าวแล้ว. 

อลัชชีบุคคล 

[๑๐๗๐] อุ. อลัชชีเป็นคนเช่นไร คำรับสารภาพของผู้ใดฟืงไม , ขึ้น ข้า 
พระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงข้อนั้น คนเช่นไร พระองค์ตรัสเรียกว่า 




อลัชชีบุคคล? 

พ. ผู้ที่แกล้งต้องอาบัติ ปกปิดอาบัติ และถึงอคติ คนเช่นนี้ 
เราเรียกว่า อลัชชีบุคคล. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 365 


ลัชชีบุคคล 

[๑๐๗๑] อุ. จริง พระพุทธเจ้าข้า แม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบเกล้าว่าคน 
เช่นนี้เป็นอลัชชีบุคคล แต่ข้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่น คน 
เช่นไร พระองค์ตรัสเรียกว่า ลัชชีบุคคล? 

พ. ผู้ที่ 1 ไม่แกล้งต้องอาบัติ ไม่ปกปิดอาบัติ ไม , ถึงอคติ คนเช่นนี้ 
เราเรียกว่า ลัชชีบุคคล. 

บุคคลผู้โจทก์ไม่เป็นธรรม 

[๑๐๗๒] อุ. จริง พระพุทธเจ้าข้า แม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบเกล้าว่า คน 
เช่นนี้ตรัสเรียกว่า ลัชชีบุคคล แต่ข้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงผู้อื่น 
คนเช่นไรตรัสเรียกว่า ผู้โจทก์ไม่เป็นธรรม? 

พ. ภิกษุโจทโดยกาลไม่ควร ๑ โจทด้วยเรื่องไม , เป็นจริง ๑ โจท 
ด้วยคำหยาบ ๑ โจทด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑ มุ่งร้ายโจท ไม่มี 
เมตตาจิตโจท ๑ คนเช่นนี้เราเรียกว่า ผู้โจทก์ไม่เป็นธรรม. 

บุคคลผู้โจทก์เป็นธรรม 

[๑๐๗๓] อุ. จริง พระพุทธเจ้าข้า แม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบเกล้าว่า คน 
เช่นนี้ตรัสเรียกว่า ผู้โจทก์ไม่เป็นธรรม แต่ข้าพระพุทธเจ้า ทูลถามพระองค์ 
ถึงข้ออื่น คนเช่นไรตรัสเรียกว่าผู้โจทก์เป็นธรรม? 

พ. ภิกษุโจทโดยกาล ๑ โจทด้วยเรื่องจริง ๑ โจทด้วยคำสุภาพ 
๑ โจทด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์ ๑ มีเมตตาจิตโจท ไม , มุ่งร้ายโจท ๑ 
คนเช่นนี้เราเรียกว่า ผู้โจทก์เป็นธรรม. 

คนโจทก์ผู้โง่เขลา 

[๑๐๗๔] อุ. จริง พระพุทธเจ้าข้า แม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบเกล้าว่า 
บุคคลเช่นนี้ตรัสเรียกว่า ผู้โจทก์เป็นธรรม แต่ข้าพระพุทธเจ้า ทูลถาม 
พระองค์ถึงข้ออื่น คนเช่นไร ตรัสเรียกว่าโจทก์ผู้เขลา? 

พ. บุคคลไม , รู้คำต้นและคำหลัง ๑ ไม่ฉลาดในคำต้นและคำหลัง 
๑ ไม , รู้ทางแห่งถ้อยคำอันต่อเนื่องกัน ๑ ไม่ฉลาดต่อทางแห่งถ้อยคำอัน 
ต่อเนื่องกัน ๑ คนเช่นนี้เราเรียกว่าโจทก์ผู้เขลา. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 366 


คนโจทก์ผู้ฉลาด 

[๑๐๗๕] อุ. จริง พระพุทธเจ้าข้า แม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบเกล้าว่า คน 
เช่นนี้ตรัสเรียกว่า โจทก์ผู้เขลา แต่ข้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่น 
คนเช่นไร ตรัสเรียก โจทก์ผู้ฉลาด? 

พ. บุคคลรู้คำต้นและคำหลัง ๑ ฉลาดในคำต้นและคำหลัง ๑ 
รู้ทางแห่งถ้อยคำอันต่อเนื่องกัน ๑ ฉลาดต่อทางแห่งถ้อยคำอันต่อเนื่องกัน 
๑ คนเช่นนี้เราเรียกว่า โจทก์ผู้ฉลาด. 

การโจท 

[๑๐๗๖] อุ. จริง พระพุทธเจ้าข้า แม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบเกถ้าว่า คน 
เช่นนี้ตรัสเรียกว่า โจทก์ผู้ฉลาด แต่ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามพระองค์ 
ถึงข้ออื่น อย่างไร พระองค์ตรัสว่าเรียกว่าการโจท? 

พ. เพราะเหตุที่โจทด้วยศีลวิบัติ ๑ อาจารวิบัติ ๑ ทิฏฐิวิบัติ ๑ 
และแม้ด้วยอาชีววิบัติ ๑ ฉะนั้น เราจึงเรียกว่าการโจท. 

คาถาสังคฌิกะอีกนัยหนึ่ง จบ 


โจทนากัณฑ์ 

ข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ 

[๑๐๗๗] ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงถามโจทก์ว่า ผู้มีอายุ ข้อที่ท่านโจทภิกษุรูปนี้นั้น 
โจทเพราะเรื่องอะไร ท่านโจทด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ หรือโจทด้วยทิฏฐิวิบัติ? ถ้าโจทก์นั้น 
ตอบอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าโจทด้วยศีลวิบัติ โจทด้วยอาจารวิบัติ หรือว่าข้าพเจ้าโจทด้วยทิฏฐิวิบัติ. 
ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงซักถามโจทก์ อย่างนี้ว่า ท่านรู้ศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ หรือ? 
ถ้าโจทก์ตอบอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ข้าพเจ้ารู้ศีลวิบัติ รู้อาจารวิบัติ รู้ทิฏฐิริบัติ. ภิกษุผู้วินิจฉัย 
อธิกรณ์พึงซักถามโจทก์อย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ก็ศีลวิบัติเป็นไฉน อาจารวิบัติเป็นไฉน ทิฏฐิวิบัติ 
เป็นไฉน? ถ้าโจทก์ตอบอย่างนี้ว่า ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ นี้จัดเป็นศีลวิบัติ ถุลลัจจัย 
ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทูกกฏ ทูพภาสิต นี้เป็นอาจารวิบัติ มิจฉาทิฏฐิ อันตคาหิกทิฏฐิ 
นี้เป็นทิฏฐิวิบัติ. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 367 

ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงซักถามโจทก์อย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ข้อที่ท่านโจทภิกษุรูปนี้ 

นั้น โจทด้วยเรื่องที่เห็น ด้วยเรื่องที่ได้ยินได้พึง หรือด้วยเรื่องที่รังเกียจ? ถ้าโจทก์ตอบอย่างนี้ 

ว่า ข้าพเจ้าโจทด้วยเรื่องที่เห็น โจทด้วยเรื่องที่ได้ยินได้พึง หรือว่าข้าพเจ้าโจทด้วยเรื่องที่รังเกียจ. 

ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงซักถามโจทก์ต่อไปว่า ผู้มีอายุ ข้อที่ท่านโจทภิกษุรูปนี้ 

ด้วยเรื่องที่เห็นนั้น ท่านเห็นอะไร? เห็นอย่างไร? เห็นเมื่อไร? เห็นที่ไหน? ท่านเห็นภิกษุ 

รูปนี้ต้องอาบัติปาราชิก หรือท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจขัย ปาจิตตีย์ 

ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ หรือ? ท่านอยู่ที่ไหน? และภิกษุรูปนี้อยู่ที่ไหน? ท่านท่าอะไรอยู่? 

ภิกษุรูปนี้ท่าอะไรอยู่? 

ถ้าโจทก์ตอบอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ข้าพเจ้ามิได้โจทภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่เห็น แต่ว่า 
ข้าพเจ้าโจทด้วยเรื่องที่ได้ยินได้พึง. ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงซักถามอย่างนี้ว่า ซ้อที่ท่านโจท 
ภิกษุรูปนี้ ด้วยเรื่องได้ยินได้พึงนั้น ท่านได้ยินได้พึงอะไร? ได้ยินได้พึงว่าอย่างไร? ได้ยินได้ 
พึงเมื่อไร? ท่านได้ยินได้ฟ้งที่ไหน? ท่านได้ยินได้พึงว่าภิกษุนี้ ต้องอาบัติปาราชิก หรือ ท่าน 
ได้ยินได้พึงว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจขัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต 
หรือ? ท่านได้ยินได้พึงต่อภิกษุ หรือ ได้ยินได้พึงต่อภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี 
อุบาสก อุบาสิกา พระราชา ราชมหาอำมาตย์ เดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์ หรือ? 

ถ้าโจทก์ตอบอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ข้าพเจ้ามิได้โจทภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้ยินได้พึง แต่ 
ข้าพเจ้าโจทด้วยเรื่องที่รังเกียจ. 

ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงซักถามโจทก์อย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ข้อที่ท่านโจทภิกษุรูปนี้ 
ด้วยเรื่องที่รังเกียจนั้น ท่านรังเกียจอะไร? รังเกียจว่าอย่างไร? รังเกียจเมื่อไร? รังเกียจที่ไหน? 
ท่านรังเกียจว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิก หรือท่านรังเกียจว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ถุลลัจขัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนึยะ ทุกกฏ ทุพภาสิต หรือ? ท่านได้ยินได้พึงต่อภิกษุจึงรังเกียจ 
หรือ ท่านได้ยินได้พึงต่อภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา 
ราชมหาอำมาตย์ เดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์แล้วรังเกียจ หรือ? 

เปรียบเทียบอธิกรณ์ 

[๑๐๗๘] เรื่องที่เห็นสมด้วยเรื่องที่เห็น เรื่องที่เห็นเทียบกันได้กับเรื่องที่เห็น 
แต่บุคคลนั้นไม่ยอมรับ เพราะอาศัยการเห็นบุคคลนั้น ถูกรังเกียจโดย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 368 

ไม่มีมูล พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา พึงทำอุโบสถกับบุคคลนั้น. เรื่องที่ได้ 
ยินได้พึงสมด้วยเรื่องที่ได้ยินได้พึง เรื่องที่ได้ยินได้พึงเทียบกันได้กับเรื่อง 
ที่ได้ยินได้พึง แต่บุคคลนั้นไม่ยอมรับเพราะอาศัยการได้ยินได้พึง บุคคล 
นั้นถูกรังเกียจโดยไม่มีมูล พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา พึงทำอุโบสถกับ 
บุคคลนั้น. เรื่องที่ได้ทราบสมด้วยเรื่องที่ได้ทราบ เรื่องที่ได้ทราบเทียบกัน 
ได้กับเรื่องที่ได้ทราบ แต่บุคคลนั้นไม่ยอมรับเพราะอาศัยการได้ทราบ 
บุคคลนั้นถูกรังเกียจโดยไม , มีมูล พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา พึงทำอุโบสถ 
กับบุคคลนั้น เถิด. 

ว่าด้วยเบื้องต้นของการโจทเป็นต้น 

[๑๐๗๙] ถามว่า การโจท มีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็น 
ที่สุด? 

ตอบว่า การโจท มีขอโอกาสเป็นเบื้องต้น มีการทำเป็นท่ามกลาง มีการระงับเป็น 
ที่สุด. 

ถ. การโจท มีมูลเท่าไร? มีวัตถุเท่าไร? มีภูมิเท่าไร? โจทด้วยอาการเท่าไร? 

ต. การโจท มีมูล ๒ มีวัตถุ ๓ มีภูมิ ๕ โจทด้วยอาการ ๒ อย่าง. 

ถ. การโจทมีมูล ๒ เป็นไฉน? 

ต. การโจท มีมูล ๑ การโจทไม่มีมูล ๑ นี้การโจทมีมูล ๒. 

ถ. การโจท มีวัตถุ ๓ เป็นไฉน? 

ต. เรื่องที่เห็น ๑ เรื่องที่ได้ยินได้พึง ๑ เรื่องที่รังเกียจ ๑ นี้การโจทมีวัตถุ ๓. 

ถ. การโจท มีภูมิ ๕ เป็นไฉน? 

ต. ชักพูดโดยกาลอันควร ชักไม , พูดโดยกาลไม , ควร ๑ ชักพูดด้วยคำจริง ชักไม , พูด 
ด้วยคำไม่จริง ๑ ชักพูดด้วยคำสุภาพ ชักไม , พูดด้วยคำหยาบ ๑ ชักพูดด้วยคำประกอบด้วย 
ประโยชน์ ชักไม , พูดด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑ ชักมีเมตตาจิตพูด ชักไม่มุ่งร้ายพูด ๑ 
นี้การโจทมีภูมิ ๕. 

ถ. โจทด้วยอาการ ๒ อย่าง เป็นไฉน 

ต. โจทด้วยกายหรือโจทด้วยวาจา นี้โจทด้วยอาการ ๒ อย่าง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 369 
ข้อปฏิบัติของโจทก์และจำเลยเป็นต้น 

[๑๐๘๐] โจทก์ควรปฏิบัติอย่างไร? จำเลยควรปฏิบัติอย่างไร? สงฆ์ควรปฏิบัติ 
อย่างไร? ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ควรปฏิบัติอย่างไร? 

ถามว่า โจทก์ ควรปฏิบัติอย่างไร? 

ตอบว่า โจทก์พึงตั้งอยู่ในธรรม ๕ อย่างแล้วจึงโจทผู้อื่น คือ จักพูดโดยกาลอันควร 
ชักไม , พูดโดยกาลไม่ควร ๑ ชักพูดด้วยคำจริง ชักไม , พูดด้วยคำไม่จริง ๑ ชักพูดด้วยคำสุภาพ 
ชักไม , พูดด้วยคำหยาบ ๑ ชักพูดด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์ ชักไม , พูดด้วยคำไม , ประกอบด้วย 
ประโยชน์ ๑ ชักมีเมตตาจิตพูด ชักไม , มุ่งร้ายพูด ๑ โจทก์ควรปฏิบัติอย่างนี้. 

ถ. จำเลย ควรปฏิบัติอย่างไร? 

ต. จำเลย พึงตั้งอยู่ในธรรม ๒ ประการ คือ ในความสัตย์ ๑ ในความไม่ขุ่นเคือง 
๑ จำเลยควรปฏิบัติอย่างนี้. 

ถ. สงฆ์ ควรปฏิบัติอย่างไร 

ต. สงฆ์พึงรู้คำที่เข้าประเด็นและไม่เข้าประเด็น สงฆ์ควรปฏิบัติอย่างนี้. 

ถ. ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ ควรปฏิบัติอย่างไร? 

ต. ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงระงับอธิกรณ์นี้น โดยประการที่อธิกรณ์นี้น จะระงับ 
โดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสน์. ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ ควรปฏิบัติอย่างนี้. 

ว่าด้วยอุโบสถเป็นต้น 

[๑๐๘๑] ถามว่า อุโบสถเพื่อประโยชน์อะไร? ปวารณาเพื่อเหตุอะไร? ปริวาส 
เพื่อประโยชน์อะไร? การชักเข้าหาอาบัติเติมเพื่อเหตุอะไร? มานัตเพื่อ 
ประโยชน์อะไร? อัพภานเพื่อเหตุอะไร? 

ตอบว่า อุโบสถเพื่อประโยชน์แก , ความพร้อมเพรียง. ปวารณา 
เพื่อประโยชน์แก่ความหมดจด. ปริวาสเพื่อประโยชน์แก่มานัต. การชัก 
เข้าหาอาบัติเติมเพื่อประโยชน์แก่นึคคหะ. มานัตเพื่อประโยชน์แก่อัพภาน. 

อัพภานเพื่อประโยชน์แก , ความหมดจด. ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์มีปัญญาทราม 
โง , เขลา และไม่มีความเคารพในสิกขา บริภาษพระเถระทั้งหลาย เพราะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 370 

ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ เป็นผู้ขุดตน กำจัดอินทรีย์แล้ว 
เพราะกายแตกย่อมเข้าถึงนรก. ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ไม่พึงเห็นแก่อามิส 
และไม , พึงเห็นแก่บุคคล ควรเว้นสองอย่างนั้นแล้ว ทำตามที่เป็นธรรม. 
โจทก์เป็นผู้มักโกรธ มักถือโกรธ ดุร้าย แสร้งกล่าวบริภาษ ย่อมปลูก 
อนาบ'ติ'ว่าอาบัติ โจทก์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน. 

โจทก์กระซิบใกล้หูคอยจับผิด ยังการวินิจฉัยให้บกพร่อง เสพ 
ทางผิด ย่อมปลูกอนาบัติ'ว่าอาบัติ โจทก์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน. 

โจทก์ฟ้องโดยกาลอันไม่ควร ฟ้องด้วยคำไม , จริง ฟ้องด้วยคำ 
หยาบ ฟ้องด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ มุ่งร้ายฟ้อง ไม่มีเมตตาจิต 
ฟ้อง ปลูกอนาบัติว่าอาบัติ โจทก์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน. 

โจทก์ไม่รู้ธรรมและอธรรม ไม , ฉลาดในธรรมและอธรรม ปลูก 
อนาบัดึว่าอาบัติ โจทก์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน. 

โจทก์ไม่รู้วินัยและอรินัย ไม่ฉลาดในวินัยและอรินัย ปลูกอนาบัติ 
ว่าอาบัติ โจทก์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน. 

โจทก์ไม่รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงภาษิตแล้วและมิได้ทรงภาษิต ไม , 

ฉลาดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงภาษิตแล้วและไม , ได้ภาษิต ปลูกอนาบัติว่า 
อาบัติ โจทก์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน. 

โจทก์ไม่รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติและไม , ได้ทรงประพฤติ 
ไม่ฉลาดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติและไม , ได้ทรงประพฤติ ปลูก 
อนาบัตึว่าอาบัติ โจทก์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน. โจทก์ไม , รู้สิ่งที่ทรง 
บัญญัติและไม , ได้ทรงบัญญัติ ไม , ฉลาดในสิ่งที่ทรงบัญญัติและไม่ได้ทรง 
บัญญัติ ปลูกอนาบัติว่าอาบัติ โจทก์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน. 

โจทก์ไม่รู้อาบัติและอนาบัติ ไม่ฉลาดในอาบัติและอนาบัติ ปลูก 
อนาบัตึว่าอาบัติ โจทก์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน. โจทก์ไม , รู้อาบัติเบา 
และอาบัติหนัก ไม่ฉลาดในอาบัติเบาและอาบัติหนัก ปลูกอนาบัดึว่าอาบัติ 
โจทก์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 371 

โจทก์ไม , รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม , มีส่วนเหลือ ไม่ฉลาด 
ในอาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ปลูกอนาบัดึว่าอาบัติ 
โจทก์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน. 

โจทก์ไม่รู้อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ ไม่ฉลาดในอาบัติ 
ชั่วหยาบและอาบัติไม , ชั่วหยาบ ปลูกอนาบัดึว่าอาบัติ โจทก์เช่นนั้น 
ชื่อว่าย่อมเผาตน. 

โจทก์ไม่รู้คำต้นและคำหลัง ไม , ฉลาดต่อคำต้นและคำหลัง ปลูก 
อนาบัดึว่าอาบัติ โจทก์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน. 

โจทก์ไม่รู้ทางถ้อยคำอันต่อเนื่องกัน ไม่ฉลาดต่อทางถ้อยคำอัน 
ต่อเนื่องกัน ปลูกอนาบัดึว่าอาบัติ โจทก์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนแล. 

โจทนากัณฑ์ จบ 

หัวข้อประจำเรื่อง 

[๑๐๘๒] คำสั่งสอน การโจท ผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ เบื้องต้น มูลอุโบสถ คติตั้งอยู่ 
ในโจทนากัณฑ์แล. 


จูฬสงคราม 

ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม 

[๑๐๘๓] อันภิกษุผู้เข้าสงครามเมื่อเข้าหาสงฆ์พึงเป็นผู้มีจิตยำเกรง มีจิตเสมอด้วยผ้า 
เช็ดธุลี เข้าหาสงฆ์ พึงเป็นผู้รู้จักที่นั่ง รู้จักการนั่ง ไม่เบียดภิกษุผู้เถระ ไม , ห้ามภิกษุผู้อ่อนกว่า 
ด้วยอาสนะ พึงนั่งอาสนะตามสมควร ไม่พึงพูดเรื่องต่างๆ ไม่พึงพูดเรื่องดิรัจฉานกถา พึง 
กล่าวธรรมเอง หรือพึงเชื้อเชิญภิกษุรูปอื่น ไม่พึงดูหมิ่นอริยดุษณีภาพ. 

อันภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ที่สงฆ์อนุมัติแล้ว มีประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์ ไม่พึงถาม 
ถึงอุป้ชฌาย์ไม่พึงถามถึงอาจารย์ไม , พึงถามถึงสัทธิริหาริก ไม่พึงถามถึงอันเตวาสึก ไม่พึงถาม 
ถึงภิกษุปูนอุปัชฌาย์ ไม , พึงถามถึงภิกษุปูนอาจารย์ ไม , พึงถามถึงชาติ ไม่พึงถามถึงชื่อ ไม่พึงถาม 
ถึงโคตร ไม่พึงถามถึงอาคม ไม , พึงถามถึงตระกูลประเทศ ไม่พึงถามถึงชาติภูมิ. เพราะเหตุไร? 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 372 

เพราะความรักหรือความชังจะพึงมีในบุคคลนั้น เมื่อมีความรักหรือความชัง พึงลำเอียงเพราะ 
ความชอบบ้าง พึงลำเอียงเพราะความชังบ้าง พึงลำเอียงเพราะความหลงบ้าง พึงลำเอียงเพราะ 
ความกลัวบ้าง. 

ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ 

อันภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ที่สงฆ์อนุมัติแล้ว มีประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์ พึงเป็นผู้ 
หนักในสงฆ์ ไม , พึงเป็นผู้หนักในบุคคล พึงเป็นผู้หนักในพระสัทธรรม ไม่พึงเป็นผู้หนักในอามิส 
พึงเป็นผู้ไปตามอำนาจแห่งคดี ไม่พึงเป็นผู้เห็นแก่บริษัท พึงวินิจฉัยโดยกาลอันควร ไม , พึง 
วินิจฉัยโดยกาลไม่ควร พึงวินัยฉัยด้วยคำจริง ไม่พึงวินิจฉัยด้วยคำไม่จริง พึงวินิจฉัยด้วยคำ 
สุภาพ ไม่พึงวินิจฉัยด้วยคำหยาบ พึงวินิจฉัยด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์ ไม่พึงวินิจฉัยด้วย 
คำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ พึงเป็นผู้มีเมตตาจิตวินิจฉัย ไม , พึงเป็นผู้บุ่งร้ายวินิจฉัย ไม่พึงเป็น 
ผู้กระซิบที่หู ไม , พึงคอยจับผิด ไม่พึงขยิบตา ไม่พึงเลิกคิ้ว ไม่พึงชะเง้อศีรษะ ไม , พึงทำวิการ 
แห่งมือ ไม่พึงแสดงปลายนิ้วมือ พึงเป็นผู้รู้จักที่นั่ง พึงเป็นผู้รู้จักการนั่ง พึงนั่งบนอาสนะ 
ของตน ทอดตาชั่วแอก เพ่งเนื้อความและไม , ลุกจากอาสนะไปข้างไหน ไม่พึงยังการวินิจฉัยให้ 
บกพร่อง ไม , พึงเสพทางผิด ไม่พึงพูดส่ายคำ พึงเป็นผู้ไม่รีบด่วน ไม่ผลุนผลันไม่ดุดัน เป็นผู้ 
อดได้ต่อถ้อยคำ พึงเป็นผู้มีเมตตาจิต คิดเอ็นดูเพื่อประโยชน์ พึงเป็นผู้มีกรุณา ขวนขวายเพื่อ 
ประโยชน์ พึงเป็นผู้ไม , พูดพล่อย เป็นผู้พูดมีที่สุด พึงเป็นผู้ไม่ผูกเวร ไม่ขัดเคือง พึงรู้จักตน 
พึงรู้จักผู้อื่น พึงสังเกตโจทก์ พึงสังเกตจำเลย พึงกำหนดรู้ผู้โจทก์ไม่เป็นธรรม พึงคำหนดรู้ผู้ 
ถูกโจทไม่เป็นธรรม พึงคำหนดรู้ผู้โจทก์เป็นธรรม พึงกำหนดรู้ผู้ถูกโจทเป็นธรรม พึงกำหนดข้อ 
ความอันสองฝ่ายกล่าวมิให้ตกหล่น ไม่แซมข้อความอันเขาไม , ได้กล่าว พึงจำบทพยัญชนะ อัน 
เข้าประเด็นไว้เป็นอย่างดีสอบสวนจำเลย แล้วพึงปรับตามคำรับสารภาพ โจทก์หรือจำเลยประหม่า 
พึงพูดเอาใจ เป็นผู้ขลาด พึงพูดปลอบ เป็นผู้ดุ พึงห้ามเสีย เป็นผู้ไม , สะอาดพึงดัดเสีย เป็นผู้ 
ตรง พึงประพฤติต่อด้วยความอ่อนโยน ไม่พึงถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ พึง 
วางตนเป็นกลาง ทั้งในธรรม ทั้งในบุคคล. 

ก็แลภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ เมื่อวินิจฉัยอธิกรณ์ด้วยอาการ อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำ 

ตามคำสอนของพระศาสดา เป็นที่รักที่ชอบใจที่เคารพ ที่สรรเสริญ แห่งสพรหมจารีทั้งหลาย 

ผู้เป็นริญญ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 373 
ว่าด้วยประโยชน์แห่งสูตรเป็นต้น 

[๑๐๘๔] สูตร เพื่อประโยชน์แก , การเทียบเคียง ข้ออุปมา เพื่อประโยชน์แก่การ 
ชี้ความ เนื้อความ เพื่อประโยชน์ที่ให้เขาเข้าใจ การย้อนถาม เพื่อประโยชน์แก , ความดำรงอยู่ 
การขอโอกาส เพื่อประโยชน์แก , การโจท การโจท เพื่อประโยชน์แก , การให้จำเลยระลึกโทษ การ 
ให้ระลึก เพื่อประโยชน์แก , ความเป็นผู้มีถ้อยคำอันจะพึงกล่าว ความเป็นผู้มีถ้อยคำอันจะพึงกล่าว 
เพื่อประโยชน์แก่การกังวล การกังวลเพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัย การวินิจฉัย เพื่อประโยชน์ 
แก , การพิจารณา การพิจารณาเพื่อประโยชน์แก่การถึงฐานะและมิใช่ฐานะ การถึงฐานะและมิใช่ 
ฐานะ เพื่อประโยชน์ข่มบุคคลผู้เก้อยาก เพื่อประโยชน์ยกย่องภิกษุมีศีลเป็นที่รัก สงฆ์เพื่อ 
ประโยชน์แก , การสอดส่องและรับรอง บุคคลที่สงฆ์อนุมัติแล้ว ตั้งอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่ ตั้งอยู่ 
ในตำแหน่งผู้ไม , แกล้งกล่าวให้ผิด. 

ประโยชน์แห่งวินัยเป็นต้น 

วินัยเพื่อประโยชน์แก่ความสำรวม ความสำรวมเพื่อประโยชน์แก่ความไม , เดือดร้อน 
ความไม่เดือดร้อนเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทย์ ความปราโมทย์เพื่อประโยชน์แก่ความปีติ 
ความปีติเพื่อประโยชน์แก่ปัสสัทธิ ปัสสัทธิเพื่อประโยชน์แก , ความสุข ความสุขเพื่อประโยชน์ 
แก , สมาธิ สมาธิเพื่อประโยชน์แก่ความรู้เห็นตามเป็นจริง ความรู้เห็นตามเป็นจริงเพื่อประโยชน์ 
แก่ความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายเพื่อประโยชน์แก , ความสำรอก ความสำรอกเพื่อประโยชน์ 
แก , วิมุตติวิมุตติเพื่อประโยชน์แก , วิมุตติญาณทัสสนะวิมุตติญาณทัสสนะเพื่อประโยชน์แก่ความ 
ดับสนิทหาปัจจัยมิได้. การกล่าววินัยมีอนุปาทาปรินิพพานนั้นเป็นประโยชน์ การปรึกษาวินัยมี 
อนุปาทาปรินิพพานนั้นเป็นประโยชน์ เหตุมีอนุปาทาปรินึพพาพนั้นเป็นประโยชน์ ความเงี่ย 
โสตสดับมีอนุปาทาปรินิพพาพนั้นเป็นประโยชน์ คือ ความพ้นวิเศษแห่งจิต เพราะไม่ยึดมั่น. 

อนุโยควัตร 

[๑๐๘๕] เธอจงพิจารณาวัตร คือ การซักถาม อนุโลมแก่สิกขาบท อัน 
พระพุทธเจ้าผู้เฉียบแหลม มีพระปัญญา ทรงวางไว้ ตรัสไว้ดีแล้วอย่าให้ 
เสียคติที่เป็นไปในสัมปรายภพ. 

ภิกษุใดไม , รู้ วัตถุ วิบัติ อาบัติ นิทาน คำต้น คำหลัง สิ่งที่ 
ทำแล้ว และยังไม , ได้ทำโดยเสมอ และเป็นผู้ไม่เข้าใจอาการ ภิกษุผู้เช่น 
นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ไม่ควรเลือก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 374 

อนึ่ง ภิกษุใดไม , รู้กรรม อธิกรณ์ และไม่เข้าใจสมถะ เป็นผู้ 
กำหนัดขัดเคืองและหลงย่อมลำเอียงเพราะกลัว เพราะหลง ไม่เข้าใจใน 
สัญญัติ ไม , ฉลาดในการพินิจ เป็นผู้ได้พรรคพวกไม่มีความละอาย มีกรรม 
ดำ ไม , เอื้อเฟิอ ภิกษุผู้เช่นนั้นๆ แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ไม่ควรเลือก. 

ภิกษุใดรู้วัตถุ วิบัติ อาบัติ นิทาน คำต้น คำหลัง สิ่งที่ทำแล้ว 
และยังไม , ได้ทำ โดยเสมอและเป็นผู้เข้าใจอาการ ภิกษุผู้เช่นนั้นๆ แล 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ควรเลือก. 

อนึ่ง ภิกษุใดรู้กรรม อธิกรณ์ และเข้าใจสมถะ เป็นผู้ไม่กำหนัด 
ไม่ขัดเคือง และไม , หลง ไม , ลำเอียง เพราะกลัว เพราะหลง เข้าใจใน 
สัญญัติ ฉลาดในการพินิจ เป็นผู้ได้พรรคพวก มีความละอาย มีกรรม 
ขาว มีความเคารพ ภิกษุผู้เช่นนั้นๆ แล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ควร 
เลือก. 

จูฬสงคราม จบ 


หัวข้อประจำเรื่อง 

[๑๐๘๖] มีจิตยำเกรง ๑ ถาม ๑ หนักในสงฆ์ มิใช่ในบุคคล ๑ สูตรเพื่อประโยชน์ 
แก , การเทียบเคียง ๑ วินัยเพื่ออนุเคราะห์ ๑ หัวข้อตามที่กล่าวนี้มีอุเทศอย่างเดียว ท่านจัดไว้ใน 
จูฬสงครามแล. 


มหาสงคราม 

ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม 

[๑๐๘๗] อันภิกษุผู้เข้าสงคราม เมื่อกล่าวในสงฆ์ พึงรู้วัตถุ พึงรู้วิบัติ พึงรู้อาบัติ 
พึงรู้นิทาน พึงรู้อาการ พึงรู้คำต้นและคำหลัง พึงรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม , ได้ทำ พึงรู้กรรม พึงรู้ 
อธิกรณ์ พึงรู้สมถะ ไม่พึงถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ พึงชี้แจงในสถานะควรชี้แจง 
พึงพินิจในสถานะควรพินิจ พึงเพ่งเล็งในสถานะควรเพ่งเล็ง พึงเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใส 
ไม่พึงหมิ่นพรรคพวกอื่น ด้วยเข้าใจว่า เราได้พรรคพวกแล้ว ไม่พึงหมิ่นผมสตะน้อย 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 375 

ด้วยเข้าใจว่า เรามีสุตะมาก ไม่พึงหมิ่นภิกษุผู้อ่อนกว่า ด้วยเข้าใจว่า เราเป็นผู้แก , กว่า ไม , พึง 
พูดเรื่องที่ยังไม , ถึง ไม่พึงให้เรื่องที่มาถึงแล้วตกหล่นจากธรรมจากวินัย อธิกรณ์นั้นย่อมระงับด้วย 
ธรรม ด้วยวินัย ด้วยสัตถุศาสน์ใด พึงให้อธิกรณ์นั้น ระงับด้วยอย่างนั้น. 

ว่าด้วยการรู้วัตถุ 

[๑๐๘๘] คำว่า พึงรู้วัตถุ นั้น คือ พึงรู้วัตถุแห่งปาราชิก ๘ สิกขาบท พึงรู้วัตถุ 
แห่งสังฆาทิเสส ๒๓ สิกขาบท พึงรู้วัตถุแห , งอนิยต ๒ สิกขาบท พึงรู้วัตถุแห , งนิสสัคคีย์ ๔๒ 
สิกขาบท พึงรู้วัตถุแห่งปาจิตตีย์ ๑๘๘ สิกขาบท พึงรู้วัตถุแห่งปาฏิเทสนียะ ๑๒ สิกขาบท พึง 
รู้วัตถุแห่งทุกกฏทั้งหลาย พึงรู้วัตถุแห , งทุพภาสิตทั้งหลาย. 

ว่าด้วยการรู้วิบัติ 

[๑๐๘๙] คำว่า พึงรู้วิบัติ คือ พึงรู้ศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ อาชีววิบัติ. 

ว่าด้วยการรู้อาบัติ 

[๑๐๙๐] คำว่า พึงรู้อาบัติ นั้น คือ พึงรู้อาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส อาบัติ 
กุลสัจขัย อาบัติปาจิตตีย์ อาบัติปาฏิเทสนึยะ อาบัติทุกกฏ อาบัติทุพภาสิต. 

ว่าด้วยการรู้นิทาน 

[๑๐๙๑] คำว่า พึงรู้นิทาน นั้น คือ พึงรู้นิทานแห่งปาราชิก ๘ สิกขาบท พึงรู้ 
นิทานแห่งสังฆาทิเสส ๒๓ สิกขาบท พึงรู้นิทานแห , งอนึยต ๒ สิกขาบท พึงรู้นิทานแห่ง 
นึสสัคคีย์ ๔๒ สักขาบท พึงรู้นิทานแห่งปาจิตตีย์ ๑๘๘ สิกขาบท พึงรู้'นิทานแห่งปาฏิเทสนียะ 
๑๒ สิกขาบท พึงรู้นิทานแห่งทุกกฏทั้งหลาย พึงรู้นิทานแห , งทุพภาสิตทั้งหลาย. 

ว่าด้วยการรู้อาการ 

[๑๐๙๒] คำว่า พึงรู้อาการ นั้น คือ พึงรู้ชักสงฆ์โดยอาการ พึงรู้จักคณะโดยอาการ 
พึงรู้จักบุคคลโดยอาการ พึงรู้จักโจทก์โดยอาการ พึงรู้จักจำเลยโดยอาการ. 

ข้อว่า พึงรู้จักสงฆ์โดยอาการ นั้น คือ พึงรู้จักสงฆ์โดยอาการอย่างนี้ว่า สงฆ์ 

หมู , นี้จะสามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสน์ หรือไม , หนอ. 

ข้อว่า พึงรู้จักคณะโดยอาการ นั้น คือ พึงรู้จักคณะโดยอาการอย่างนี้ว่า คณะนี้ 
จะสามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสน์หรือไม , หนอ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 376 

ข้อว่า พึงรู้จักบุคคลโดยอาการ นั้น คือ พึงรู้จักบุคคลโดยอาการอย่างนี้ว่า บุคคล 
ผู้นี้จะสามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสน์ หรือไม , หนอ. 

ข้อว่า พึงรู้จักโจทก์โดยอาการ นั้น คือ พึงรู้จักโจทก์โดยอาการอย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้ 
จักตั้งอยู่ในธรรม ๕ ประการ แล้วโจทก์ผู้อื่น หรือไม , หนอ. 

ข้อว่า พึงรู้จักจำเลยโดยอาการ นั้น คือ พึงรู้จักจำเลยโดยอาการอย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้ 
ตั้งอยู่ในธรรม ๒ ข้อ คือ ให้การตามจริงและไม , โกรธ หรือไม , หนอ. 

ว่าด้วยรู้คำต้นและคำหลัง 

[๑๐๙๓] คำว่า พึงรู้คำต้นและคำหลัง นั้น คือ พึงรู้คำต้นและคำหลังอย่างนี้ว่า 
ท่านผู้นี้ย้ายวัตถุจากวัตถุ ย้ายวิบัติจากวิบัติ ย้ายอาบัติจากอาบัติ ปฏิเสธแล้วกลับปฏิญาณ 
ปฏิญญาณแล้วกลับปฏิเสธ หรือสับเรื่องอื่นด้วยเรื่องอื่น หรือไม , หนอ. 

ว่าด้วยการรู้สิ่งที่ท่าแล้วและยังไม , ได้ท่า 
[๑๐๙๔] คำว่า พึงรู้สิ่งที่ท่าแล้วและยังไม , ได้ท่า นั้น คือ พึงรู้เมถุนธรรม พึงรู้ 
อนุโลมแก , เมถุนธรรม พึงรู้บุพพภาคแห่งเมถุน. 

ข้อว่า พึงรู้เมถุนธรรม นั้น คือ พึงรู้ความร่วมกันเป็นคู่ๆ. 

ข้อว่า พึงรู้อนุโลมแก่เมถุนธรรม นั้น คือ ภิกษุอมองค์กำเนิดของภิกษุอื่น ด้วย 
ปากของตน 

ข้อว่า พึงรู้บุพพภาคแห่งเมถุนธรรม นั้น คือ สี สิ่งมิ 1 ใช่สี การเคล้าคลึงด้วยกาย 
วาจาชั่วหยาบ การบำเรอตนด้วยกาม การยังวรรณะให้เกิด. 

ว่าด้วยรู้กรรม 

[๑๐๙๕] คำว่า พึงรู้กรรม นั้น ได้แก่ พึงรู้กรรม ๑๖ อย่าง คือ พึงรู้อปโลกนกรรม 
๔ อย่าง พึงรู้ญัตติกรรม ๔ อย่าง พึงรู้ญัตติทุติยกรรม ๔ อย่าง พึงรู้ญัตติจตุตถกรรม ๔ อย่าง. 
ว่าด้วยรู้อธิกรณ์ 

[๑๐๙๖] คำว่า พึงรู้อธิกรณ์ นั้น ได้แก่ พึงรู้อธิกรณ์ ๔ คือ พึงรู้วิวาทาธิกรฟ้ 
อนุวาทาธิกรฟ้ อาปัตตาธิกรฟ้ กิจจาธิกรณ์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 377 


ว่าด้วยรู้สมถะ 

[๑๐๙๗] คำว่า พึงรู้สมถะ นั้น ได้แก่ พึงรู้สมถะ ๗ คือ พึงรู้สัมมุ'ขา'วินัย 
สติวินัย อมูฬหรินัย ปฏิญญาตกรณะ เยภุยยสิกา ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ. 

ว่าด้วยไม , ถึงฉันทาคติ 

[๑๐๙๘] คำว่า ไม่พึงถึงฉันทาคติ นั้น ความว่า เมื่อถึงฉันทาคติ ถึงอย่างไร? 

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้คิดว่า ท่านผู้นี้เป็นอุปัชฌาย์ 1 ของเรา เป็นอาจารย์ของเรา เป็นสิ'ทธิ 
ริหาริกของเรา เป็นอันเตวาสิกของเรา เป็นผู้ร่วมอุปัชฌาย์ของเรา เป็นผู้ร่วมอาจารย์ของเรา 
เป็นผู้เคยเห็นกันมากับเรา เป็นผู้เคยร่วมคบกันมากับเรา หรือท่านผู้นี้เป็นญาติสาโลหิตของเรา 
ดังนี้เพื่ออนุเคราะผู้นั้น เพื่อตามรักษาท่านผู้นั้น จึงแสดงอธรรมว่าธรรม แสดงธรรมว่าอธรรม 
แสดงอวินัยว่าวินัย แสดงวินัยว่าอรินัย แสดงสิ่งที่พระตถาคตไม , ได้ตรัสภาษิต ว่าพระตถาคต 
ตรัสภาษิตแล้ว แสดงสิ่งที่พระตถาคตตรัสภาษิตแล้ว ว่าพระตถาคตไม , ได้ตรัสภาษิต แสดงสิ่ง 
ที่พระตถาคตไม , ได้ทรงประพฤติมา ว่าพระตถาคตทรงประพฤติมาแล้ว แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรง 
ประพฤติมาแล้ว ว่าพระตถาคตไม , ได้ทรงประพฤติมา แสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติ 
ว่าพระตถาคตทรงบัญญัติแล้ว แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติแล้ว ว่าพระตถาคตไม , ได้ทรง 
บัญญัติ แสดงอนาบัดึว่าอาบัติ แสดงอาบัติว่าอนาบัติ แสดงอาบัติเบาว่าอาบัติหนัก แสดงอาบัติ 
หนักว่าอาบัติเบา แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าอาบัติไม่มีส่วนเหลือ แสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่า 
อาบัติมีส่วนเหลือ แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติไม่ชั่วหยาบ แสดงอาบัติไม , ชั่วหยาบว่าอาบัติ 
ชั่วหยาบ ภิกษุถึงฉันทาคติด้วยวัตถุ ๑๘ อย่างนี้ ย่อมปฏิบัติ เพื่อไม , เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อ 
ความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่อความพินาศแก่ชนหมู่มาก เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก่ 
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภิกษุผู้ถึงฉันทาคติด้วยวัตถุ ๑๘ อย่างนี้ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูก 
กำจัด เป็นผู้ประกอบด้วยโทษ อันริญญชนพึงติเตียน และย่อมประสพบาปมิใช่บุญมาก ภิกษุ 
เมื่อถึงฉันทาคติ ย่อมถึงอย่างนี้. 

ว่าด้วยไม , ถึงโทสาคติ 

[๑๐๙๙] คำว่า ไม่พึงถึงโทสาคติ นั้น ความว่า เมื่อถึงโทสาคติ ถึงอย่างไร? 

ภิกษบางรปในพระธรรมวินัยนี้ ผกอาฆาตว่า ผ้นี้ได้ก่อความพินาศแก่เราแล้ว ผกอาฆาตว่า ผ้นี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 378 

กำลังก่อความพินาศแก่เรา ผูกอาฆาตว่า ผู้นี้ฆักก , อความพินาศแก่เรา ผูกอาฆาตว่า ผู้นี้'ใต้ก่อ 
ความพินาศแก , เราผู้เป็นที่รักที่พอใจ ผูกอาฆาตว่า ผู้นี้กำลังก่อความพินาศแก , เราผู้เป็นที่รักที่พอใจ 
ผูกอาฆาตว่า ผู้นี้จักก่อความพินาศแก่เราผู้เป็นที่รักที่พอใจ ผูกอาฆาตว่า ผู้นี้'ใต้ก่อประโยชน์แก , 

เราผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจ ผูกอาฆาตว่า ผู้นี้กำลังก่อประโยชน์แก่เราผู้ไม , เป็นที่รักไม่เป็นที่ 
พอใจ ผูกอาฆาตว่า ผู้นี้จักก , อประโยชน์แก , เราผู้ไม , เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจ ภิกษุนี้นอาฆาต ปอง 
ร้าย ขุ่นเคือง อันความโกรธครอบงำ เพราะอาฆาตวัตถุ ๙ อย่างนี้ย่อมแสดงอธรรมว่าธรรม 
แสดงธรรมว่าอธรรม -.. แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติไม , ชั่วหยาบ แสดงอาบัติไม , ชั่วหยาบว่าอาบัติ 
ชั่วหยาบ ภิกษุผู้ถึงโทสาคติเพราะวัตถุ ๑๘ อย่างนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู , 

มาก เพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่อความพินาศแก่ชนหมู่มาก เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อ 
ทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ ภิกษุผู้ถึงโทสาคติเพราะวัตถุ ๑๘ อย่างนี้ ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูก 
กำจัด เป็นผู้ประกอบด้วยโทษ อันวิญญชนพึงติเตียน และย่อมประสพบาปมิใช่บุญมาก ภิกษุ 
เมื่อถึงโทสาคติ ย่อมถึงอย่างนี้. 

ว่าด้วยไม , ถึงโมหาคติ 

[๑๑๐๐] คำว่า ไม่พึงถึงโมหาคติ นี้น ความว่า เมื่อถึงโมหาคติ ถึงอย่างไร? 

ภิกษุเป็นผู้กำหนัด ย่อมถึงด้วยอำนาจความกำหนัด เป็นผู้ข้ดเคืองย่อมถึงด้วยอำนาจความขัดเคือง 
เป็นผู้หลง ย่อมถึงด้วยอำนาจความหลง เป็นผู้ลูบคลำ ย่อมถึงด้วยอำนาจทิฏฐิ ภิกษุเป็นผู้หลง 
งมงาย ถูกโมหะครอบงำ ย่อมแสดงอธรรมว่าธรรม แสดงธรรมว่าอธรรม -.. แสดงอาบัติชั่วหยาบ 
ว่าอาบัติไม , ชั่วหยาบ แสดงอาบัติไม , ชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบ ภิกษุผู้ถึงโมหาคติเพราะวัตถุ ๑๘ 
อย่างนี้ ย่อมปฏิบัติเพื่อความไม , เกื้อกูลแก , ชนหมู่มาก เพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่อ 
ความพินาศแก่ชนหมู่มาก เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ ภิกษุผู้ถึงโมหาคติ 
เพราะวัตถุ ๑๘ อย่างนี้ ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูกกำจัด เป็นผู้ประกอบด้วยโทษ อันริญญชน 
พึงติเตียน และย่อมประสพบาปมิใช่บุญมาก ภิกษุเมื่อถึงโมหาคติ ย่อมถึงอย่างนี้. 

ว่าด้วยไม , ถึงภยาคติ 

[๑๑๐๑] คำว่า ไม่พึงถึงภยาคติ นั้น ความว่า เมื่อถึงภยาคติ ถึงอย่างไร? 

ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้คิดว่า ผู้นี้อาศัยความประพฤติไม , เรียบร้อย อาศัยความยึดถือ 
อาศัยพรรคพวกมีกำลัง เป็นผู้ร้ายกาจหยาบคาย ชักทำอันตรายแก , ชีวิต หรือทำอันตรายแก , พรหม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 379 

จรรย์ ดังนี้จึงขลาด เพราะกลัวต่อผู้นั้น ย่อมแสดงอธรรมว่าธรรม แสดงธรรมว่าอธรรม ... 

แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติไม่ชั่วหยาบ แสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบ ภิกษุผู้ถึงภยา 
คติ เพราะวัตถุ ๑๘ อย่างนี้ ย่อมปฏิบัติเพื่อความไม่เกื้อกูลแก , ชนหมู่มาก เพื่อความไม่เป็นสุข 
แก , ชนหมู่มาก เพื่อความพินาศแก , ชนหมู่มาก เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์แก่เทวดาและ 
มนุษย์ ภิกษุผู้ถึงภยาคติเพราะวัตถุ ๑๘ อย่างนี้ ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูกกำจัด เป็นผู้ประกอบ 
ด้วยโทษ อันริญญชนพึงติเตียน และย่อมประสพบาปมิใช่บุญมาก ภิกษุเมื่อถึงภยาคติ ย่อมถึง 
อย่างนี้. 

นิคมคาถา 

[๑๑๐๒] ผู้ใดประพฤติล่วงธรรม เพราะชอบ เพราะชัง เพราะกลัว 
เพราะหลง ยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างแรม 
ฉะนั้นฯ 

ไม , ถึงฉันทาคติ 

[๑๑๐๓] ถามว่า อย่างไร ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ? 

ตอบว่า ภิกษุแสดงอธรรมว่าอธรรม ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ 
ภิกษุแสดงธรรมว่าธรรม ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ 
ภิกษุแสดงอวินัยว่าอรินัย ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ 
ภิกษุแสดงวินัยว่าวินัย ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ 

ภิกษุแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม , ได้ตรัสภาษิตว่า พระตถาคตไม , ได้ตรัสภาษิต ชื่อว่าไม่ 
ถึงฉันทาคติ 

ภิกษุแสดงสิ่งที่พระตถาคตตรัสภาษิตว่า พระตถาคตตรัสภาษิต ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคดี 
ภิกษุแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม , ได้ทรงประพฤติมาว่า พระตถาคตไม , ได้ทรงประพฤติมา 
ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ 

ภิกษุแสดงสิ่งที่พระตถาคตประพฤติมาว่า พระตถาคตประพฤติมา ชื่อว่าไม , ถึงฉัน 
ทาคติ 

ภิกษุแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม , ได้ทรงบัญญัติว่า พระตถาคตไม , ได้ทรงบัญญัติ ชื่อว่า 
ไม , ถึงฉันทาคติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 380 

ภิกษุแสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติว่า พระตถาคตทรงบัญญัติ ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ 

ภิกษุแสดงอนาบัติว่าอนาบัติ ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ 

ภิกษุแสดงอาบัติว่าอาบัติ ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ 

ภิกษุแสดงอาบัติเบาว่าอาบัติเบา ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ 

ภิกษุแสดงอาบัติหนักว่าอาบัติหนัก ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ 

ภิกษุแสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าอาบัติมีส่วนเหลือ ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ 

ภิกษุแสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่าอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ 

ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติไม , ชั่วหยาบ ชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ 

อย่างนี้ ภิกษุชื่อว่าไม , ถึงฉันทาคติ. 

ไม , ถึงโทสาคติ 

[๑๑๐๔] ถามว่า อย่างไร ชื่อว่าไม , ถึงโทสาคติ? 

ตอบว่า ภิกษุแสดงอธรรมว่าอธรรม ชื่อว่าไม , ถึงโทสาคติ 
ภิกษุแสดงธรรมว่าธรรม ชื่อว่าไม , ถึงโทสาคติ -.. 

ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบ ชื่อว่าไม , ถึงโทสาคติ 
ภิกษุแสดงอาบัติไม , ชั่วหยาบว่าอาบัติไม่ชั่วหยาบ ชื่อว่าไม , ถึงโทสาคติ 
อย่างนี้ชื่อว่าภิกษุไม , ถึงโทสาคติ. 

ไม , ถึงโมหาคติ 

[๑๑๐๕] ถามว่า อย่างไร ชื่อว่าไม , ถึงโมหาคติ? 

ตอบว่า ภิกษุแสดงอธรรมว่าอธรรม ชื่อว่าไม , ถึงโมหาคติ 
ภิกษุแสดงธรรมว่าธรรม ชื่อว่า ไม , ถึงโมหาคติ ... 

ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบ ชื่อว่าไม , ถึงโมหาคติ 
ภิกษุแสดงอาบัติไม , ชั่วหยาบว่าอาบัติไม , ชั่วหยาบ ชื่อว่าไม , ถึงโมหาคติ 
อย่างนี้ ภิกษุชื่อว่าไม , ถึงโมหาคติ. 

ไม , ถึงภยาคติ 

[๑๑๐๖] ถามว่า อย่างไร ชื่อว่าไม , ถึงภยาคติ? 

ตอบว่า ภิกษุแสดงอธรรมว่าอธรรม ชื่อว่าไม , ถึงภยาคติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 381 

ภิกษุแสดงธรรมว่าธรรม ชื่อว่าไม , ถึงภยาคติ -.. 

ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบ ชื่อว่าไม , ถึงภยาคติ 
ภิกษุแสดงอาบัติไม , ชั่วหยาบว่าอาบัติไม , ชั่วหยาบ ชื่อว่าไม , ถึงภยาคติ 
อย่างนี้ ภิกษุชื่อว่าไม , ถึงภยาคติ. 

นิคมคาถา 

[๑๑๐๗] ผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรม เพราะชอบ เพราะชัง เพราะกลัว เพราะหลง 
ยศของผู้นั้นย่อมเต็มเปียมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างขึ้น ฉะนั้น 
ว่าด้วยให้เข้าใจ 

[๑๑๐๘] ถามว่า อย่างไร ชื่อว่าให้เข้าใจในสถานะควรให้เข้าใจ? 

ตอบว่า ภิกษุแสดงอธรรมว่าอธรรม ชื่อว่าให้เข้าใจในสถานะควรให้เข้าใจ 
ภิกษุแสดงธรรมว่าธรรม ชื่อว่าให้เข้าใจในสถานะควรให้เข้าใจ ... 

ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบ ชื่อว่าให้เข้าใจในสถานะควรให้เข้าใจ 
ภิกษุแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าอาบัติไม่ชั่วหยาบ ชื่อว่าให้เข้าใจในสถานะควรให้ 
เข้าใจ 

อย่างนั้ภิกษุชื่อว่าให้เข้าใจในสถานะควรให้เข้าใจฯ 
ว่าด้วยพินิจ 

[๑๑๐๙] ถามว่า อย่างไร ชื่อว่าย่อมพินิจในสถานะควรพินิจ? 

ตอบว่า ภิกษุแสดงอธรรมว่าอธรรม ชื่อว่าย่อมพินิจในสถานะควรพินิจ 
ภิกษุแสดงธรรมว่าธรรม ชื่อว่าย่อมพินิจในสถานะควรพินิจ ... 

ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบ ชื่อว่าย่อมพินิจในสถานะควรพินิจ 
ภิกษุแสดงอาบัติไม , ชั่วหยาบว่าอาบัติไม , ชั่วหยาบ ชื่อว่าย่อมพินิจในสถานะควรพินิจ 
อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าย่อมพินิจในสถานะควรพินิจ. 

ว่าด้วยเพ่งเล็ง 

[๑๑๑๐] ถามว่า อย่างไร ชื่อว่าย่อมเพ็งเล็งในสถานะควรเพ่งเล็ง? 

ตอบว่า ภิกษุแสดงอธรรมว่าอธรรม ชื่อว่าย่อมเพ่งเล็งในสถานะควรเพ่งเล็ง. 

ภิกษุแสดงธรรมว่าธรรม ชื่อว่าย่อมเพ่งเล็งในสถานะควรเพ่งเล็ง ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 382 

ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบ ชื่อว่าย่อมเพ่งเล็งในสถานะควรเพ่งเล็ง 
ภิกษุแสดงอาบัติไม , ชั่วหยาบว่าอาบัติไม่ชั่วหยาบ ชื่อว่าย่อมเพ่งเล็งในสถานะควร 
เพ่งเล็ง 

อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าย่อมเพ่งเล็งในสถานะควรเพ่งเล็ง. 

ว่าด้วยความเลื่อมใส 

[๑๑๑๑] ถามว่า อย่างไร ชื่อว่าเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใส? 

ตอบว่า ภิกษุแสดงอธรรมว่าอธรรม ชื่อว่าย่อมเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใส 
ภิกษุแสดงธรรมว่าธรรม ชื่อว่าย่อมเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใส -.. 

ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบ ชื่อว่าย่อมเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใส 
ภิกษุแสดงอาบัติไม , ชั่วหยาบว่าอาบัติไม่ชั่วหยาบ ชื่อว่าย่อมเลื่อมใสในสถานะควร 
เลื่อมใส 

อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าย่อมเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใส. 

ว่าด้วยดูหมิ่นพรรคพวกอื่น 

[๑๑๑๒] ถามว่า อย่างไร ชื่อว่าย่อมดูหมิ่นพรรคพวกอื่นด้วยเข้าใจว่า เราได้พรรค 
พวกแล้ว? 

ตอบว่า ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้พรรคพวก ได้บริวาร มีพรรคพวก 
มีญาติคิดว่าผู้นี้ไม , ได้พรรคพวกไม , ได้บริวารไม , มีพรรคพวกไม่มีญาติจึงลูหมิ่นภิกษุนั้น 
ย่อมแสดงอธรรมว่า ธรรม แสดงธรรมว่า อธรรม ... แสดงอาบัติชั่วหยาบว่า อาบัติไม , ชั่วหยาบ 
แสดงอาบัติไม , ชั่วหยาบว่า อาบัติชั่วหยาบ 

อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าลูหมิ่นพรรคพวกอื่น ด้วยเข้าใจว่า เราได้พรรคพวกแล้ว. 

ว่าด้วยดูหมิ่นภิกษุมีลุ;ตะน้อย 

[๑๑๑๓] ถามว่า อย่างไร ชื่อว่าดูหมิ่นท่านผู้มีสุตะห้อยด้วยเข้าใจว่าเรามีสุตะมาก? 

ตอบว่า ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสุตะมาก ทรงจำสุตะ สั่งสมสุตะ 
ดหมิ่นภิกษนั้นว่า ท่านผ้นี้มีสตะน้อย มีอาคมน้อย ทรงจำไว้ได้น้อย ย่อมแสดงอธรรมว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 383 

ธรรม แสดงธรรมว่า อธรรม ... แสดงอาบัติชั่วหยาบว่า อาบัติไม , ชั่วหยาบ แสดงอาบัติไม , 

ชั่วหยาบว่า อาบัติชั่วหยาบ 

อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าดูหมิ่นภิกษุมีสุตะน้อย ด้วยเข้าใจว่า เรามีสุตะมาก. 

ว่าด้วยดูหมิ่นภิกษุผู้อ่อนกว่า 

[๑๑๑๔] ถามว่า อย่างไร ชื่อว่า ดูหมิ่นภิกษุผู้อ่อนกว่า ด้วยเข้าใจว่าเราเป็นผู้แก่กว่า 
ตอบว่า ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นเถระ รู้ราตรีบวชนาน ดูหมิ่นภิกษุนั้นว่า 
ท่านผู้นี้เป็นผู้อ่อนกว่า ไม่มีชื่อเสียง มีสุตะน้อย ไม , รู้นิพพานอันปัจจัยอะไรท่าไม , ได้ ถ้อยคำ 
ของผู้นี้จักท่าอะไรไม , ได้ ย่อมแสดงอธรรมว่า ธรรม แสดงธรรมว่า อธรรม ... แสดงอาบัติ 
ชั่วหยาบว่า อาบัติไม่ชั่วหยาบ แสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่า อาบัติชั่วหยาบ 
อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าลูหมิ่นภิกษุผู้อ่อนกว่าด้วยเข้าใจว่า เราเป็นผู้แก่กว่า. 

ว่าด้วยไม , พูดเรื่องที่ยังไม่มาถึง 

[๑๑๑๕] คำว่า ไม , พูดเรื่องที่ยังไม่มาถึง นั้น คือ ไม่เก็บเอาคำพูดที่ไม่เข้าประเด็น 
คำว่า ไม่พึงให้เรื่องที่มาถึงแล้วตกหล่น จากธรรม จากวินัย นั้น คือ สงฆ์ประชุมกัน 
เพื่อประโยชน์อันใด ไม่พึงยังประโยชน์อันนั้นให้บกพร่องจากธรรม จากวินัย. 

ว่าด้วยธรรมวินัยสัตถุศาสน์ 
[๑๑๑๖] คำว่า ด้วยธรรมใด คือด้วยเรื่องจริง. 

คำว่า ด้วยวินัยใด คือ โจทก์แล้วให้จำเลยให้การ. 

คำว่า ด้วยสัตถุศาสน์ใด คือ ด้วยญัตติสัมปทา ด้วยอนุสาวนสัมปทา. 

ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ 

พากย์ว่า อธิกรณ์นั้นย่อมระงับด้วยธรรมใด ด้วยวินัยใด ด้วยสัตถุศาสน์ใด 
พึงให้อธิกรณ์นั้นระงับด้วยอย่างนั้น มีใจความว่า อันภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงถามโจทก์ว่า 
ผู้มีอายุ ข้อที่ท่านงดปวารณาแก่ภิกษุรูปนั้นั้น ท่านงดเพราะเรื่องอะไร? ท่านงดเพราะศีลวิบัติ 
งดเพราะอาจารวิบัติ งดเพราะทิฏฐิวิบัติ หรือ? 

ถ้าโจทก์ตอบอย่างนั้ว่า งดเพราะศีลวิบัติ งดเพราะอาจารวิบัติ หรือว่างดเพราะทิฏฐิ 
วิบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 384 

ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงซักโจทก์ต่อไปว่า ท่านรู้ศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ 
หรือ? 

ถ้าโจทก์ตอบอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ข้าพเจ้ารู้ศีลวิบัติ รู้อาจารวิบัติ รู้ทิฏฐิวิบัติ 
ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงซักโจทก์ต่อไปว่า ผู้มีอายุ ก็ศีลวิบัติเป็นอย่างไร? อาจาร 
วิบัติเป็นอย่างไร? ทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไร? 

ถ้าโจทก์ตอบอย่างนี้ว่า ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ นี้เป็นศีลวิบัติ ถุลสัป็จัย ปาจิตตีย์ 

ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต นี้เป็นอาจารวิบัติ มิจฉาทิฏฐิ อันตคาหิกทิฏฐิ นี้เป็นทิฏฐิวิบัติ. 

ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงซักโจทก์ต่อไปว่า ผู้มีอายุ ข้อที่ท่านงดปวารณา แก่ภิกษุ 

รูปนี้นั้น ท่านงดเพราะเรื่องที่ได้เห็น งดเพราะเรื่องที่ได้ยินได้พึง งดเพราะเรื่องที่รังเกียจ หรือ? 

ถ้าโจทก์ตอบอย่างนี้ว่า งดเพราะเรื่องที่ได้เห็น งดเพราะเรื่องที่ได้ยินได้พึง หรือว่า 

งดเพราะเรื่องที่รังเกียจ. 

ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงซักโจทก์ต่อไปว่า ผู้มีอายุ ข้อที่ท่านงดปวารณาแก่ภิกษุรูปนี้ 
เพราะเรื่องที่ได้เห็นนั้น ท่านเห็นเรื่องอะไร? เห็นว่าอย่างไร? เห็นเมื่อไร? เห็นที่ไหน? 

ท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิก หรือ ท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย 
ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนึยะ ทุกกฏ ทุพภาสิตหรือ? อนึ่ง ท่านอยู่ที่ไหน? และภิกษุรูปนี้อยู่ที่ไหน? 

ท่านทำอะไรอยู่? ภิกษุรูปนี้ทำอะไรอยู่? 

ถ้าโจทก์ตอบอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ข้าพเจ้าไม , ได้งดปวารณา แก่ภิกษุรูปนี้เพราะเรื่อง 
ที่ได้เห็น ก็แต่ว่า ข้าพเจ้างดปวารณา เพราะเรื่องที่ได้ยินได้พึง. 

ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงซักโจทก์ต่อไปว่า ผู้มีอายุ ข้อที่ท่านงดปวารณา แก่ภิกษุ 
รูปนี้ เพราะเรื่องที่ได้ยินได้พึงนั้น ท่านได้ยินได้พึงอะไร? ได้ยินได้พึงว่าอย่างไร? ได้ยินได้พึง 
เมื่อไร? ได้ยินได้ฟ้งที่ไหน? ท่านได้ยินได้พึงว่า ภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิก หรือท่านได้ยิน 
ได้พึงว่า ภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนึยะ ทุกกฏ ทุพภาสิต หรือ? 
ท่านได้ยินได้พึงต่อภิกษุ หรือ ได้ยินได้พึงต่อภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก 
อุบาสิกา พระราชา ราชมหาอำมาตย์ เดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์ หรือ? 

ถ้าโจทก์ตอบอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ข้าพเจ้าไม , ได้งดปวารณา แก่ภิกษุรูปนี้เพราะเรื่องที่ 
ได้ยินได้พึง ก็แต่ว่า ข้าพเจ้างดปวารณา เพราะเรื่องที่รังเกียจ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 385 

ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ พึงซักโจทก์ต่อไปว่า ผู้มีอายุ ข้อที่ท่านงดปวารณาแก , ภิกษุรูปนี้ 
เพราะเรื่องที่รังเกียจนั้น ท่านรังเกียจอะไร? รังเกียจว่าอย่างไร? รังเกียจเมื่อไร? รังเกียจที่ 
ไหน? ท่านรังเกียจว่า ภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิก หรือ ท่านรังเกียจว่า ภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต หรือ? พ่านได้ยินได้พึงต่อ 
ภิกษุแล้วรังเกียจ หรือท่านได้ยินได้พึงต่อภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก 
อุบาสิกา พระราชา รานมหาอำมาตย์ เดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์ จึงรังเกียจ หรือ? 

เปรียบเทียบอธิกรณ์ 

[๑๑๑๗] เรื่องที่เห็นสมด้วยเรื่องที่เห็น เรื่องที่เห็นเทียบกันได้ 
กับเรื่องที่เห็น แต่บุคคลนั้นไม่ยอมรับ เพราะอาศัยการเห็น บุคคลนั้นถูก 
รังเกียจโดยไม่มีมูล พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา พึงท่าปวารณากับบุคคลนั้น. 

เรื่องที่ได้ยินได้พึงสมด้วยเรื่องที่ได้ยินได้พึง เรื่องที่ได้ยินได้พึง 
เทียบกันได้กับเรื่องที่ได้ยินได้พึง แต่บุคคลนั้นไม , ยอมรับ เพราะอาศัยการ 
ได้ยินได้พึง บุคคลนั้นถูกรังเกียจโดยไม่มีมูล พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา 
พึงท่าปวารณากับบุคคลนั้น เรื่องที่ได้ทราบสมด้วยเรื่องที่ได้ทราบ. 

เรื่องที่ได้ทราบเทียบกันได้กับเรื่องที่ได้ทราบ แต่บุคคลนั้นไม , ยอม 
รับ เพราะอาศัยการได้ทราบ บุคคลนั้นถูกรังเกียจโดยไม่มีมูล พึงปรับ 
อาบัติตามปฏิญญา พึงท่าปวารณากับบุคคลนั้นเถิด. 

จำแนกการเห็น 

[๑๑๑๘] คำว่า ท่านเห็นอะไร นั้น ถามถึงอะไร? 

คำว่า ท่านเห็นว่าอย่างไร นั้น ถามถึงอะไร? 

คำว่า ท่านเห็นเมื่อไร นั้น ถามถึงอะไร? 

คำว่า ท่านเห็นที่ไหน นั้น ถามถึงอะไร? 

[๑๑๑๙] คำว่า ท่านเห็นอะไร นั้น ถามถึงวัตถุ ถามถึงวิบัติ ถามถึงอาบัติ ถาม 
ถึงอัธยาจาร. 

ข้อว่า ถามถึงวัตถุ นั้น คือ ถามถึงวัตถุปาราชิก ๘ ถามถึงวัตถุสังฆาทิเสส ๒๓ 

ถามถึงวัตถุอนึยต ๒ ถามถึงวัตถุนิสสัคคิยะ ๔๒ ถามถึงวัตถุปาจิตตีย์ ๑๘๘ ถามถึงวัตถุปาฏิเทสนึย 

๑๒ ถามถึงวัตถุทุกกฏทั้งหลาย ถามถึงวัตถุทุพภาสัตทั้งหลาย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 386 

ข้อว่า ถามถึงวิบัติ นั้น คือ ถามถึงศีลวิบัติ ถามถึงอาจารวิบัติ ถามถึงทิฏฐิวิบัติ 
ถามถึงอาชีววิบัติ. 

ข้อว่า ถามถึงอาบัติ นั้น คือ ถามถึงอาบัติปาราชิก ถามถึงอาบัติสังฆาทิเสส 

ถามถึงอาบัติถุลลัจขัย ถามถึงอาบัติปาจิตตีย์ ถามถึงอาบัติปาฏิเทสนึยะ ถามถึงอาบัติทุกกฎ 

ถามถึงอาบัติทุพภาสิต. 

ข้อว่า ถามถึงอัธยาจาร นั้น คือ ถามถึงการร่วมกันเป็นคู่ๆ ฯ 

[๑๑๒๐] คำว่า ท่านเห็นว่าอย่างไร นั้น ได้แก่ถามถึงเพศ ถามถึงอิริยาบถ 
ถามถึงอาการ ถามถึงประการอันแปลก. 

ข้อว่า ถามถึงเพศ นั้น หมายถึงว่า สูงหรือตํ่า ดำหรือขาว. 

ข้อว่า ถามถึงอิริยาบถ นั้น หมายถึงว่า เดินหรือยืน นั่งหรือนอน. 

ข้อว่า ถามถึงอาการ นั้น หมายถึงเพศคฤหัสถ์ เพศเดียรถีย์ หรือเพศบรรพชิต. 

ข้อว่า ถามถึงประการอันแปลก นั้น หมายถึงเดินไปหรือยืนอยู่นั่งหรือนอน. 

[๑๑๒๑] ถามว่า ท่านเห็นเมื่อไร นั้น คือ ถามถึงกาล ถามถึงสมัย ถามถึงวัน 
ถามถึงฤดู. 

ข้อว่า ถามถึงกาล นั้น หมายถึงเวลาเช้า เวลาเที่ยง หรือเวลาเย็น. 

ข้อว่า ถามถึงสมัย นัน หมายถึงสมัยเช้า สมัยเที่ยง หรือสมัยเย็น. 

ข้อว่า ถามถึงวัน นั้น หมายถึงก่อนอาหาร หรือหลังอาหาร กลางคืนหรือกลางวัน 
ข้างแรมหรือข้างขึ้น. 

ข้อว่า ถามถึงฤดู นั้น หมายถึงฤดูหนาว ฤดูร้อน หรือฤดูฝน. 

[๑๑๒๒] คำว่า ท่านเห็นที่ไหน นั้น คือ ถามถึงสถานที่ ถามถึงพื้นที่ ถามถึง 
โอกาส ถามถึงประเทศ. 

ข้อว่า ถามถึงสถานที่ นั้น หมายถึงพื้นที่หรือแผ่นดิน ธรณี หรือทางเดิน. 

ข้อว่า ถามถึงพื้นที่ นั้น หมายถึงแผ่นดินหรือภูเขา หินหรือปราสาท. 

ข้อว่า ถามถึงโอกาส นั้น หมายถึงในโอกาสด้านตะวันออก หรือโอกาสด้าน 
ตะวันตก โอกาสด้านเหนือ หรือโอกาสด้านใต้. 

ข้อว่า ถามถึงประเทศ นั้น หมายถึงในประเทศด้านตะวันออก หรือประเทศ 
ด้านตะวันตก ในประเทศด้านเหนือ หรือประเทศด้านใต้. 


มหาสงคราม จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 387 


หัวข้อประจำเรื่อง 

[๑๑๒๓] วัตถุ นิทาน อาการ คำต้น คำหลัง สิ่งที่ทำแล้ว สิ่งที่ยังไม , ได้ทำ 
กรรม อธิกรณ์ และสมถะ และลำเอียง เพราะชอบ เพราะชัง เพราะหลง และเพราะกลัว 
ให้เข้าใจและพินิจ เพ่งเล็ง เลื่อมใส มีพรรคพวกมีสุตะ แก่กว่า เรื่องที่ยังไม , มาถึง เรื่องที่มา 
ถึงแล้ว โดยธรรม โดยวินัย และแม้โดยสัตถุศาสน์ ชื่อว่า มหาสงคราม แล. 

หัวข้อประจำเรื่อง จบ 


กฐินเภท 

ว่าด้วยกฐินไม่เป็นอันกรานเป็นต้น 

[๑๑๒๔] กฐินใครไม , ได้กราน? กฐินใครได้กราน? กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการ 
อย่างไร? กฐินเป็นอันกรานด้วยอาการอย่างไร? 

กฐินไม่เป็นอันกราน 

[๑๑๒๕] คำว่า กฐินใครไม , ได้กราน นั้น ความว่า กฐิน บุคคล ๒ พวก คือ 
ภิกษุผู้ไม , ได้กราน ๑ ภิกษุผู้ไม , อนุโมทนา ๑ ไม่เป็นอันกรานกฐิน บุคคล ๒ พวกนี้ไม , เป็น 
อันกราน. 

กฐินเป็นอันกราน 

[๑๑๒๖] คำว่า กฐินใครได้กราน นั้น ความว่า กฐิน บุคคล ๒ พวกนี้คือ 
ภิกษุผู้กราน ๑ ภิกษุผู้อนุโมทนา ๑ เป็นอันกราน กฐิน บุคคล ๒ พวกนี้เป็นอันกราน. 

เหตุที่กฐินไม่เป็นอันกราน 

[๑๑๒๗] คำว่า กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการอย่างไร นั้น คือ กฐินไม่เป็น 
อันกรานด้วยอาการ ๒๔ คือ: 

๑. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงขีดรอย 
๒. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงซักผ้า 
๓. กฐินไม , เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงกะผ้า 
๔. กฐินไม , เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงตัดผ้า 
๕. กฐินไม , เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงเนาผ้า 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 388 

๖. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงเย็บด้น 

๗. กฐินไม , เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงทำลูกดุม 

๘. กฐินไม , เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงทำรังดุมให้มั่น 

๙. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงประกอบผ้าอนุวาต 

๑๐. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงประกอบผ้าอนุวาตด้านหน้า 

๑๑. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงดามผ้า 

๑๒. กฐินไม , เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงย้อมเป็นสีหม่น 

๑๓. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงด้าที่ทำนิมิตได้มา 

๑๔. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยด้าที่พูดเลียบเคียงได้มา 

๑๕. กฐินไม , เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ยืมเขามา 

๑๖. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยลัาที่เก็บไว้ค้างคืน 

๑๗. กฐินไม , เป็นอันกราน ด้วยด้าที่เป็นนึสสัคคิยะ 

๑๘. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยด้าที่มิได้ทำกัปปะพินทุ 

๑๙. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นผ้าสังฆาฏิ 

๒๐. กฐินไม , เป็นอันกราน เว้นผ้าอุตราสงค์ 

๒๑. กฐินไม , เป็นอันกราน เว้นผ้าอันตรวาสก 

๒๒. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจีวรมีขันธ์ ๕ หรือเกินกว่า ๕ ซึ่งตัดดีแล้ว ทำให้มี 
มณฑล เสร็จในวันนั้น 

๒๓. กฐินไม่เป็นอันกราน นอกจากบุคคลกราน 

๒๔. กฐินไม่เป็นอันกรานโดยชอบ ล้าภิกษุผู้อยู่นอกสีมา อนุโมทนากฐินนั้น 
กฐินไม่เป็นอันกราน แม้ด้วยอาการอย่างนี้. 

อธิบายเหตุที่ไม , ได้กรานบางข้อ 

[๑๑๒๘] ที่ชื่อว่า ทำนิมิต คือ ภิกษุทำนิมิตว่า เราจักกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้. 
ที่ชื่อว่า พูดเลียบเคียง คือ ภิกษุพูดเลียบเคียงด้วยคิดว่า จักยังผ้ากฐินให้เกิดด้วย 
การพูดเลียบเคียงนี้. 

ด้าที่ทายกไม่ได้หยิบยกให้เรียกว่าผ้ายืมเขามา. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 389 

ที่ชื่อว่า ผ้าเก็บไว้ค้างคืน มี ๒ อย่าง คือ ผ้าทำล้างคืน ๑ ผ้าเก็บไว้ล้างคืน ๑. 

ที่ชื่อว่า ผ้าเป็นนิสสัคคิยะ คือ ภิกษุกำลังทำอยู่ อรุณขึ้นมา. 

กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการ ๒๔ อย่างนี้. 

เหตุที่กฐินเป็นอันกราน 

[๑๑๒๙] กำว่า กฐินเป็นอันกราน ด้วยอาการอย่างไร นั้น ความว่า กฐิน 
ย่อมเป็นอันกรานด้วยอาการ ๑๗ อย่าง ดังต่อไปนี้ 
๑. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าใหม่ 
๒. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าเทียมใหม่ 
๓. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าเก่า 
๔. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าบังสุกุล 
๕. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าตกตามร้าน 
๖. กฐินเป็นอันกราน ด้วยด้าที่ไม , ได้ทำนิมิตได้มา 
๗. กฐินเป็นอันกราน ด้วยด้าที่ไม , ได้พูดเลียบเคียงได้มา 
๘. กฐินเป็นอันกราน ด้วยด้าที่ไม , ได้ยืมเขามา 
๙. กฐินเป็นอันกราน ด้วยด้าที่มิได้เก็บไว้ล้างคืน 
๑๐. กฐินเป็นอันกราน ด้วยด้าที่มิได้เป็นนึสสัคคิยะ 
๑๑. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าทำกัปปะพินทุแล้ว 
๑๒. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าสังฆาฏิ 
๑ส). กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าอุตราสงค์ 
๑๔. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าอันตรวาสก 

๑๕. กฐินเป็นอันกราน ด้วยจีวรมีขันธ์ ๕ หรือเกินกว่า ซึ่งตัดดีแล้วทำให้มีมณฑล 
เสร็จในวันนั้น 

๑๖. กฐินเป็นอันกราน เพราะบุคคลกราน 

๑๗. กฐินเป็นอันกรานโดยชอบ ถ้าภิกษุผู้อยู่ในสีมา อนุโมทนากฐินนั้น 

กฐินเป็นอันกราน แม้ด้วยอาการอย่างนี้ กฐินเป็นอันกราน ด้วยอาการ ๑๗ อย่างนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 390 


ธรรมที่เกิดพร้อมกัน 

[๑๑๓๐] ถามว่า ธรรมเท่าไร ย่อมเกิดพร้อมกับการกรานกฐิน? 

ตอบว่า ธรรม ๑๕ อย่าง ย่อมเกิดพร้อมกับการกรานกฐิน คือ มาติกา ๘ ปลิโพธ ๒ 
อานิสงส์ ๕ ธรรม ๑๕ อย่างนี้ย่อมเกิดพร้อมกับการกรานกฐิน. 

ธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งประโยคเป็นต้น 

[๑๑๓๑] ประโยค มีธรรมเท่าไรเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสมนันตร 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนึสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย. 

บุพพกรณ... 

การถอนผ้า ... 

การอธิษฐานผ้า ... 

การกราน -.. 

มาติกา และปลิโพธ ... 

วัตถุ มีธรรมเท่าไรเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยนึสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย. 

บุพพกรณ์เป็นปัจจัย 

[๑๑๓๒] ประโยค มีบุพพกรณ์เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสมนันตร 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนึสสยปัจจัย. บุพพกรณ์ มีประโยคเป็น 
ปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. ประโยค มีบุพพกรฌ์เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. ธรรม ๑๕ อย่าง 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย. 

การถอนผ้าเป็นปัจจัย 

[๑๑๓๓] บุพพกรณ์ มีการถอนผ้าเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสมนันตร 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนึสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนึสสยปัจจัย. การถอนผ้า มีบุพพกรณ์เป็น 
ปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. บุพพกรฌ์ มีการถอนผ้า เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. ธรรม ๑๕ 
อย่าง เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 391 

การอธิษฐานผ้าเป็นปัจจัย 

[๑๑๓๔] การถอนผ้า มีการอธิษฐานผ้าเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สมนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. การอธิษฐานผ้า 
มีการถอนปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. การถอนลัามีการอธิษฐานเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย. ธรรม 
๑๕ อย่าง เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย. 

การกรานเป็นปัจจัย 

[๑๑๓๕] การอธิษฐานผ้า มีการกรานเป็นปัจจัยโดยอนันดรปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สมนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. การกรานมีการ 
อธิษฐานเป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย. การอธิษฐานลัามีการกรานเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย, 
ธรรม ๑๕ อย่าง เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย. 

มาติกาและปลิโพธิเป็นปัจจัย 

[๑๑๓๖] การกราน มีมาติกาแลปลิโพธเป็นปัจจัยโดยอนันดรปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สมนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. มาติกาและปลิโพธ 
มีการกรานเป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย. การกรานมีมาติกาและปลิโพธเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาด 
ปัจจัย. ธรรม ๑๕ อย่าง เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย. 

ความหวังและหมดหวังเป็นปัจจัย 

[๑๑๓๗] วัตถุ มีความหวังและหมดหวังเป็นปัจจัย โดยอนันดรปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สมนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย. ความหวังและหมด 
หวัง มีวัตถุเป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย. วัตถุมีความหวังและหมดหวัง เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาด 
ปัจจัย. ธรรม ๑๕ อย่าง เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย. 

นิทานเป็นต้นแห่งบุพพกรณ์เป็นต้น 

[๑๑๓๘] ถามว่า บุพพกรณ์ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็น 
ชาติ? มีอะไรเป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

การถอนผ้า มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไรเป็น 
แดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 392 

การอธิษฐานผ้า มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน. 

การกราน มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไรเป็น 
แดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

มาติกาและปลิโพธ มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? 

มีอะไรเป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ความหวังและหมดหวัง มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? 

มีอะไรเป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ตอบว่า บุพพกรฌ์ มีประโยคเป็นนิทาน มีประโยคเป็นสมุทัย มีประโยคเป็นชาติ 
มีประโยคเป็นแดนเกิดก่อน มีประโยคเป็นองค์ มีประโยคเป็นสมุฏฐาน. 

การถอนผ้า มีบุพพกรฌ์เป็นนิทาน มีบุพพกรณ์เป็นสมุทัย มีบุพพกรฌ์เป็นชาติ มี 
บุพพกรฌ์เป็นแดนเกิดก่อน มีบุพพกรฌ์เป็นองค์ มีบุพพกรฌ์เป็นสมุฏฐาน. 

การอธิษฐานผ้า มีการถอนเป็นนิทาน มีการถอนเป็นสมุทัย มีการถอนเป็นชาติ มี 
การถอนเป็นแดนเกิดก่อน มีการถอนเป็นองค์ มีการถอนเป็นสมุฏฐาน. 

การกราน มีการอธิษฐานเป็นนิทาน มีการอธิษฐานเป็นสมุทัย มีการอธิษฐานเป็นชาติ 
มีการอธิษฐานเป็นแดนเกิดก่อน มีการอธิษฐานเป็นองค์ มีการอธิษฐานเป็นสมุฏฐาน. 
มาติกาและปลิโพธ มีการกรานเป็นนิทาน มีการกรานเป็นสมุทัย มีการกรานเป็นชาติ 
มีการกรานเป็นแดนเกิดก่อน มีการกรานเป็นองค์ มีการกรานเป็นสมุฏฐาน. 

ความหวังและหมดหวัง มีวัตถุเป็นนิทาน มีวัตถุเป็นสมุทัย มีวัตถุเป็นชาติ มีวัตถุ 
เป็นแดนเกิดก่อน มีวัตถุเป็นองค์ มีวัตถุเป็นสมุฏฐาน. 

ถ. ประโยค มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะ ไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

บุพพกรณ... 

การถอนผ้า ... 

การอธิษฐานผ้า ... 


การกราน -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 393 


มาติกาและปลิโพธ ... 

วัตถุ ... 

ความหวังและหมดหวัง มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? 
มีอะไรเป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ต. ประโยค มีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทัย มีเหตุเป็นชาติ มีเหตุเป็นแดนเกิด 
ก่อน มีเหตุเป็นองค์ มีเหตุเป็นสมุฏฐาน. 

การถอนผ้า ... 

การอธิษฐานผ้า ... 

การกราน -.. 

มาติกาและปลิโพธ ... 

วัตถุ ... 

ความหวังและหมดหวัง มีเหตุเป็นนิทาน มีเหตุเป็นสมุทัย มีเหตุเป็นชาติ มีเหตุ 
เป็นแดนเกิดก่อน มีเหตุเป็นองค์ มีเหตุเป็นสมุฏฐาน. 

ถ. ประโยค มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? มีอะไร 
เป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน -.. 

บุพพกรณ... 

การถอนผ้า ... 

การอธิษฐานผ้า ... 

การกราน -.. 

มาติกาและปลิโพธ ... 

วัตถุ ... 

ความหวังและหมดหวัง มีอะไรเป็นนิทาน? มีอะไรเป็นสมุทัย? มีอะไรเป็นชาติ? 
มีอะไรเป็นแดนเกิดก่อน? มีอะไรเป็นองค์? มีอะไรเป็นสมุฏฐาน? 

ต. ประโยค มีปัจจัยเป็นนิทาน มีปัจจัยเป็นสมุทัย มีปัจจัยเป็นชาติ มีปัจจัยเป็น 
แดนเกิดก่อน มีปัจจัยเป็นองค์ มีปัจจัยเป็นสมุฏฐาน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 394 


บุพพกรณ... 

การถอนผ้า ... 

การอธิษฐานผ้า ... 

การกราน -.. 

มาติกาและปลิโพธ ... 

วัตถุ ... 

ความหวังและหมดหวัง มีปัจจัยเป็นนิทาน มีปัจจัยเป็นสมุทัย มีปัจจัยเป็นชาติ มี 
ปัจจัยเป็นแดนเกิดก่อน มีปัจจัยเป็นองค์ มีปัจจัยเป็นสมุฏฐาน. 

สงเคราะห์ธรรม 

[๑๑๓๙] ถามว่า บุพพกรณ์ สงเคราะห์ด้วยธรรมเท่าไร? 

ตอบว่า บุพพกรฌ์ สงเคราะห์ด้วยธรรม ๗ อย่าง คือ ซักผ้า ๑ กะผ้า ๑ ตัดผ้า ๑ 
เนาผ้า ๑ เย็บผ้า ๑ ย้อมผ้า ๑ ท่ากัปปะพินทุ ๑ บุพพกรฌ์ สงเคราะห์ด้วยธรรม ๗ นี้. 

ถ. การถอนผ้า สงเคราะห์ด้วยธรรมเท่าไร? 

ต. การถอนผ้า สงเคราะห์ด้วยธรรม ๓ อย่าง คือ ผ้าสังฆาฏิ ๑ ผ้าอุตราสงค์ ๑ 
ผ้าอันตรวาสก ๑. 

ถ. การอธิษฐานผ้า สงเคราะห์ด้วยธรรมเท่าไร? 

ต. การอธิษฐานผ้า สงเคราะห์ด้วยธรรม ๓ อย่าง คือ ผ้าสังฆาฏิ ๑ ผ้าอุตราสงค์ ๑ 
ผ้าอันตรวาสก ๑. 

ถ. การกราน สงเคราะห์ด้วยธรรมเท่าไร? 

ต. การกราน สงเคราะห์ด้วยธรรมอย่างเดียว คือ เปล่งวาจา. 

มูลเหตุแห่งกฐินเป็นต้น 

[๑๑๔๐] ถามว่า กฐินมีมูลเท่าไร? มีวัตถุเท่าไร? มีภูมิเท่าไร? 

ตอบว่า กฐิน มีมูลอย่างเดียว คือ สงฆ์ มีวัตถุ ๓ คือ ผ้าสังฆาฏิ ๑ ผ้าอุตราสงค์ 
๑ ผ้าอันตรวาสก ๑ มีภูมิ ๖ คือ ผ้าท่าด้วยเปลือกไม้ ๑ ผ้าท่าด้วยผ้าย ๑ ผ้าท่าด้วยไหม ๑ 
ผ้าท่าด้วยขนสัตว์ ๑ ผ้าท่าด้วยป่าน ๑ ผ้าท่าด้วยสัมภาระเจือกัน ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 395 

เป็นต้นแห่งกฐินเป็นต้น 

[๑๑๔๑] ถามว่า กฐิน มีอะไรเป็นเบื้องต้น? มีอะไรเป็นท่ามกลาง? มีอะไรเป็นที่สุด? 
ตอบว่า กฐินมีบุพพกรณ์เป็นเบื้องต้น มีการท่าเป็นท่ามกลาง มีการกรานเป็นที่สุด. 

องค์ของภิกษุผู้กรานกฐิน 

[๑๑๔๒] ถามว่า ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไร ไม่ควรกรานกฐิน? ภิกษุประกอบ 
ด้วยองค์เท่าไร ควรกรานกฐิน? 

ตอบว่า ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ ไม่ควรกรานกฐิน ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ ควร 
กรานกฐิน. 

ถ. ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ไม่ควรกรานกฐิน? 

ต. ภิกษุไม , รู้ษุพพกรณ์๑ ไม , รู้การถอนผ้า ๑ ไม , รู้การอธิษฐานผ้า ๑ ไม , รู้การกราน ๑ 
ไม , รู้มาติกา ๑ ไม , รู้ปลิโพธ ๑ ไม , รู้การเดาะกฐิน ๑ ไม , รู้อานิสงส์ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้ไม่ควรกรานกฐิน. 

ถ. ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ควรกรานกฐิน? 

ต. ภิกษุรู้บุพพกรณ์ ๑ รู้การถอนผ้า ๑ รู้การอธิษฐานผ้า ๑ รู้การกราน ๑ รู้มาติกา 
๑ รู้ปลิโพธ ๑ รู้การเดาะกฐิน ๑ รู้อานิสงส์ ๑. 

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้ควรกรานกฐิน. 

การกรานกฐิน 

[๑๑๔๓] ถามว่า บุคคลพวกไหนกรานกฐินไม่ขึ้น? บุคคลพวกไหนกรานกฐินขึ้น? 
ตอบว่า บุคคล ๓ พวกกรานกฐินไม่ขึ้น บุคคล ๓ พวกกรานกฐินขึ้น. 

ถ. บุคคล ๓ พวกเหล่าไหน กรานกฐินไม่ขึ้น. 

ต. บุคคลอยู่นอกสีมาอนุโมทนา ๑ เมื่ออนุโมทนาไม่เปล่งวาจา ๑ เมื่อเปล่งวาจาไม่ 
ให้ผู้อื่นรู้ ๑ บุคคล ๓ พวกเหล่านี้ กรานกฐินไม่ขึ้น. 

ถ. บุคคล ๓ พวกเหล่าไหน กรานกฐินขึ้น? 

ต. บุคคลอยู่ในสีมาอนุโมทนา ๑ เมื่ออนุโมทนาเปล่งวาจา ๑ เมื่อเปล่งวาจาให้ผู้อื่น 
รู้ ๑ บุคคล ๓ พวกนี้กรานกฐินขึ้น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 396 


วัตถุวิบัติเป็นต้น 

[๑๑๔๔] ถามว่า การกรานกฐินเท่าไร ไม , ขึ้น? การกรานกฐินเท่าไร ขึ้น? 

ตอบว่า การกรานกฐิน ๓ อย่าง ไม่ขึ้น การกรานกฐิน ๓ อย่าง ขึ้น. 

ถ. การกรานกฐิน ๓ อย่างเหล่าไหน ไม่ขึ้น? 

ต. ผ้าเป็นของวิบัติโดยวัตถุ ๑ วิบัติโดยกาล ๑ วิบัติโดยการกระทำ ๑ การกรานกฐิน 
๓ อย่างนี้ไม่ขึ้น. 

ถ. การกรานกฐิน ๓ อย่างเหล่าไหน ขึ้น? 

ต. ผ้าเป็นของถึงพร้อมด้วยวัตถุ ๑ ถึงพร้อมด้วยกาล ๑ ถึงพร้อมด้วยการกระทำ ๑ 
การกรานกฐิน ๓ อย่างนี้ขึ้น. 

ควรรู้กฐินเป็นต้น 

[๑๑๔๕] พึงรู้จักกฐิน พึงรู้จักการกรานกฐิน พึงรู้จักเดือนที่กรานกฐิน พึงรู้จักวิบัติ 
แห่งการกรานกฐิน พึงรู้จักสมบัติแห่งการกรานกฐิน พึงรู้จักการท่านิมิต พึงรู้จักการพูดเลียบ 
เคียง พึงรู้จักผ้าที่ยืมเขามา พึงรู้จักผ้าที่เก็บไว้ค้างคืน พึงรู้จักผ้าที่เป็นนึสสัคคีย์. 

วิภาคคำว่าพึงรู้จักกฐินเป็นต้น 

[๑๑๔๖] คำว่า พึงรู้จักกฐิน นั้น ความว่า การรวบรวม การประชุมชื่อ การตั้งชื่อ 
การเรียกชื่อ ภาษา พยัญชนะ การกล่าวธรรมเหล่านั้น รวมเรียกว่า กฐิน. 

คำว่า พึงรู้จักเดือนที่กรานกฐิน คือ พึงรู้จักเดือนท้ายแห่งฤดูฝน. 

คำว่า พึงรู้จักวิบัติแห่งการกรานกฐิน ได้แก่ พึงรู้จักวิบัติแห่งการกรานกฐิน ด้วย 
อาการ ๒๔ อย่าง. 

คำว่า พึงรู้จักสมบัติแห่งการกรานกฐิน ได้แก่ พึงรู้จักสมบัติแห่งการกรานกฐิน 
ด้วยอาการ ๑๗ อย่าง. 

คำว่า พึงรู้จักการท่านิมิต คือ ท่านิมิตว่า จักกรานกฐิน ด้วยผ้าผืนนี้. 

คำว่า พึงรู้จักการพูดเลียบเคียง คือ ท่าการพูดเลียบเคียงด้วยคิดว่า ชักยังผ้ากฐิน 
ให้เกิด ด้วยการพูดเลียบเคียงนี้. 

คำว่า พึงรู้จักผ้าที่ยืมเขามา คือรู้จักด้าที่ทายกมิได้หยิบยกให้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 397 

คำว่า พึงรู้จักผ้าที่เก็บไว้ค้างคืน คือ พึงรู้จักด้าที่เก็บไว้ค้างคืน ๒ อย่าง คือ 
ทำค้างคืน ๑ เก็บไว้ล้างคืน ๑. 

คำว่า พึงรู้จักผ้าเป็นนิสสัคคีย์ นั้น คือ เมื่อภิกษุคำลังทำผ้าอยู่อรุณขึ้นมา. 

อธิบายการกรานกฐิน 

[๑๑๔๗] คำว่า พึงรู้จักการกรานกฐิน นั้น มีอธิบายว่า ถ้าผ้ากฐินบังเกิดแก่สงฆ์ 
สงฆ์พึงปฏิบัติอย่างไร? ภิกษุผู้กรานพึงปฏิบัติอย่างไร? ภิกษุผู้อนุโมทนาพึงปฏิบัติอย่างไร? 
สงฆ์พึงให้ผ้ากฐินแก่ภิกษุผู้กรานกฐินด้วยญัตติทุติยกรรม. 

ภิกษุผู้กรานกฐินนั้น พึงซักขยำให้สะอาดแล้ว กะ ตัด เย็บ ย้อม ทำพินทุกัปปะ 
แล้วกรานกฐินในวันนั้นเทียว ล้าประสงค์จะกรานกฐินด้วยผ้าสังฆาฏิ พึงถอนผ้าสังฆาฏิผืนเก่า 
เสีย พึงอธิษฐานผ้าสังฆาฏิผืนใหม่ เปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้ากรานกฐินด้วยผ้าสังฆาฏิผืนนี้, ล้า 
ประสงค์จะกรานกฐินด้วยผ้าอุตราสงค์ พึงถอนผ้าอุตราสงค์ผืนเก่าเสีย พึงอธิษฐานผ้าอุตราสงค์ 
ผืนใหม่ เปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้ากรานกฐินด้วยผ้าอุตราสงค์ผืนนี้, ล้าประสงค์จะกรานกฐินด้วยผ้า 
อันตรวาสก พึงถอนผ้าอันตรวาสกผืนเก่าเสีย พึงอธิษฐานผ้าอันตรวาสกผืนใหม่ เปล่งวาจาว่า 
ข้าพเจ้ากรานกฐินด้วยผ้าอันตรวาสกผืนนี้. 

อันภิกษุผู้กรานกฐินนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคองอัญชลี 
กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม ขอท่านทั้งหลาย 
อนุโมทนาเถิด. 

ภิกษุผู้อนุโมทนาเหล่านั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคองอัญชลี กล่าวอย่างนี้ 
ว่า ผู้มีอายุ กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม เราทั้งหลายอนุโมทนา. 

ภิกษุผู้กรานกฐินนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคอง 
อัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม ขอท่าน 
ทั้งหลายอนุโมทนาเถิด. 

ภิกษุผู้อนุโมทนาเหล่านั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่า 
ผู้มีอายุ กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม เราทั้งหลายอนุโมทนา. 

ภิกษุผู้กรานกฐินนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคอง 
อัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม ขอท่าน 
อนุโมทนาเถิด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 398 

ภิกษุผู้อนุโมทนานั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มี 
อายุ กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม ข้าพเจ้าอนุโมทนา. 

กรานกฐิน 

[๑๑๔๘] ถามว่า สงฆ์กรานกฐิน คณะกรานกฐิน บุคคลกรานกฐิน หรือ? 

ตอบว่า สงฆ์หาได้กรานกฐินไม่ คณะหาได้กรานกฐินไม่ แต่บุคคลกรานกฐิน. ล้า 

สงฆ์หาได้กรานกฐินไม , คณะหาได้กรานกฐินไม่ แต่บุคคลกรานกฐิน ได้ชื่อว่า สงฆ์ไม , ได้กราน 

กฐิน คณะไม , ได้กรานกฐิน แต่บุคคลกรานกฐิน. 

ถ. สงฆ์สวดปาติโมกข์ คณะสวดปาติโมกข์ บุคคลสวดปาติโมกข์ หรือ? 

ต. สงฆ์หาได้สวดปาติโมกข์ไม่ คณะหาได้สวดปาติโมกข์ไม่ แต่บุคคลสวดปาติโมกข์, 

สงฆ์หาได้สวดปาติโมกข์ไม่ คณะหาได้สวดปาติโมกข์ไม่ แต่บุคคลสวดปาติโมกข์ ได้ชื่อว่า 
สงฆ์ไม , ได้สวดปาติโมกข์ คณะไม , ได้สวดปาติโมกข์ แต่บุคคลสวดปาติโมกข์. หรือ เพราะ 
ความสามัคคีแห่งสงฆ์ เพราะความสามัคคีแห่งคณะ เพราะบุคคลสวด ได้ชื่อว่า สงฆ์สวด 
ปาติโมกข์ คณะสวดปาติโมกข์ บุคคลสวดปาติโมกข์ ฉันใด, สงฆ์หาได้กรานกฐินไม , คณะ 
หาได้กรานกฐินไม่ แต่บุคคลกรานกฐิน, เพราะสงฆ์อนุโมทนา เพราะคณะอนุโมทนา เพราะ 
บุคคลกราน ได้ชื่อว่า สงฆ์กรานกฐิน คณะกรานกฐิน บุคคลกรานกฐิน ฉันนั้นเหมือนกัน. 

แก้ปัญหาปลิโพธในมาติกา ๘ 

[๑๑๔๙] ท่านมหากัสสปถามว่า การเดาะกฐินมีการหลีกไปเป็นที่สุด 
อันพระสุคตเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็ข้าพเจ้า 
ขอถามท่านถึงการเดาะกฐินนั่น ปลิโพธอย่างไหนขาดก่อน? 

ท่านพระอุบาลีตอบว่า การเดาะกฐินมีการหลีกไปเป็นที่สุด อัน 
พระสุคตเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็เมื่อภิกษุ 
หลีกไปด้วยคิดว่า จักทิ้งอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในจีวรขาดก่อน, ปลิโพธ 
ในอาวาสขาดพร้อมกับภิกษุนั้นไปนอกสีมา. 

[๑๑๕๐] ม. การเดาะกฐินมีการทำเสร็จเป็นที่สุด อันพระสุคตเจ้าผู้เป็น 
เผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็ข้าพเจ้าขอถามท่าน ถึงการ 
เดาะกฐินนั่น ปลิโพธอย่างไหนขาดก่อน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 399 

อุ. การเดาะกฐินมีการทำเสร็จเป็นที่สุด อันพระสุคตเจ้าผู้เป็น 
เผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็เมื่อภิกษุหลีกไปด้วยคิดว่าจัก 
ทิ้งอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในอาวาสขาดก่อน เมื่อจีวรสำเร็จ ปลิโพธใน 
จีวรขาด. 

[๑๑๕๑] ม. การเดาะกฐินมีการตกลงใจเป็นที่สุด อันพระสุคตเจ้าผู้เป็น 
เผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็ข้าพเจ้าขอถามท่านถึงการ 
เดาะกฐินนั่น ปลิโพธอย่างไหนขาดก่อน? 

อุ. การเดาะกฐินมีการตกลงใจเป็นที่สุด อันพระสุคตเจ้าผู้เป็น 
เผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็เมื่อภิกขุหลีกไปด้วยคิดว่าชัก 
ทิ้งอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธ ๒ อย่าง ขาดพร้อมกัน. 

[๑๑๕๒] ม. การเดาะกฐินมีความเสียเป็นที่สุด อันพระสุคตเจ้าผู้เป็น 
เผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็ข้าพเจ้าขอถามท่านถึงการ 
เดาะกฐินนั่น ปลิโพธอย่างไหนขาดก่อน? 

อุ. การเดาะกฐินมีการเสียเป็นที่สุด อันพระสุคตเจ้าผู้เป็นเผ่า 
พันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็เมื่อภิกษุหลีกไปด้วยคิดว่าจักทิ้ง 
อาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในอาวาสขาดก่อน ปลิโพธในจีวรขาดเมื่อจีวร 
เสียหาย. 

[๑๑๕๓] ม. การเดาะกฐินมีการฟ้งเป็นที่สุด อันพระสุคตเจ้าผู้เป็น 
เผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็ข้าพเจ้าขอถามท่านถึงการ 
เดาะกฐินนั่น ปลิโพธอย่างไหนขาดก่อน 
อุ. การเดาะกฐินมีการฟิงเป็นที่สุด อันพระสุคตเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ 
แห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็เมื่อภิกษุหลีกไปด้วยคิดว่าจักทิ้ง 
อาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในจีวรขาดก่อน ปลิโพธในอาวาสขาดพร้อมกับ 
การฟ้งของภิกษุนั้น. 

[๑๑๕๔] ม. การเดาะกฐินมีความสิ้นหวังเป็นที่สุด อันพระสุคตเจ้าผู้เป็น 
เผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็ข้าพเจ้าขอถามท่าน ถึงการ 
เดาะกฐินนั่น ปลิโพธอย่างไหนขาดก่อน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 400 

อุ. การเดาะกฐินมีความสิ้นหวังเป็นที่สุด อันพระสุคตเจ้าผู้เป็น 
เผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็เมื่อภิกษุหลีกไปด้วยคิดว่าจัก 
ทิ้งอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในอาวาสขาดก่อน ปลิโพธในจีวรขาดต่อเมื่อ 
สิ้นความหวังในจีวรแล้ว. 

[๑๑๕๕] ม. การเดาะกฐินมีการก้าวล่วงสีมาเป็นที่สุด อันพระสุคตเจ้าผู้ 
เป็นเผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็ข้าพเจ้าขอถามท่าน ถึง 
การเดาะกฐินนั่น ปลิโพธอย่างไหนขาดก่อน? 

อุ. การเดาะกฐินมีการก้าวล่วงสีมาเป็นที่สุด อันพระสุคตเจ้า 
ผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็เมื่อภิกษุหลีกไปด้วย 
คิดว่า ชักทิ้งอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในจีวรขาดก่อน ปลิโพธในอาวาส 
ขาดเมื่อภิกษุนั้นไปนอกสีมา. 

[๑๑๕๖] ม. การเดาะกฐินมีการเดาะพร้อมกัน อันพระสุคตเจ้าผู้เป็น 
เผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็ข้าพเจ้าขอถามท่านถึงการ 
เดาะกฐินนั่น ปลิโพธอย่างไหนขาดก่อน? 

อุ. การเดาะกฐินมีการเดาะพร้อมกัน อันพระสุคตเจ้าผู้เป็นเผ่า 

พันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้แล้ว ก็เมื่อภิกษุหลีกไปด้วยคิดว่าจักทิ้ง 

อาวาสนี้เสียละ ปลิโพธทั้ง ๒ ขาดพร้อมกัน. 

การเดาะกฐิน 

[๑๑๕๗] ถามว่า การเดาะกฐินที่สงฆ์เป็นใหญ่มีเท่าไร? การเดาะกฐินที่บุคคลเป็น 
ใหญ่มีเท่าไร? การเดาะกฐินที่สงฆ์ไม่เป็นใหญ่บุคคลไม่เป็นใหญ่มีเท่าไร? 

ตอบว่า การเดาะกฐินที่สงฆ์เป็นใหญ่มีอย่างเดียว คือ การเดาะในระหว่าง. 

การเดาะกฐินที่บุคคลเป็นใหญ่มี ๔ อย่าง คือ เดาะกฐินมีการหลีกไปเป็นที่สุด ๑ มี 
การทำเสร็จเป็นที่สุด ๑ มีความตกลงใจเป็นที่สุด ๑ มีความก้าวล่วงสีมาเป็นที่สุด ๑. 

การเดาะกฐินที่สงฆ์ไม่เป็นใหญ่ ที่บุคคลไม่เป็นใหญ่มี ๔ อย่าง คือการเดาะกฐินมี 

การเสียเป็นที่สุด ๑ มีการฟิงเป็นที่สุด ๑ มีความสิ้นหวังเป็นที่สุด ๑ มีการเดาะกฐินพร้อมกัน ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 401 

การเดาะกฐินภายในสีมาเป็นต้น 

[๑๑๕๘] ถามว่า การเดาะกฐินเท่าไร เดาะภายในสีมา? การเดาะกฐินเท่าไร เดาะ 
ภายนอกสีมา? การเดาะกฐินเท่าไร บางอย่างเดาะภายในสีมา บางอย่างเดาะภายนอกสีมา? 
ตอบว่า การเดาะกฐิน ๒ อย่าง เดาะภายในสีมา คือ เดาะในระหว่าง ๑ เดาะ 
พร้อมกัน ๑. 

การเดาะกฐิน ๓ อย่าง เดาะภายนอกสีมา คือ การเดาะกฐินมีความหลีกไปเป็นที่สุด 
๑ มีความพึงเป็นที่สุด ๑ มีความก้าวล่วงสีมาเป็นที่สุด ๑. 

การเดาะกฐิน ๔ อย่าง บางอย่างเดาะภายในสีมา บางอย่างเดาะภายนอกสีมา คือ 

การเดาะกฐินมีการท่าเสร็จเป็นที่สุด ๑ มีความตกลงใจเป็นที่สุด ๑ มีความเสียเป็นที่สุด ๑ มี 

ความสิ้นหวังเป็นที่สุด ๑. 

การเดาะกฐินเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นต้น 
[๑๑๕๙] ถามว่า การเดาะกฐินเท่าไร เกิดด้วยกัน ดับด้วยกัน? การเดาะกฐิน 
เท่าไร เกิดด้วยกัน ดับต่างกัน? 

ตอบว่า การเดาะกฐิน ๒ อย่างที่เกิดด้วยกัน ดับด้วยกัน คือ เดาะในระหว่าง ๑ 
เดาะพร้อมกัน ๑. 

การเดาะกฐินนอกนั้น เกิดด้วยกัน ดับต่างกัน. 

กฐินเภท จบ 

หัวข้อประจำเรื่อง 

[๑๑๖๐] ใคร ด้วยอย่างไร ธรรม ๑๕ อย่าง นิทาน เหตุ ปัจจัย สงเคราะห์มูล 
เบื้องต้น ประเภท บุคคล ๘ บุคคล ๓ การเดาะกฐิน ๓ พึงรู้ การกราน การสวด ปลิโพธ 
เป็นใหญ่ สีมา เกิดขึ้นและดับ. 

ปริวาร จบ 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 402 


อุปาลิปัญจกะ 
อนิสสิตวรรคที่ ๑ 
ท่านพระอุบาลีเข้าเฝ็า 

[๑๑๖๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตลี ครั้งนั้น ท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวาย 
บังคมนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทูลถามปัญหาว่า ดังนี้: 

องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย 

พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล จะไม , ถือนิสัยอยู่ตลอดชีวิต 

1เๅ 11)1 2^ 

พ เด? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ จะไม , ถือนิสัยอยู่ตลอด 
ชีวิตไม , ได้. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้อุโบสถ 
๒. ไม , รู้อุโบสถกรรม 
๓. ไม , รู้ปาติโมกข์ 
๔. ไม , รู้ปาดึโมกขุทเทศ 
๕. มีพรรษาหย่อนห้า 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม , ถือนิสัยอยู่ตลอดชีวิตไม , ได้. 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ตลอดชีวิต. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. รู้อุโบสถ 

๒. รู้อุโบสถกรรม 

๓. รู้ปาติโมกข์ 

๔. รู้ปาติโมกขุทเทศ 

๕. มีพรรษาได้ห้าหรือเกินห้า 

ดกรอบาลี ภิกษประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือนึสสัยอย่ตลอดชีวิต. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 403 

องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัยอีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ จะไม , ถือนิสัยอยู่ตลอดชีวิตไม , ได้. องค์ 
๕ อะไรน้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้ปวารณา 
๒. ไม , รู้ปวารณากรรม 
๓. ไม , รู้ปาติโมกข์ 
๔. ไม , รู้ปาดึโมกขุทเทศ 
๕. มีพรรษาหย่อนห้า 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม , ถือนิสัยอยู่ตลอดชีวิตไม , ได้. 

องค์ของภิกษุผู้ไม , ต้องถือนิสสัย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ไม , ต้องถือนิสัยอยู่ตลอดชีวิต. องค์ ๕ อะไร 
น้าง? คือ: 

๑. รู้ปวารณา 

๒. รู้ปวารณากรรม 

๓. รู้ปาติโมกข์ 

๔. รู้ปาติโมกขุทเทศ 

๕. มีพรรษาได้ห้า หรือเกินห้า 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ตลอดชีวิต. 

องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัยอีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ จะไม , ถือนิสัยอยู่ตลอดชีวิตไม , ได้. 

องค์ ๕ อะไรน้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้อาบัติและมิใช่อาบัติ 
๒. ไม , รู้อาบัติเบาและอาบัติหนัก 
๓. ไม , รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม , มีส่วนเหลือ 
๔. ไม , รู้อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม , ชั่วหยาบ 
๕. มีพรรษาหย่อนห้า 

ดกรอบาลี ภิกษประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม่ถือนิสัยอย่ตลอดชีวิตไม่ได้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 404 
องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ตลอดชีวิต. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. รู้อาบัติและมิใช่อาบัติ 
๒. รู้อาบัติเบาและอาบัติหนัก 
๓. รู้อาบัติมิส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ 
๔. รู้อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม , ชั่วหยาบ 
๕. มีพรรษาได้ห้า หรือเกินห้า 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ตลอดชีวิต. 

ภิกษุผู้ที่ไม , ให้ควรอุปสมบทเป็นต้น 

[๑๑๖๒] อุ. พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล ไม่พึงให้อุปสมบท 
ไม่พึงให้นิสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสัย ไม่พึง 
ให้สามเณรอุปัฏฐาก. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม , อาจพยาบาลเองหรือสั่งผู้อื่นให้พยาบาลอันเตวาสักหรือสัทธิริหาริกผู้อาพาธ 
๒. ไม , อาจระงับเองหรือให้ผู้อื่นช่วยระงับความกระสัน 

๓. ไม , อาจบรรเทาเองหรือให้ผู้อื่นช่วยบรรเทาความเบื่อหน่าย อันเกิดขึ้นโดยธรรม 
๔. ไม , อาจแนะนำในธรรมอันยิ่งขึ้นไป 
๕. ไม , อาจแนะนำในวินัยอันยิ่งขึ้นไป. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้อุปสมบท ไม , พึงให้นิสัย ไม่ 
พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ภิกษุผู้ควรให้อุปสมบทเป็นต้น 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสัย พึงให้สามเณร 
อุปัฏฐาก. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. อาจพยาบาลเองหรือสั่งผู้อื่นให้พยาบาลอันเตวาสัก หรือสัทธิริหาริกผู้อาพาธ 
๒. อาจระงับเองหรือให้ผู้อื่นช่วยระงับความกระสัน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 405 

๓. อาจบรรเทาเองหรือให้ผู้อื่นช่วยบรรเทาความเบื่อหน่าย อันเกิดขึ้นโดยธรรม 
๔. อาจแนะนำในธรรมอันยิ่งขึ้นไป 
๕. อาจแนะนำในวินัยอันยิ่งขึ้นไป 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก. 

ภิกษุผู้ไม่ควรให้อุปสมบทเป็นต้นอีกนัยหนึ่ง 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ แม้อื่นอีก ๕ ไม , พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม , อาจ‘ฟิกปรืออันเตวาสัก หรือสัทธิริหาริก ในสักขาเป็นส่วนอภิสมาจาร 
๒. ไม , อาจแนะนำอันเตวาสัก หรือสัทธิริหาริก ในสักขาเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหม 
จรรย์ 

๓. ไม่แนะนำในศีลอันยิ่งขึ้นไป 
๔. ไม , อาจแนะนำในจิตอันยิ่งขึ้นไป 
๕. ไม , อาจแนะนำในปัญญาอันยิ่งขึ้นไป 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้อุปสมบท ไม , พึงให้นิสัย ไม่พึง 
ให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ภิกษุผู้ควรให้อุปสมบทเป็นต้น 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสัย พึงให้สามเณร 
อุปัฏฐาก. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. อาจฟิกปรืออันเตวาสัก หรือลัทธิ : วิ , หาริก ในสักขาเป็นส่วนอภิสมาจาร 
๒. อาจแนะนำอันเตวาสักหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหม 
จรรย์ 

๓. อาจแนะนำในศีลอันยิ่งขึ้นไป 
๔. อาจแนะนำในจิตอันยิ่งขึ้นไป 
๕. อาจแนะนำในปัญญาอันยิ่งขึ้นไป 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 406 

องค์ ๕ ของภิกษุผู้ถูกลงโทษ 

[๑๑๖๓] อุ. พระพุทธเจ้าข้า สงฆ์พึงลงโทษแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอ 
แล? 

พ. ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 

คอ: 

๑. เป็นอลัชชี 
๒. เป็นพาล 
๓. ไม่ใช่เป็นปกตัตตะ 
๔. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
๕. มือาชีววิบัติ 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล 
๒. เป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร 
๓. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ 
๔. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
๕. มือาชีววิบัติ 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้ประกอบด้วยความคะนองกาย 
๒. เป็นผู้ประกอบด้วยความคะนองวาจา 
๓. เป็นผู้ประกอบด้วยความคะนองกายและวาจา 
๔. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
๕. มือาชีววิบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 407 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้ประพฤติอนาจารทางกาย 

๒. เป็นผู้ประพฤติอนาจารทางกาย 

๓. เป็นผู้ประพฤติอนาจารทางกายและทางวาจา 

๔. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

๕. มือาชีววิบัติ 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้ประกอบด้วยความลบล้างทางกาย 

๒. เป็นผู้ประกอบด้วยความลบล้างทางวาจา 

๓. เป็นผู้ประกอบด้วยความลบล้างทางกายและทางวาจา 

๔. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

๕. มือาชีววิบัติ 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้ประกอบด้วยมิจฉาชีพทางกาย 
๒. เป็นผู้ประกอบด้วยมิจฉาชีพทางวาจา 
๓. เป็นผู้ประกอบด้วยมิจฉาชีพทางกายและวาจา 
๔. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
๕. มือาชีววิบัติ 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 408 

๑. ต้องอาบัติแล้วถูกลงโทษ แต่ยังให้อุปสมบท 
๒. ให้นิสัย 

๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. ยินดีการสมมติให้เป็นผู้สอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ยังสอนภิกษุณี 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก. องค์ ๕ อ 
ม้าง? คือ: 

๑. ถูกสงฆ์ลงโทษเพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น 
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ต้องอาบัติที่เลวกว่านั้น 
๔. ติเตียนกรรม 

๕. ติเตียนภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก. องค์ ๕ อ 
ม้าง? คือ: 

๑. พูดติพระพุทธเจ้า 
๒. พูดติพระธรรม 
๓. พูดติพระสงฆ์ 
๔. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
๕. มีอาชีววิบัติ 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แลฯ 
อนึสสิตวรรค ที่ ๑ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 409 


หัวข้อประจำวรรค 

[๑๑๖๔] อุโบสถ ๑ ปวารณา ๑ อาบัติ ๑ อาพาธ ๑ อภิสมาจาร ๑ อลัชชี 
อธิศีล ๑ คะนอง ๑ อนาจาร ๑ ลบล้าง ๑ มิจฉาทิฏฐิ ๑ อาบัติ ๑ เพราะอาบัติใด ๑ ติพระ 
พุทธเจ้า ๑ รวมเป็นวรรคที่ ๑ แลฯ 

นัปปฏิป้สสัมภนวรรคที่ ๒ 
องค์ของภิกษุที่ไม่ควรระงับกรรม 

[๑๑๖๕] อุ. พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล สงฆ์ไม่พึงระงับ 
กรรม? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์ไม่พึงระงับกรรม. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. ต้องอาบัติแล้วถูกลงโทษ ยังให้อุปสมบท 
๒. ให้นิสัย 

๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. ยินดีการสมมติให้เป็นผู้สอนภิกษุณี 

๕. แบ้ได้รับสมมติแล้ว ยังสอนภิกษุณี 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับกรรม. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แบ้อื่นอีก สงฆ์ไม่พึงระงับกรรม. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. ถูกสงฆ์ลงโทษเพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น 
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ต้องอาบัติที่เลวกว่านั้น 
๔. ติกรรม 

๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับกรรม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 410 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่พึงระงับกรรม. องค์ ๕ 
อะไรบ้าง? คือ: 

๑. พูดติพระพุทธเจ้า 
๒. พูดติพระธรรม 
๓. พูดติพระสงฆ์ 
๔. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
๕. มือาชีววิบัติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับกรรม. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่พึงระงับกรรม. องค์ ๕ 
อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เป็นอลัชชี 
๒. เป็นพาล 
๓. ไม่ใช่เป็นปกตัดตะ 
๔. ทำการยํ่ายีในข้อวัตร 
๕. ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขา 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับกรรม. 

คุณสมบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม 

[๑๑๖๖] อุ. พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุผู้เข้าสงคราม เมื่อเข้าหาสงฆ์พึงตั้งธรรมเท่าไรไว้ 
ในตน แล้วเข้าหาสงฆ์ 

พ. ดูกรอุบาลี อันภิกษุผู้เข้าสงคราม เมื่อเข้าหาสงฆ์พึงตั้งธรรม ๕ อย่างไว้ในตน 

แล้วเข้าหาสงฆ์ ธรรม ๕ อะไรบ้าง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้เข้าสงคราม เมื่อเข้าหาสงฆ์ 

๑. พึงมีจิตยำเกรง มีจิตเสมอด้วยผ้าเช็ดธุลี เข้าหาสงฆ์ 

๒. พึงเป็นผู้รู้จักอาสนะ รู้จักการนั่ง 

๓. ไม่เบียดภิกษุผู้เถระ ไม่กีดกันอาสนะภิกษุผู้อ่อนกว่า พึงนั่งอาสนะอันควร 
๔. ไม่พึงพูดเรื่องต่างๆ ไม่พึงพูดติรัจฉานกถา 

๕. พึงกล่าวธรรมด้วยตนเอง หรือเชิฌผ้อื่นกล่าว ไม่พึงดหมื่นอริยดษณีภาพ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 411 

ดูกรอุบาลี ถ้าสงฆ์ทำกรรมที่ควรพร้อมเพรียงกันทำ ถ้าในกรรมนั้นภิกษุไม , ชอบใจ จะ 
พึงทำความเห็นแย้งก็ได้ แล้วควบคุมสามัคคีไว้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเธอคิดว่า เราอย่า 
มีความเป็นต่างๆ จากสงฆ์เลย. 

ดูกรอุบาลี อันภิกษุผู้เข้าสงคราม เมื่อเข้าหาสงฆ์ พึงตั้งธรรม ๕ อย่างนี้ไว้ในตน 
แล้วเข้าหาสงฆ์เถิด. 

องค์ของภิกษุผู้พูดในสงฆ์ 

[๑๑๖๗] อุ. พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล เมื่อพูดในสงฆ์ 
ย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาของชนหมู่มาก ไม่เป็นที่พอใจของชนหมู่มาก และไม่เป็นที่ชอบใจของชน 
หมู , มาก? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ เมื่อพูดในสงฆ์ ย่อมไม , เป็นที่ปรารถนา 

ของชนหมู , มาก ไม่เป็นที่พอใจของชนหมู่มาก และไม่เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มาก. องค์ ๕ 

อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้มีความคิดมืดมน 
๒. พูดซัดผู้อื่น 

๓. ไม่ฉลาดในถ้อยคำที่เชื่อมถึงกัน 

๔. ไม , โจทตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 

๕. ไม่ปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เมื่อพูดในสงฆ์ ย่อมไม่เป็นที่ปรารถนา 
ของชนหมู , มาก ไม่เป็นที่พอใจของชนหมู่มาก และไม่เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มาก. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ เมื่อพูดในสงฆ์ย่อมเป็นที่ปรารถนาของชนหมู , 

มาก เป็นที่พอใจของชนหมู , มาก และเป็นที่ชอบใจของชนหมู่มาก. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม่เป็นผู้มีความคิดมืดมน 

๒. ไม , พูดซัดผู้อื่น 

๓. ฉลาดในถ้อยคำที่เชื่อมถึงกัน 

๔. โจทตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 

๕. ปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 412 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เมื่อพูดในสงฆ์ย่อมเป็นที่ปรารถนาของชน 
หมู , มาก เป็นที่พอใจของชนหมู่มาก และเป็นที่ชอบใจของชนหมู , มาก. 

องค์ของภิกษุผู้พูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก เมื่อพูดในสงฆ์ย่อมไม่เป็นที่ปรารถนา 
ของชนหมู , มาก ไม่เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มาก และไม , เป็นที่พอใจของชนหมู่มาก. องค์ ๕ 
อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้อวดอ้าง 
๒. เป็นผู้รุกราน 
๓. ยึดถืออธรรม 
๔. ค้านธรรม 

๕. กล่าวอ้อยคำที่ไร้ประโยชน์มาก 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เมื่อพูดในสงฆ์ย่อมไม , เป็นที่ปรารถนาของ 
ชนหมู่มาก ไม , เป็นที่พอใจของชนหมู่มาก และไม่เป็นที่ชอบใจของชนหมู , มาก. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ เมื่อพูดในสงฆ์ ย่อมเป็นที่ปรารถนาของชนหมู , 

มาก เป็นที่พอใจของชนหมู , มาก และเป็นที่ชอบใจของชนหมู่มาก. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม่เป็นผู้อวดอ้าง 
๒. ไม่เป็นผู้รุกราน 
๓. ยึดถือธรรม 
๔. ด้านอธรรม 

๕. ไม่กล่าวถ้อยคำที่ไรัประโยชน์มาก 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เมื่อพูดในสงฆ์ ย่อมเป็นที่ปรารถนา 
ของชนหมู , มาก เป็นที่พอใจของชนหมู , มาก และเป็นที่ชอบใจของชนหมู่มาก. 

องค์ของภิกษุผู้พูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก เมื่อพูดในสงฆ์ ย่อมไม่เป็นที่ 

ปรารถนาของชนหมู่มาก ไม่เป็นที่พอใจของชนหมู่มาก และไม่เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มาก. 

องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 413 


๑. พูดข่มขู่ 

๒. พูดไม่ให้โอกาสผู้อื่น 

๓. ไม , โจทตามอาบัติในธรรมและในวินัยอันสมควร 
๔. ไม่ปรับตามอาบัติในธรรมและในวินัยอันสมควร 
๕. ไม่ชี้แจงตามความเห็น 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เมื่อพูดในสงฆ์ ย่อมไม่เป็นที่ปรารถนา 
ของชนหมู่มาก ไม่เป็นที่พอใจของชนหมู่มาก และไม่เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มาก. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ เมื่อพูดในสงฆ์ ย่อมเป็นที่ปรารถนาของชนหมู่ 
มาก เป็นที่พอใจของชนหมู่มาก และเป็นที่ชอบใจของชนหมู่มาก. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 
๑. ไม , พูดข่มขู่ 
๒. พูดให้โอกาสผู้อื่น 

๓. โจทตามอาบัติในธรรมและในวินัยอันสมควร 
๔. ปรับตามอาบัติในธรรมและในวินัยอันสมควร 
๕. ชี้แจงตามความเห็น 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เมื่อพูดในสงฆ์ ย่อมเป็นที่ปรารถนาของ 
ชนหมู่มาก เป็นที่พอใจของชนหมู่มาก และเป็นที่ชอบใจของชนหมู่มาก. 

อานิสงส์ในการเรียนวินัย 

[๑๑๖๘] อุ. พระพุทธเจ้าข้า ในการเรียนวินัย มีอานิสงส์เท่าไรหนอแล? 

พ.ดูกรอุบาลี ในการเรียนวินัยมีอานิสงส์ ๕ นี้.อานิสงส์๕ อะไรบ้างคือ: 

๑. กองศีลเป็นอันตนคุ้มครองรักษาไว้ด้วยดี 
๒. เป็นที่พึ่งพิงของผู้ลูกความสงสัยครอบงำ 
๓. เป็นผู้แกล้วกล้าพูดในท่ามกลางสงฆ์ 
๔. ข่มขี่ซ้าศึกได้ด้วยดีโดยสหธรรม 
๕. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 
ดูกรอุบาลี ในการเรียนวินัยมีอานิสงส์ ๕ นี้แล. 

นัปปฏิป้สสัมภนวรรคที่ ๒ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 414 


หัวข้อประจำวรรค 

[๑๑๖๙] ต้องอาบัติ ๑ เพราะอาบัติใด ๑ พูดติเตียน ๑ อลัชชี ๑ สงคราม ๑ มี 
ความคิดมืดมน ๑ อวดอ้าง ๑ ข่มขู่ ๑ เรียนวินัย ๑. 

โวหารวรรคที่ ๓ 
ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ 

[๑๑๗๐] อุ. ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล ไม , พึงพูดในสงฆ์ พระพุทธเจ้าข้า? 
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้อาบัติ 

๒. ไม , รู้สมุฏฐานอาบัติ 

๓. ไม , รู้ประโยคอาบัติ 

๔. ไม , รู้ความระงับอาบัติ 

๕. ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้อาบัติ 

๒. รู้สมุฏฐานอาบัติ 
๓. รู้ประโยคอาบัติ 
๔. รู้ความระงับอาบัติ 
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ์ 
ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 415 


๑. ไม , รู้อธิกรณ์ 

๒. ไม , รู้สมุฏฐานอธิกรณ์ 

๓. ไม , รู้ประโยคอธิกรณ์ 

๔. ไม , รู้ความระงับอธิกรณ์ 

๕. ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้อธิกรณ์ 

๒. รู้สมุฏฐานอธิกรณ์ 

๓. รู้ประโยคอธิกรณ์ 

๔. รู้ความระงับอธิกรณ์ 

๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะ 
บ้าง? คือ: 

๑. พูดข่มขู่ 

๒. พูดไม่ให้โอกาสผู้อื่น 
๓. ไม , โจทตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 
๔. ไม่ปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 
๕. ไม , ชี้แจงตามความเห็น 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 
๑. ไม , พูดข่มขู่ 
๒. พูดให้โอกาสผู้อื่น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 416 

๓. โจทตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 
๔. ปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 
๕. ชี้แจงตามความเห็น 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แลพึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะ 
บ้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้อาบัติและอนาบัติ 

๒. ไม , รู้อาบัติเบาและอาบัติหนัก 

๓. ไม , รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ 

๔. ไม , รู้อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ 

๕. ไม , รู้อาบัติที่ทำคืนได้และทำคืนไม , ได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้อาบัติและอนาบัติ 

๒. รู้อาบัติเบาและอาบัติหนัก 

๓. รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ 

๔. รู้อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม , ชั่วหยาบ 

๕. รู้อาบัติที่ทำคืนได้และทำคืนไม , ได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะ 
บ้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้กรรม 
๒. ไม , รู้การทำกรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 417 


๓. ไม , รู้วัตถุของกรรม 
๔. ไม , รู้วัตรของกรรม 
๕. ไม , รู้ความระงับกรรม 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้กรรม 

๒. รู้การทำกรรม 

๓. รู้วัตถุของกรรม 

๔. รู้วัตรของกรรม 

๕. รู้ความระงับกรรม 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะ 
บ้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้วัตถุ 

๒. ไม , รู้นิทาน 

๓. ไม , รู้บัญญัติ 

๔. ไม , รู้บทที่ตกในภายหลัง 

๕. ไม , รู้ทางถ้อยคำอันเข้าสนธิกันได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 
๑. รู้วัตถุ 
๒. รู้นิทาน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 418 


๓. รู้ บัญญัติ 

๔. รู้บทที่ตกในภายหลัง 

๕. รู้ทางถ้อยคำอันเข้าสนธิกันได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , ควรพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อ 
บ้าง? คือ: 

๑. ถึงฉันทาคติ 
๒. ถึงโทสาคติ 
๓. ถึงโมหาคติ 
๔. ถึงภยาคติ 
๕. เป็นอลัชชี 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม , ถึงฉันทาคติ 

๒. ไม , ถึงโทสาคติ 

๓. ไม , ถึงโมหาคติ 

๔. ไม , ถึงภยาคติ 

๕. เป็นลัชชี 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะ 
บ้าง? คือ: 

๑. ถึงฉันทาคติ 
๒. ถึงโทสาคติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 419 


๓. ถึงโมหาคติ 
๔. ถึงภยาคติ 
๕. ไม่ฉลาดในวินัย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม , ถึงฉันทาคติ 

๒. ไม , ถึงโทสาคติ 

๓. ไม , ถึงโมหาคติ 

๔. ไม , ถึงภยาคติ 

๕. ฉลาดในวินัย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะ 
บ้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้ญัตติ 
๒. ไม , รู้การทำญัตติ 
๓. ไม , รู้อนุสาวนาแห่งญัตติ 
๔. ไม , รู้สมถะแห่งญัตติ 
๕. ไม , รู้ความระงับแห่งญัตติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงพูดในสงฆ์ องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้ ญัตติ 

๒. รู้การทำญัตติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 420 


๓. รู้อนุสาวนาแห่งญัตติ 
๔. รู้สมถะแห่งญัตติ 
๕. รู้ความระงับแห่งญัตติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะ 
บ้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้สุตตะ 

๒. ไม , รู้สุตตานุโลม 

๓. ไม , รู้วินัย 

๔. ไม , รู้รินยานุโลม 

๕. ไม่ฉลาดในฐานะและอฐานะ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้สุตตะ 

๒.รู้สุตตานุโลม 

๓. รู้วินัย 

๔. เวน ยานุ โลม 

๕. ฉลาดในฐานะและอฐานะ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ์. 

ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะ 
บ้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้ธรรม 
๒. ไม , รู้ธรรมานุโลม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 421 


๓. ไม , รู้วินัย 
๔. ไม , รู้รินยานุโลม 
๕. ไม่ฉลาดในคำต้นและคำปลาย 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงพูดในสงฆ์ 
ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงพูดในสงฆ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้ธรรม 

๒. รู้ธรรมานุโลม 

๓. รู้วินัย 

๔. รู้รินยานุโลม 

๕. ฉลาดในคำต้นและคำปลาย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ์. 

โวหารวรรค ที่ ๓ จบ 


หัวข้อประจำวรรค 

[๑๑๗๑] อาบัติ ๑ อธิกรณ์ ๑ ข่มขู่ ๑ รู้อาบัติ ๑ กรรม ๑ วัตถุ ๑ อลัชชี ๑ 
ไม่ฉลาด ๑ ญัตติ ๑ ไม , รู้สุตตะ ๑ ไม , รู้ธรรม ๑ รวมเป็นวรรคที่ ๓ แลฯ 
ทิฏฐาริกรรมวรรคที่ ๔ 
การทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรม 

[๑๑๗๒] อุ. การทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรม มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 
พ. ดูกรอุบาลี การทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรมนี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไรบ้าง? 

คอ: 

๑. ทำความเห็นแย้งในอนาบัดึ 

๒. ทำความเห็นแย้งในอาบัติที่ไม่เป็นเทสนาคามินี 

๓. ทำความเห็นแย้งในอาบัติที่แสดงแล้ว 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 422 

๔. ทำความเห็นแย้งพร้อมกัน ๔-๕ รูป 

๕. ทำความเห็นแย้งด้วยนึกในใจ 

ดูกรอุบาลี การทำความเห็นแย้งไม่เป็นธรรม ๕ อย่าง นี้แล. 

การทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรม 

ดูกรอุบาลี การทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรมนี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่าง อะไรบ้าง? 

คอ: 

๑. ทำความเห็นแย้งในอาบัติ 
๒. ทำความเห็นแย้งในอาบัติเป็นเทสนาคามินี 
๓. ทำความเห็นแย้งในอาบัติอันยังมิได้แสดง 
๔. ไม่ทำความเห็นแย้งพร้อมกัน ๔-๕ รูป 
๕. ไม่ทำความเห็นแย้งด้วยนึกในใจ 
ดูกรอุบาลี การทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรม ๕ อย่าง นี้แล 
การทำความเห็นแย้งที่ไม , เป็นธรรมอีกนัยหนึ่ง 
ดูกรอุบาลี การทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรม แม้อื่นอีก ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. ทำความเห็นแย้งในสำนักภิกษุนานาสังวาสก์ 
๒. ทำความเห็นแย้งในสำนักภิกษุผู้อยู่ในสีมาต่างกัน 
๓. ทำความเห็นแย้งในสำนักภิกษุมิใช่ปกติตตะ 
๔. ทำความเห็นแย้งพร้อมกัน ๔-๕ รูป 
๕. ทำความเห็นแย้งด้วยนึกในใจ 

ดูกรอุบาลี การทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรม ๕ อย่าง นี้แล. 

การทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรม 

ดูกรอุบาลี การทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรมนี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไรบ้าง? คือ: 
๑. ทำความเห็นแย้งในสำนักภิกษุสมานสังวาสก์ 
๒. ทำความเห็นแย้งในสำนักภิกษุผู้อยู่ในสีมาเดียวกัน 
๓. ทำความเห็นแย้งในสำนักภิกษุผู้เป็นปกติตตะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 423 

๔. ไม่ทำความเห็นแย้งพร้อมกัน ๔-๕ รูป 

๕. ไม่ทำความเห็นแย้งด้วยนึกในใจ 

ดูกรอุบาลี การทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรม ๕ อย่าง นี้แล. 

การรับประเคนที่ใช้ไม , ได้ 

[๑๑๗๓] อุ. การรับประเคนที่ใช้ไม , ได้ มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 
พ. ดูกรอุบาลี การรับประเคนที่ใช้ไม , ได้นี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไรบ้าง? คือ: 
๑. ของเขาให้ด้วยกาย ไม่รับประเคนด้วยกาย 
๒. ของเขาให้ด้วยกาย ไม , รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย 
๓. ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกาย ไม่รับประเคนด้วยกาย 
๔. ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกาย ไม่รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย 
๕. ของเขาให้ด้วยโยนให้ ไม่รับประเคนด้วยกาย หรือด้วยของเนื่องด้วยกาย 
ดูกรอุบาลี การรับประเคนที่ใช้ไม , ได้ มี ๕ อย่าง นี้แล. 

การรับประเคนที่ใช้ได้ 

ดูกรอุบาลี การรับประเคนที่ใช้ได้นี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไรบ้าง? คือ: 

๑. ของเขาให้ด้วยกาย รับประเคนด้วยกาย 

๒. ของเขาให้ด้วยกาย รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย 

๓. ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกาย รับประเคนด้วยกาย 

๔. ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกาย รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย 

๕. ของเขาให้ด้วยโยนให้ รับประเคนด้วยกาย หรือด้วยของเนื่องด้วยกาย 

ดูกรอุบาลี การรับประเคนที่ใช้ได้ ๕ อย่าง นี้แล. 

ของที่ไม่เป็นเดน 

[๑๑๗๔] อุ. ของที่ไม่เป็นเดน มีเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า 
พ. ดูกรอุบาลี ของที่ไม่เป็นเดนนี้มี ๕ อย่าง ๕ อย่างอะไรบ้าง คือ: 

๑. ภิกษุไม่ทำให้เป็นกัปปิยะ 
๒. ไม่รับประเคน 
๓. ไม่ยกส่งให้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 424 


๔. ทำนอกหัตถบาส 

๕. มิได้กล่าวว่า ทั้งหมดนั้นพอละ 

ดูกรอุบาลี ของที่ไม่เป็นเดนมี ๕ อย่าง นี้แล. 

ของที่เป็นเดน 

ดูกรอุบาลี ของที่เป็นเดนนี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไรบ้าง? คือ: 

๑. ภิกษุทำให้เป็นกัปปิยะ 

๒. รับประเคน 

๓. ยกส่งให้ 

๔. ทำในหัตถบาส 

๕. กล่าวว่า ทั้งหมดนั่นพอละ 

ดูกรอุบาลี ของที่เป็นเดน ๕ อย่าง นี้แล. 

การห้ามภัตร 

[๑๑๗๕] อุ. การห้ามภัตรย่อมปรากฎด้วยอาการเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี การห้ามภัตร ย่อมปรากฏด้วยอาการ ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไรบ้าง? 

๑. การฉันยังปรากฏอยู่ 
๒. โภชนะปรากฏอยู่ 
๓. ผู้ให้อยู่ในหัตถบาส 
๔. เขาน้อมของเข้ามา 
๕. การห้ามปรากฏ 

ดูกรอุบาลี การห้ามภัตร ย่อมปรากฏด้วยอาการ ๕ นี้แล. 

ทำตามปฏิญญาที่ไม่เป็นธรรม 

[๑๑๗๖] อุ. การทำตามปฏิญญาที่ไม่เป็นธรรม มีเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี การทำตามปฏิญญาที่'ไม่เป็นธรรมนี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไรบ้าง? 

คอ: 

๑. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติปาราชิก เธอถูกโจทด้วยอาบัติปาราชิก แต่ปฏิญญาว่าต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติสังฆาทิเสส ขัดเป็นทำตามปฏิญญาไม , เป็นธรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 425 

๒. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติปาราชิก เธอถูกโจทด้วยอาบัติปาราชิก แต่ปฏิญญาว่า ต้อง 

อาบัติปาจิตตีย์ สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาจิตตีย์ ชัดเป็นทำตามปฏิญญาไม่เป็นธรรม 

๓. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ เธอถูกโจทด้วยอาบัติปาฏีเทสนึยะ แต่ปฏิญญา 

ว่า ต้องอาบัติทุกกฏ สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติทุกกฏ จัดเป็นทำตามปฏิญญาไม่เป็นธรรม 

๔. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนึยะ ทุกกฏ เธอถูกโจทด้วย 

อาบัติทุกกฏ แต่ปฏิญญาว่า ต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาราชิก ชัดเป็นทำตาม 

ปฏิญญาไม่เป็นธรรม 

๕. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติทุกกฏ เธอถูกโจทด้วยอาบัติทุกกฏ แต่ปฏิญญาว่าต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนึยะ สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาฏิเทสนึยะ ชัดเป็นทำตาม 
ปฏิญญาไม่เป็นธรรม 

ดูกรอุบาลี การทำตามปฏิญญาไม่เป็นธรรม ๕ อย่าง นี้แล. 

ทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรม 

ดูกรอุบาลี การทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรมนี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไรบ้าง? คือ: 

๑. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติปาราชิก เธอถูกโจทด้วยอาบัติปาราชิก ปฏิญญาว่าต้องอาบัติ 
ปาราชิก สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาราชิก ชัดเป็นทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรม 
๒. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส เธอถูกโจทด้วยอาบัติสังฆาทิเสส ปฏิญญาว่า 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติสังฆาทิเสส ชัดเป็นทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรม 
๓. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เธอถูกโจทด้วยอาบัติปาจิตตีย์ ปฏิญญาว่าต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์ สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาจิตตีย์ ชัดเป็นทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรม 
๔. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ เธอถูกโจทด้วยอาบัติปาฏิเทสนึยะ ปฏิญญาว่า 
ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาฏิเทสนึยะ ชัดเป็นทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรม 
๕. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติทุกกฏ เธอถูกโจทด้วยอาบัติทุกกฏ ปฏิญญาว่าต้องอาบัติ 
ทุกกฏ สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติทุกกฏ ชัดเป็นทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรม 
ไม่ควรทำโอกาส 

[๑๑๗๗] อุ. ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล ขอให้ทำโอกาส สงฆ์ไม่ควรทำ 
โอกาส พระพุทธเจ้าข้า? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 426 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ขอให้ทำโอกาส สงฆ์ไม่ควรทำโอกาส. 

องค์ ๕ อะไรห้าง? คือ: 

๑. เป็นอลัชชี 

๒. เป็นพาล 

๓. ไม่ใช่เป็นปกตัตตะ 

๔. เป็นผู้พูดประสงค์ให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์ 
๕. ไม่เป็นผู้พูดประสงค์ให้ออกจากอาบัติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ขอให้ทำโอกาส สงฆ์ไม่ควรทำโอกาส. 

ควรทำโอกาส 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ขอให้ทำโอกาส สงฆ์ควรทำโอกาส. องค์ ๕ 
อะไรห้าง? คือ: 

๑. เป็นลัชชี 
๒. เป็นบัณฑิต 
๓. เป็นปกติตตะ 

๔. เป็นผู้พูดประสงค์ให้ออกจากอาบัติ 

๕. ไม่เป็นผู้พูดประสงค์ให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ขอให้ทำโอกาส สงฆ์ควรทำโอกาส. 

ไม่ควรสนทนาวินัย 

[๑๑๗๘] อุ. ภิกษุทั้งหลายไม่พึงสนทนาวินัยกับภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล 
พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ภิกษุทั้งหลายไม่พึงสนทนาวินัยกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕. องค์ ๕ อะไร 
ห้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้วัตถุ 
๒. ไม , รู้นิทาน 
๓. ไม , รู้บัญญัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 427 


๔. ไม , รู้บทที่ตกหล , นภายหลัง 
๕. ไม , รู้ทางถ้อยคำอันเข้าสนธิกันได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายไม , พึงสนทนาวินัยกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ควรสนทนาวินัย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนาวินัยกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕. องค์ ๕ 
อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้ วัตถุ 
๒. รู้นิทาน 
๓. รู้ บัญญัติ 

๔. รู้บทที่ตกหล่นในภายหลัง 
๕. รู้ทางถ้อยคำอันเข้าสนธิเข้ากันได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนาวินัยกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

เหตุที่ถามปัญหา ๕ อย่าง 

[๑๑๗๙] อุ. การถามปัญหามีเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี การถามปัญหานี้มี ๕. อย่าง ๕ อย่างอะไรบ้าง? คือ: 

๑. ภิกษุถามปัญหา เพราะความรู้น้อย เพราะงมงาย 

๒. เป็นผู้มีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงำ จึงถามปัญหา 

๓. ถามปัญหาเพราะความดูหมิ่น 

๔. เป็นผู้ไม่ประสงค์จะรู้ จึงถามปัญหา 

๕. ถามปัญหาด้วยมนสิการว่า ถ้าเราถามปัญหาขึ้น ภิกษุจะพยากรณ์โดยชอบเทียว 

การพยากรณ์ดังนี้นั้นเป็นความดี ถ้าเราถามปัญหาแล้ว เธอจักไม่พยากรณ์โดยชอบเทียว เราชัก 

พยากรณ์แก่เธอโดยชอบเทียว. 

ดูกรอุบาลี การถามปัญหา ๕ นี้แล. 

การอวดอ้างมรรคผล 

อุ. การอวดอ้างมรรคผล มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี การอวดอ้างมรรคผลนี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่าง อะไรบ้าง? คือ: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 428 

๑. ภิกษุอวดอ้างมรรคผล เพราะความรู้น้อย เพราะความงมงาย 

๒. ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงำ จึงอวดอ้างมรรคผล 

๓. อวดอ้างมรรคผล เพราะวิกลจริต เพราะชิตฟ้งซ่าน 

๔. อวดอ้างมรรคผล เพราะสำคัญว่าได้บรรลุ 

๕. อวดอ้างมรรคผลที่เป็นจริง. 

ดูกรอุบาลี การอวดอ้างมรรคผล ๕ อย่าง นี้แล. 

ริสุทธิ ๕ 

[๑๑๘๐] อุ. ริสุทธิมีเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี วิสุทธินี้มี ๕ อย่าง ๕ อย่างอะไรบ้าง? คือ: 

สวดนิทานแล้ว นอกนั้นสวดด้วยสุดบท นี้จัดเป็นวิสุทธิที่ ๑ สวดนิทาน สวด 
ปาราชิก ๔ แล้ว นอกนั้นสวดด้วยสุดบท นี้จัดเป็นริสุทธิที่ ๒ สวดนิทาน ปวดปาราชิก ๔ 
สวดสังฆาทิเสส ๑๓ แล้ว นอกนั้นสวดด้วยสุดบท นี้จัดเป็นวิสุทธิที่ ๓ สวดนิทาน สวด 
ปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ สวดอนิยต ๒ แล้ว นอกนั้นสวดด้วยสุดบท นี้จัดเป็นวิสุทธิ 
ที่ ๔ สวดโดยพิสดารทีเดียว ชัดเป็นริสุทธิที่ ๕ 
ดูกรอุบาลี วิสุทธิ ๕ อย่าง นี้แล. 

โภชนะ ๕ 

[๑๑๘๑] อุ. โภชนะมีเท่าไร หนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี โภชนะนี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไรบ้าง? คือ: 

๑. ข้าวสุก 
๒. ขนมสด 
๓. ขนมแห้ง 
๔. ปลา 
๕. เนื้อ 

ดูกรอุบาลี โภชนะ ๕ อย่าง นี้แล. 

ทิฏฐาริกรรมวรรค ที่ ๔ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 429 


หัวข้อประจำวรรค 

[๑๑๘๒] ทำความเห็นแย้ง ๑ ทำความเห็นแย้งอีกนัยหนึ่ง ๑ รับประเคน ๑ ของ 
เป็นเดน ๑ ห้ามภัตร ๑ ปฏิญญา ๑ ขอโอกาส ๑ สนทนา ๑ ถามปัญหา ๑ อวดอ้างมรรคผล ๑ 
ริสุทธิ ๑ โภชนะ ๑. 

อัตตาทานวรรคที่ ๕ 
หน้าที่ของโจทก์ 

[๑๑๘๓] อุ. ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงกำหนดธรรมเท่าไรไว้ในตน แล้ว 
โจทผู้อื่น พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงกำหนดธรรม ๕ อย่างไว้ในตน 
แล้วโจทผู้อื่น. ธรรม ๕ อย่าง อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงกำหนดอย่างนี้ว่า เราเป็นผู้มีความ 
ประพฤติทางกายบริสุทธิหรือหนอ เราเป็นผู้ประกอบด้วยความประพฤติทางกายบริสุทธ ไม , มีช่อง 
ไม่มีข้อสอบสวนหรือ ธรรมนั้นของเรามีอยู่หรือไม่มี? 

ดูกรอุบาลี ถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธ ไม่ใช่เป็นผู้ประกอบ 

ด้วยความประพฤติทางกายบริสุทธ ไม , มีช่อง ไม่มีข้อสอบสวน จะมีผู้ว่ากล่าวต่อเธอว่า เชิญท่าน 

ศึกษาความประพฤติทางกายก่อน จะมีคนว่ากล่าวต่อเธอดังนี้. 

๒. ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงกำหนดอย่างนี้ว่า เราเป็น 

ผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิหรือหนอ เราเป็นผู้ประกอบด้วยความประพฤติทางวาจาบริสุทธ 

ไม่มีช่อง ไม่มีข้อสอบสวนหรือ ธรรมนั้นของเรามีอยู่หรือไม่? 

ดูกรอุบาลี ถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้ประพฤติทางวาจาบริสุทนี้ไม่ใช่เป็นผู้ประกอบด้วย 

ความประพฤติทางวาจาบริสุทธ ไม , มีช่อง ไม่มีข้อสอบสวน จะมีผู้ว่ากล่าวต่อเธอว่า เชิญทาน 

ศึกษาความประพฤติทางวาจาก่อน จะมีคนว่ากล่าวต่อเธอดังนี้. 

๓. ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงกำหนดอย่างนี้ว่า เมตตาจิต 

ไม่มีอาฆาต เราเข้าไปตั้งไว้แล้วในหมู , เพื่อนสพรหมจารีหรือ ธรรมนั้นของเรามีอยู่หรือไม่มี? 

ดูกรอุบาลี ถ้าภิกษุไม , ได้เข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่มีอาฆาตในหมู , เพื่อนสพรหมจารี จะมีผู้ 

กล่าวต่อเธอว่า เชิญท่านเข้าไปตั้งเมตตาจิตในหมู , เพื่อนสพรหมจารีก่อน จะมีคนว่ากล่าวต่อเธอดังนี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 430 

๔. ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงกำหนดอย่างนี้ว่า เราเป็น 
ผู้มีสุตะมาก ทรงจำสุตะ สั่งสมสุตะหรือหนอ ธรรมเหล่านั้นใด งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง 
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง ธรรม 
เห็นปานนั้นเราได้พึงมาก ทรงจำไว้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญา ธรรมนั้น 
ของเรามีอยู่หรือไม่มี? 

ดูกรอุบาลี ล้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้มีสุตะมาก ทรงจำสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหล่านั้นใด 
งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง 
พยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์ สิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้น เธอหาได้พึงมาก ทรงจำไว้คล่องปาก 
ขึ้นใจ แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาไม , จะมีผู้กล่าวต่อเธอว่า เชิญท่านเรียนคัมภีร์ก่อน จะมีคน 
ว่ากล่าวต่อเธอดังนี้. 

๕. ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงกำหนดอย่างนี้ว่า เราจำ 
ปาติโมกข์ทั้งสองได้ดี โดยพิสดาร สวดไพเราะคล่องแคล , วดี วินิจฉัยเรียบร้อย โดยสุตตะ 
โดยอนุพยัญชนะหรือ ธรรมนั้นของเรามีอยู่หรือไม่มี? 

ดูกรอุบาลี ล้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้จำปาติโมกข์ทั้งสอง โดยพิสดาร สวดไพเราะคล่อง 
แคล , วดี วินิจฉัยเรียบร้อย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะไม , ได้ มีผู้ถามว่า ท่าน สิกขาบทนี้ 
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ที่ไหน เธอถูกถามดังนี้ ย่อมตอบไม , ถูกต้อง จะมีผู้ว่ากล่าวต่อเธอว่า เชิญ 
ท่านเรียนวินัยก่อน จะมีคนว่ากล่าวต่อเธอดังนี้. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์โจทผู้อื่น พึงกำหนดธรรม ๕ อย่างนี้ไว้ในตน แล้ว 
โจทผู้อื่นเถิด. 

หน้าที่ของโจทก์อีกนัยหนึ่ง 

[๑๑๘๔] อุ. ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงตั้งธรรมเท่าไรไว้ในตน แล้วโจท 
ผู้อื่น พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงตั้งธรรม ๕ อย่างไว้ในตนแล้ว 
โจทผู้อื่น. ธรรม ๕ อย่างอะไรบ้าง? คือ: 

๑. เราจักพูดโดยกาลอันควร ชักไม , พูดโดยกาลไม่ควร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 431 

๒. เราจักพูดด้วยคำจริง จักไม , พูดด้วยคำเท็จ 
๓. เราจักพูดด้วยคำสุภาพ จักไม , พูดด้วยคำหยาบ 

๔. เราจักพูดด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์ ชักไม , พูดด้วยคำไม , ประกอบด้วยประโยชน์ 
๕. เราจักมีเมตตาจิตพูด จักไม่มุ่งร้ายพูด 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงตั้งธรรม ๕ อย่างนี้ไว้ในตนแล้วโจท 
ผู้อื่นเถิด. 

โจทก์ควรใฝ่ใจถึงธรรม 

[๑๑๘๕] อุ. ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงมนสิการธรรมเท่าไรไว้ในตน แล้ว 
โจทผู้อื่น พระพุทธเจ้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงมนสิการธรรม ๕ อย่างไว้ในตน 
แล้วโจทผู้อื่น. ธรรม ๕ อย่าง อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ความการุญ 
๒. ความหวังประโยชน์ 
๓. ความเอ็นดู 
๔. ความออกจากอาบัติ 
๕. ความทำวินัยเป็นเบื้องต้น 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พึงมนสิการธรรม ๕ อย่างนี้ไว้ในตน 
แล้วโจทผู้อื่น. 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้ทำโอกาส 

[๑๑๘๖] อุ. ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล ขอให้ทำโอกาส สงฆ์ไม่ควรทำ 
โอกาส พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ขอให้ทำโอกาส สงฆ์ไม่ควรทำโอกาส. องค์ 
๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธ 
๒. เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธ 
๓. เป็นผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธ 
๔. เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 432 

๕. ถูกซักเข้า ไม , อาจให้คำตอบข้อที่ซัก 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ขอให้ทำโอกาส สงฆ์ไม่ควรทำโอกาส. 

องค์ของภิกษุผู้ควรให้ทำโอกาส 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ขอให้ทำโอกาส สงฆ์ควรทำโอกาส. องค์ ๕ 
อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทนั้ 
๒. เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทนั้ 
๓. เป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธ 
๔. เป็นบัณฑิต ผู้ฉลาด 
๕. ถูกซักเข้า อาจให้คำตอบข้อที่ซัก 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ขอให้ทำโอกาส. สงฆ์ควรทำโอกาส. 

รับอธิกรณ์ 

[๑๑๘๗] อุ. ภิกษุผู้ประสงค์จะรับอธิกรณ์ พึงรับอธิกรณ์ ประกอบด้วยองค์เท่าไร 
พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ประสงค์จะรับอธิกรณ์ พึงรับอธิกรณ์ ประกอบด้วยองค์ ๕. 

องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ภิกษุผู้ประสงค์จะรับอธิกรณ์ พึงพิจารณาอย่างนี้ว่า เราประสงค์จะรับอธิกรณ์นี้ 

เป็นกาลสมควรหรือไม่ที่จะรับอธิกรณ์นี้ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่เอย่างนี้ว่าเป็นกาลไม่สมควรที่จะรับ 

อธิกรณ์นี้หาใช่เป็นกาลสมควรไม่ อธิกรณ์นั้น ภิกษุไม , พึงรับไว้ 

๒. ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ เอย่างนี้ว่า เป็นกาลสมควรที่จะรับอธิกรณ์นี้หาใช่เป็นการ 

ไม่สมควรไม่ ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่า เราประสงค์จะรับอธิกรณ์นี้อธิกรณ์นี้เป็นเรื่องจริง 

หรือไม , ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ เอย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้เป็นเรื่องไม่จริง หาใช่เป็นเรื่องจริงไม่ อธิกรณ์ 

นั้น ภิกษุไม่พึงรับไว้. 

๓. ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ เอย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้เป็นเรื่องจริง หาใช่เป็นเรื่องไม่จริงไม , 

ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่า เราประสงค์จะรับอธิกรณ์นี้อธิกรณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ 
ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่เอย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ หาใช่ประกอบด้วยประโยชน์ 
ไม่ อธิกรณ์นั้น ภิกษุไม่พึงรับไว้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 433 

๔. ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่เอย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์หาใช่ประกอบ 
ด้วยประโยชน์ไม่ ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ จักได้ภิกษุผู้เคยเห็นเคย 
คบกัน เป็นฝ่ายโดยธรรมวินัยหรือไม , ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่เอย่างนี้ว่าเมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ จัก 
ไม , ได้ภิกษุผู้เคยเห็นเคยคบกันเป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินัย อธิกรณ์นั้น ภิกษุไม่พึงรับไว้. 

๕. ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่เอย่างนี้ว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้จักได้ภิกษุผู้เคยเห็นเคย 
คบกัน เป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินัย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ ความ 
บาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ 
ความถือต่างแห่งสงฆ์ ความกระทำต่างแห่งสงฆ์ ซึ่งมีการนั้นเป็นเหตุ ชักมีแก่สงฆ์หรือไม , ถ้า 
ภิกษุพิจารณาอยู่เอย่างนี้ว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง 
ความวิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความถือต่างแห่งสงฆ์ ความกระทำต่าง 
แห่งสงฆ์ ซึ่งมีการนั้นเป็นเหตุ จักมีแก , สงฆ์ อธิกรณ์นั้นภิกษุไม , พึงรับไว้. 

ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ เอย่างนี้ว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ ความบาดหมาง ความทะเลาะ 

ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความถือต่างแห่งสงฆ์ ความ 

กระทำต่างแห่งสงฆ์ ซึ่งมีการนั้นเป็นเหตุ จักไม่มีแก่สงฆ์ อธิกรณ์นั้นภิกษุพึงรับไว้. 

ดูกรอุบาลี อธิกรณ์ที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อย่างนี้แล ภิกษุรับไว้ชักไม , ก่อความ 
เดือดร้อนให้แม้ในภายหลังแล. 

องค์แห่งภิกษุผู้มีอุปการะมาก 

[๑๑๘๘] อุ. ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล เป็นผู้มีอุปการะมากแก , ภิกษุพวก 
ก่ออธิกรณ์ พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผู้มีอุปการะมากแก , ภิกษุพวกก่ออธิกรณ์. 

องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้มีศีล สำรวมในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจรอยู่ เป็นผู้ 
มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณห้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 434 

๒. เป็นผู้มีสุตะมาก ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหล่านั้นใด งามในเบื้องต้น งามใน 
ท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธ บริบูรณ์ 
สิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้น เธอเป็นผู้ได้สดับมากทรงจำไว้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีแล้ว 
ด้วยปัญญา. 

๓. เธอจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดาร สวดไพเราะ คล่องแคลำ วินิจฉัยถูกต้อง 
โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ. 

๔. เป็นผู้ตั้งอยู่ในวินัย ไม่ง่อนแง่น. 

๕. เป็นผู้สามารถให้คู , ความทั้งสองเบาใจ ให้เข้าใจ ให้เพ่งพินิจพิจารณา เลื่อมใส. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้มีอุปการะมากแก'ภิกษุพวกก่อธิกรณ์. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุพวกก่อ 
อธิกรณ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธ 
๒. เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธ 
๓. เป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธ 
๔. เป็นบัณฑิต ผู้ฉลาด 
๕. ถูกซักเข้า อาจให้คำตอบซ้อที่ซัก 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุพวกก่อ 
อธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุพวกก่อ 
อธิกรณ์ องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้วัตถุ 
๒. รู้นิทาน 
๓. รู้บัญญัติ 

๔. รู้บทที่ตกหล่นภายหลัง 
๕. รู้ถ้อยคำอันเข้าสนธิกันได้ 

ดกรอบาลี ภิกษประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผมอปการะมากแก่ภิกษพวกก่ออธิกรณ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 435 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถาม 

[๑๑๘๙] อุ. ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล ไม , พึงซักถาม พระพุทธเจ้าข้า? 
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่พึงซักถาม. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้สุตตะ 

๒. ไม , รู้สุตตานุ'โลม 

๓. ไม , รู้วินัย 

๔. ไม , รู้รินยานุโลม 

๕. ไม่ฉลาดในฐานะและอฐานะ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงซักถาม. 

องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงซักถาม. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้สุตตะ 

๒.รู้สุตตานุโลม 

๓. รู้วินัย 

๔. รู้รินยานุโลม 

๕. ฉลาดในฐานะและอฐานะ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงซักถาม. 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกนัยหนึ่ง 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ ไม่พึงซักถาม. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 

คอ: 

๑. ไม , รู้ธรรม 

๒. ไม , รู้ธรรมานุโลม 

๓. ไม , รู้วินัย 

๔. ไม , รู้รินยานุโลม 

๕. ไม , ฉลาดในคำต้นและคำหลัง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงซักถาม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 436 

องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงซักถาม. องค์ ๕ อะไรบ้าง คือ: 

๑. รู้ธรรม 

๒. รู้ธรรมานุโลม 

๓. รู้วินัย 

๔. รู้รินยานุโลม 

๕. ฉลาดในคำต้นและคำหลัง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงซักถาม. 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกนัยหนึ่ง 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ ไม่พึงซักถาม. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 
คอ: 

๑. ไม , รู้วัตถุ 

๒. ไม , รู้นิทาน 

๓. ไม , รู้บัญญัติ 

๔. ไม , รู้บทที่ตกหล่นภายหลัง 

๕. ไม , รู้ทางถ้อยคำอันเข้าสนธิกันได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงซักถาม. 

องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงซักถาม. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้ วัตถุ 
๒. รู้นิทาน 
๓. รู้บัญญัติ 

๔. รู้บทที่ตกหล่นภายหลัง 

๕. รู้ทางถ้อยคำอันเข้าสนธิกันได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงซักถาม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 437 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกนัยหนึ่ง 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ ไม่พึงซักถาม. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 
คอ: 

๑. ไม , รู้อาบัติ 

๒. ไม , รู้สมุฏฐานอาบัติ 

๓. ไม , รู้ประโยคอาบัติ 

๔. ไม , รู้ความระงับอาบัติ 

๕. ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงซักถาม. 

องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงซักถาม องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้อาบัติ 

๒. รู้สมุฏฐานอาบัติ 

๓. รูประโยคอาบัติ 

๔. รู้ความระงับอาบัติ 

๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงซักถาม. 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกนัยหนึ่ง 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ ไม่พึงซักถาม. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 
คอ: 

๑. ไม , รู้อธิกรณ์ 

๒. ไม , รู้สมุฏฐานอธิกรณ์ 

๓. ไม , รู้ประโยคอธิกรณ์ 

๔. ไม , รู้ความระงับอธิกรณ์ 

๕. ไม , ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงซักถาม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 438 

องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ พึงซักถาม. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้อธิกรณ์ 

๒. รู้สมุฏฐานอธิกรณ์ 

๓. รู้ประโยคอธิกรณ์ 

๔. รู้ความระงับอธิกรณ์ 

๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงซักถาม. 

อัตตาทานวรรค ที่ ๕ จบ 


หัวข้อประจำวรรค 

[๑๑๙๐] บริสุทธ ๑ กาล ๑ ความการุญ ๑ โอกาส ๑ รับอธิกรณ์ ๑ อธิกรณ์ ๑ 
และอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง ๑ วัตถุ ๑ สุตตะ ๑ ธรรม ๑ วัตถุอีกนัยหนึ่ง ๑ อาบัติ ๑ อธิกรณ์ 
ธุดงควรรคที่ ๖ 
ถืออยู่ป่าเป็นต้น 

[๑๑๙๑] อุ. ภิกษุผู้ถืออยู่ป่ามีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ถืออยู่ป่านี้มี ๕ จำพวก. ๕ จำพวก อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เพราะเป็นผู้เขลา งมงาย จึงถืออยู่ป่า 

๒. เป็นผู้มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงำ จึงถืออยู่ป่า 
๓. เพราะวิกลจริต มีจิตพึงซ่าน จึงถืออยู่ป่า 

๔. เพราะเข้าใจว่า พระพุทธเจ้า สาวกของพระพุทธเจ้า สรรเสริญ จึงถืออยู่ป่า 
๕. เพราะอาศัยความมักน้อย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และเพราะอาศัย 
ความเป็นแห่งการอยู่ป่ามีประโยชน์ ด้วยความปฏิบัติงามนี้จึงถืออยู่ป่า 
ดกรอบาลี ภิกษผ้ถืออย่ป่ามี ๕ จำพวก นี้แล. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 439 

อุ. ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาต มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? -.. 

อุ. ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุล มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? -.. 

อุ. ภิกษุผู้ถืออยู่โคนไม้ มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? ... 

อุ. ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าช้า มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? -.. 

อุ. ภิกษุผู้ถืออยู่ในที่แจ้ง มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? -.. 

อุ. ภิกษุผู้ถือทรงผ้า ๓ ผืน มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? -.. 

อุ. ภิกษุผู้ถือเที่ยวตามแถว มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? ... 

อุ. ภิกษุผู้ถือการนั่ง มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? .-. 

อุ. ภิกษุผู้ถืออยู่ในเสนาสนะตามที่ขัดไว้ มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? -.. 

อุ. ภิกษุผู้ถือนั่งฉัน ณ อาสนะแห่งเดียว มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? -.. 

อุ. ภิกษุผู้ถือการห้ามภัตรที่เขานำมาถวายเมื่อภายหลัง มีเท่าไรหนอแล พระพุทธ 
เจ้าข้า? -.. 

อุ. ภิกษุผู้ถือการฉันเฉพาะในบาตร มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ถือฉันเฉพาะในบาตรนี้มี ๕ จำพวก. ๕ จำพวกอะไรม้าง? คือ: 

๑. เพราะเป็น ผู้ เขลา งมงาย จึงถือฉันเฉพาะในบาตร 

๒. เพราะผู้มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงำ จึงถือฉันเฉพาะในบาตร 
๓. เพราะวิกลจริต มีจิตฟ้งซ่าน จึงถือฉันเฉพาะในบาตร 
๔. เพราะเข้าใจว่า พระพุทธเจ้า สาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญ จึงถือฉันเฉพาะ 
ในบาตร 

๕. เพราะอาศัยความมักน้อย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และอาศัยความ 

เป็นแห่งการฉันเฉพาะในบาตร มีประโยชน์ด้วยความปฏิบัติงามนี้จึงถึงฉันเฉพาะในบาตร 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ถือฉันเฉพาะในบาตรมี ๕ จำพวก นี้แล. 

ธุดงควรรคที่ ๖ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 440 


หัวข้อประจำวรรค 

[๑๑๙๒] ถืออยู่ป่า ๑ ถือเที่ยวบิณฑบาต ๑ ถือทรงผ้าบังสุกุล ๑ ถืออยู่โคนไม้ ๑ 
ถืออยู่ป่าช้าเป็นที่ครบห้า ๑ ถืออยู่ในที่กลางแจ้ง ๑ ถือทรงผ้า ๓ ผืน ๑ ถือเที่ยวตามแถว ๑ 
ถือการนั่ง ๑ ถืออยู่ในเสนาสนะตามที่ขัดไว้ ๑ ถือนั่งฉัน ณ อาสนะแห่งเดียว ๑ ถือห้ามภัตรที่ 
เขานำมาถวายเมื่อภายหลัง ๑ ถือฉันเฉพาะในบาตร ๑. 

มุสาวาทวรรคที่ ๗ 
มุสาวาท 

[๑๑๙๓] อุ. มุสาวาท มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี มุสาวาทนี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไรม้าง? คือ: 

๑. มีอยู่ มุสาวาทถึงต้องอาบัติปาราชิก 
๒. มีอยู่ มุสาวาทถึงต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
๓. มีอยู่ มุสาวาทถึงต้องอาบัติถุลลัจขัย 
๔. มีอยู่ มุสาวาทถึงต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
๕. มีอยู่ มุสาวาทถึงต้องอาบัติทุกกฏ 
ดูกรอุบาลี มุสาวาท ๕ อย่าง นี้แล. 

งดอุโบสถหรือปวารณา 

[๑๑๙๔] อุ. พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล งดอุโบสถหรือ 
ปวารณาในท่ามกลางสงฆ์สงฆ์พึงกำขัดเสียว่า อย่าเลย ภิกษุ เธออย่าได้ท่าความบาดหมาง 
อย่าได้ท่าความทะเลาะ อย่าได้ท่าความแก่งแย่ง อย่าได้ท่าความวิวาทกัน ดังนี้แล้วทำอุโบสถ 
หรือปวารณา? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ งดอุโบสถหรือปวารณา ในท่ามกลางสงฆ์ 
สงฆ์พึงกำขัดเสียว่า อย่าเลย ภิกษุ เธออย่าได้ท่าความบาดหมาง อย่าได้ท่าความทะเลาะ อย่า 
ได้ท่าความแก่งแย่ง อย่าได้ท่าความวิวาทกัน ดังนี้แล้วท่าอุโบสถหรือปวารณา. องค์ ๕ อะไร 
ม้าง? คือ: 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 441 

๑. เป็นอลัชชี 
๒. เป็นพาล 
๓. มิใช่ปกตัตตะ 

๔. เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์ 
๕. หาใช่เป็นผู้กล่าวประสงค์ให้ออกจากอาบัติไม่. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล งดอุโบสถหรือปวารณาในท่ามกลางสงฆ์ 
สงฆ์พึงกำจัดเสียว่า อย่าเลย ภิกษุ เธออย่าได้ท่าความบาดหมาง อย่าได้ท่าความทะเลาะ อย่า 
ได้ท่าความแก่งแย่ง อย่าได้ท่าความวิวาทกัน ดังนี้แล้วท่าอุโบสถ หรือปวารณา. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ แม้อื่นอีก ๕ งดอุโบสถหรือปวารณาในท่ามกลาง 
สงฆ์สงฆ์พึงกำจัดเสียว่า อย่าเลย ภิกษุ เธออย่าได้ท่าความบาดหมาง อย่าได้ท่าความทะเลาะ 
อย่าได้ท่าความแก่งแย่ง อย่าได้ท่าความวิวาทกัน ดังนี้แล้วทำอุโบสถหรือปวารณา. องค์ ๕ 
อะไรม้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม , บริสุทธ 
๒. เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธ 
๓. เป็นผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธ 
๔. เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด 
๕. เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล งดอุโบสถ หรือปวารณาในท่ามกลางสงฆ์ 
สงฆ์พึงกำจัดเสียว่า อย่าเลย ภิกษุ เธออย่าได้ทำความบาดหมาง อย่าได้ทำความทะเลาะ อย่า 
ได้ทำความแก่งแย่ง อย่าได้ทำความวิวาทกัน ดังนี้แล้วทำอุโบสถ หรือปวารณา. 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้คำซักถาม 

[๑๑๙๕] อุ. สงฆ์ไม่พึงให้คำซักถาม แก , ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล 
พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี สงฆ์ไม่พึงให้คำซักถาม แก่ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕. องค์ ๕ อะไร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 442 

๑. ไม , รู้อาบัติและอนาบัติ 

๒. ไม , รู้อาบัติเบาและอาบัติหนัก 

๓. ไม , รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติหาส่วนเหลือมิได้. 

๔. ไม , รู้อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ 

๕. ไม , รู้อาบัติที่ทำคืนได้และอาบัติที่ทำคืนไม , ได้ 

ดูกรอุบาลี สงฆ์ไม่พึงให้คำซักถาม แก , ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

องค์ของภิกษุผู้ควรให้คำซักถาม 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงให้คำซักถาม แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 
คอ: 

๑. รู้อาบัติและอนาบัติ 

๒. รู้อาบัติเบาและอาบัติหนัก 

๓. รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ 

๔. รู้อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม , ชั่วหยาบ 

๕. รู้อาบัติที่ทำคืนได้และอาบัติที่ทำคืนไม , ได้ 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงให้คำซักถาม แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๕ 

[๑๑๙๖] อุ. ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๕. อาการ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ด้วยไม , ละอาย 

๒. ด้วยไม , รู้ 

๓. ด้วยสงสัยแล้วขืนทำ 

๔. ด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควร 

๕. ด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควร 

ดูกรอุบาลี ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการแม้อื่นอีก ๕. อาการ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ด้วยไม , ได้เห็น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 443 


๒. ด้วยไม่ไต้ฟิง 
๓. ด้วยหลับ 

๔. ด้วยเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น 
๕. ด้วยลืมสติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๕ นี้แล. 

เวร ๕ 

[๑๑๙๗] อุ. เวรมีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี เวรนี้มี ๕ เวร ๕ อะไรน้าง? คือ: 

๑. ฆ่าสัตว์มีชีวิต 
๒. ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ 
๓. ประพฤติผิดในกาม 
๔. พูดเท็จ 

๕. เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เพราะดื่มนั้นมา คือ สุราและเมรัย 
ดูกรอุบาลี เวร ๕ นี้แล. 

เจตนางดเว้น ๕ 

[๑๑๙๘] อุ. เจตนางดเว้น มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี เจตนางดเว้นนี้มี ๕. เจตนางดเว้น ๕ อะไรน้าง? คือ: 

๑. เจตนางดเว้น จากฆ่าสัตว์มีชีวิต 
๒. เจตนางดเว้น จากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม , ให้ 
๓. เจตนางดเว้น จากการประพฤติผิดในกาม 
๔. เจตนางดเว้น จากพูดเท็จ 

๕. เจตนางดเว้น จากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เพราะดื่มนั้นมา คือ สุราแล 
เมรัย 

ดูกรอุบาลี เจตนางดเว้น ๕ นี้แล. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 444 

ความเสื่อม ๕ 

[๑๑๙๙] อุ. ความเสื่อมมีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ความเสื่อมนี้มี ๕. ความเสื่อม ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ความเสื่อมจากญาติ 
๒. ความเสื่อมจากโภคทรัพย์ 
๓. ความเสื่อมคือมีโรค 
๔. ความเสื่อมจากศีล 
๕. ความเสื่อมคือเห็นผิด 
ดูกรอุบาลี ความเสื่อม ๕ นี้แล. 

ความถึงพร้อม ๕ 

[๑๒๐๐] อุ. ความถึงพร้อมมีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า 
พ. ดูกรอุบาลี ความถึงพร้อมนี้มี ๕ อะไรบ้าง คือ: 

๑. ความถึงพร้อมด้วยญาติ 
๒. ความถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์. 

๓. ความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรค 
๔. ความถึงพร้อมด้วยศีล 
๕. ความถึงพร้อมด้วยเห็นชอบ 
ดูกรอุบาลี ความถึงพร้อมมี ๕ นี้แล. 

มุสาวาทวรรคที่ ๗ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 445 


หัวข้อประจำวรรค 

[๑๒๐๑] มุสาวาท ๑ ยํ่ายี ๑ ยํ่ายีอีกนัยหนึ่ง ๑ ซักถาม ๑ อาบัติ ๑ อาบัติอีกนัย 
หนึ่ง ๑ เวร ๑ เจตนางดเว้น ๑ ความเสื่อม ๑ ความถึงพร้อม ๑ รวมเป็นวรรคที่ ๗ฯ 
หัวข้อประจำวรรค จบ 

ภิกขุณีโอวาทวรรคที่ ๘ 
องค์สำหรับลงโทษ 

[๑๒๐๒] อุ. ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล ภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว พึงลงโทษ 
ได้ พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว พึงลงโทษ คือ 
ภิกษุณีสงฆ์ไม่พึงไหว้ภิกษุนั้น. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เปิดกายอวดภิกษุณีนั้งหลาย 

๒. ถลกขาอ่อนอวดภิกษุณีทั้งหลาย 

๓. เปิดองค์กำเนิดอวดภิกษุณีทั้งหลาย 

๔. เปิดไหล่ทั้งสองอวดภิกษุณีทั้งหลาย 

๕. พูดเคาะภิกษุณี ชักจูงพวกคฤหัสถ์ให้สมสู่กับภิกษุณี 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว พึงลงโทษ คือ 

ภิกษุณีสงฆ์ไม่พึงไหว้ภิกษุนั้น. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ ภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว พึงลงโทษ 
คือ ภิกษุณีสงฆ์ไม่พึงไหว้ภิกษุนั้น. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ขวนขวายเพื่อความเสื่อมลาภแห่งภิกษุณีทั้งหลาย 
๒. ขวนขวายเพื่อความพินาศแห่งภิกษุณีทั้งหลาย 
๓. ขวนขวายเพื่อความอยู่ไม , ได้แห่งภิกษุณีทั้งหลาย 
๔. ด่าบริภาษภิกษุณีทั้งหลาย 
๕. ยุยงภิกษุกับภิกษุณีให้แตกกัน 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว พึงลงโทษ คือ 
ภิกษุณีสงฆ์ไม่พึงไหว้ภิกษุนั้น. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ ภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว พึงลงโทษ คือ 
ภิกษุณีสงฆ์ไม่พึงไหว้ภิกษุนั้น. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 446 

๑. ขวนขวายเพื่อความเสื่อมลาภแห่งภิกษุณีทั้งหลาย 
๒. ขวนขวายเพื่อความพินาศแห่งภิกษุณีทั้งหลาย 
๓. ขวนขวายเพื่อความอยู่ไม , ได้แห่งภิกษุณีทั้งหลาย 
๔. ด่าบริภาษภิกษุณีทั้งหลาย 
๕. ชักจูงภิกษุให้สมสู่กับภิกษุณีทั้งหลาย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว พึงลงโทษ คือ 
ภิกษุณีสงฆ์ไม่พึงไหว้ภิกษุนั้น. 

องค์สำหรับลงโทษภิกษุณี 

[๑๒๐๓] อุ. ภิกษุณีประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล สงฆ์พึงลงโทษ พระพุทธ 
เจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก่ภิกษุณีประกอบด้วยองค์๕. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 

คอ: 

๑. เปิดกายอวดภิกษุทั้งหลาย 
๒. ถลกขาอ่อนอวดภิกษุทั้งหลาย 

' I นี้ นี้ 1' 

๓. เปิดองค์กำเนิดอวดภิกษุทังหลาย 

๔. เปิดไหล่ทั้งสองอวดภิกษุทั้งหลาย 

๕. พูดเคาะภิกษุ ชักจูงให้สมสู่กับสตรีคฤหัสถ์ 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุณีประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุณีประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ องค์ ๕ อะไรบ้าง? 
คอ: 

๑. ขวนขวายเพื่อความเสื่อมลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย 

๒. ขวนขวายเพื่อความพินาศแห่งภิกษุทั้งหลาย 

๓. ขวนขวายเพื่อความอยู่ไม , ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย 

๔. ด่าบริภาษภิกษุทั้งหลาย 

๕. ยุยงภิกษุณีกับภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุณีประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 447 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก่ภิกษุณีผู้ประกอบด้วยองค์ แม้อื่นอีก ๕. องค์ ๕ อะไร 
ม้าง? คือ: 

๑. ขวนขวายเพื่อความเสื่อมลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย 
๒. ขวนขวายเพื่อความพินาศแห่งภิกษุทั้งหลาย 
๓. ขวนขวายเพื่อความอยู่ไม , ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย 
๔. ด่าบริภาษภิกษุทั้งหลาย 
๕. ชักจูงภิกษุณีให้สมสู่กับภิกษุ 

ดูกรอุบาลี สงฆ์พึงลงโทษแก , ภิกษุณีประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

องค์ของภิกษุไม่ควรให้โอวาท 

[๑๒๐๔] อุ. ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล ไม่พึงให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย 
พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่พึงให้โอวาทแก , ภิกษุณีทั้งหลาย. องค์ ๕ 
อะไรม้าง? คือ: 

๑. เป็นอลัชชี 
๒. เป็นพาล 
๓. ไม่ใช่ปกตัตตะ 

๔. เป็นผู้พูดประสงค์ให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์ 
๕. หาใช่เป็นผู้พูดประสงค์ให้ออกจากอาบัติไม่ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ ไม่พึงให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 

องค์ ๕ อะไรม้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม , บริสุทธ 
๒. เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธ 
๓. เป็นผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธ 
๔. เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด 

๕. ถูกซักเข้า ไม , สามารถให้คำตอบข้อที่ซักถาม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 448 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ แม้อื่นอีก ๕ ไม , พึงให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 
องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้ประกอบด้วยอนาจารทางกาย 
๒. เป็นผู้ประกอบด้วยอนาจารทางวาจา 
๓. เป็นผู้ประกอบด้วยอนาจารทางกายและวาจา 
๔. ด่าบริภาษภิกษุณีทั้งหลาย 

๕. คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลาย ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควรอยู่ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ ไม่พึงให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 
องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เป็นอลัชชี 
๒. เป็นพาล 
๓. ไม่ใช่ปกตัตตะ 

๔. เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ 
๕. เป็นผู้ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขา 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรรับให้โอวาท 

[๑๒๐๕] อุ. ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล ไม่พึงรับให้โอวาทแก่ภิกษุณี 
ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่พึงรับให้โอวาทแก , ภิกษุณีทั้งหลาย. 

องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้ประกอบด้วยอนาจารทางกาย 
๒. เป็นผู้ประกอบด้วยอนาจารทางวาจา 
๓. เป็นผู้ประกอบด้วยอนาจารทางกายและวาจา 
๔. ด่าบริภาษภิกษุณี 

๕. เป็นผ้คลกคลีกับภิกษณีทั้งหลาย ด้วยการคลกคลีอันไม่สมควรอย่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 449 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงรับให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ ไม่พึงรับให้โอวาทแก , ภิกษุณีทั้งหลาย. 
องค์ ๕ อะไรม้าง? คือ: 

๑. เป็นอลัชชี 
๒. เป็นพาล 
๓. ไม่ใช่ปกตัตตะ 
๔. เป็นผู้เตรียมจะไป 
๕. อาพาธ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงรับให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสนทนาด้วย 

[๑๒๐๖] อุ. ภิกษุทั้งหลายไม่พึงสนทนากับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล 
พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายไม่พึงสนทนากับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕. องค์ ๕ 
อะไรม้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยกองศีล ของพระอเสขะ 

๒. เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยกองสมาธิ ของพระอเสขะ 

๓. เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยกองปัญญา ของพระอเสขะ 

๔. เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติ ของพระอเสขะ 

๕. เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ ของพระอเสขะ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายไม , พึงสนทนากับภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

องค์ของภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนากับภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕. องค์ ๕ อะไรม้าง? 
คอ: 

๑. เป็นผู้ประกอบด้วยกองศีล ของพระอเสขะ 
๒. เป็นผู้ประกอบด้วยกองสมาธิ ของพระอเสขะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 450 

๓. เป็นผู้ประกอบด้วยกองปัญญา ของพระอเสขะ 

๔. เป็นผู้ประกอบด้วยกองวิมุตติ ของพระอเสขะ 

๕. เป็นผู้ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ ของพระอเสขะ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนากับภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสนทนาอีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายไม , พึงสนทนากับภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕. องค์ ๕ 
อะไรม้าง? คือ: 

๑. ไม่เป็นผู้บรรลุอรรถปฏิสัมภิทา 
๒. ไม่เป็นผู้บรรลุธรรมปฏิสัมภิทา 
๓. ไม่เป็นผู้บรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ไม่เป็นผู้บรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
๕. ไม่พิจารณาจิตตามที่ริมุติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายไม , พึงสนทนากับภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

องค์ของภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนากับภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕. องค์ ๕ อะไรม้าง? 
คอ: 

๑. เป็นผู้บรรลุอรรถปฏิสัมภิทา 
๒. เป็นผู้บรรลุธรรมปฏิสัมภิทา 
๓. เป็นผู้บรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. เป็นผู้บรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
๕. พิจารณาจิตตามที่ริมุติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนากับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ภิกขุนีโอวาทวรรค ที่ ๘ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 451 


หัวข้อประจำวรรค 

[๑๒๐๗] ภิกษุณีฝ่ายเดียวพึงลงโทษ ๑ ภิกษุณีพึงลงโทษอีก ๒ นัย ลงโทษภิกษุณี 
๓ อย่าง ๑ ไม่ให้โอวาท ๑ ไม , ให้โอวาทอีก ๒ นัย ๑ ไม่รับให้โอวาทตรัสไว้ ๒ อย่าง ๑ ใน 
การสนทนาตรัสไว้ ๒ หมวด ๑ฯ 
อุพพาหิกวรรคที่ ๙ 
ไม่สมมติด้วยอุพพาหิกา 

[๑๒๐๘] อุ. ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล สงฆ์ไม่พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา 
พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์ไม่พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. องค์ ๕ 
อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้ไม่ฉลาดในอรรถ 
๒. เป็นผู้ไม่ฉลาดในธรรม 
๓. เป็นผู้ไม่ฉลาดในนิรุตติ 
๔. เป็นผู้ไม่ฉลาดในพยัญชนะ 
๕. เป็นผู้ไม่ฉลาดในคำต้นและคำหลัง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 

สมมติด้วยอุพพาหิกา 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้ฉลาดในอรรถ 
๒. เป็นผู้ฉลาดในธรรม 
๓. เป็นผู้ฉลาดในนิรุตติ 
๔. เป็นผู้ฉลาดในพยัญชนะ 
๕. เป็นผู้ฉลาดในคำต้นและคำหลัง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 452 

ไม่สมมติด้วยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ สงฆ์ไม่พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. องค์ 
อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้มักโกรธ ลูกความโกรธครอบงำ 

๒. เป็นผู้ลบหลู่ ลูกความลบหลู่ครอบงำ 

๓. เป็นผู้ดีเสมอ ลูกความดีเสมอครอบงำ 

๔. เป็นผู้มีปกติริษยา ลูกความริษยาครอบงำ 

๕. เป็นผู้ถือแต่ความเห็นของตน ถืออย่างแน่นแฟ้นปลดได้ยาก 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แลสงฆ์ไม่พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 

สมมติด้วยอุพพาหิกา 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. ไม่เป็นผู้มักโกรธ ไม , ลูกความโกรธครอบงำ 

๒. ไม่เป็นผู้ลบหลู่ ไม , ลูกความลบหลู่ครอบงำ 

๓. ไม่เป็นผู้ดีเสมอ ไม , ลูกความดีเสมอครอบงำ 

๔. ไม่เป็นผู้มีปกติริษยา ไม , ลูกความริษยาครอบงำ 

๕. ไม่เป็นผู้ถือแต่ความเห็นของตน ไม , ถืออย่างแน่นแฟ้น ปลดได้ง่าย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 

ไม่สมมติด้วยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ สงฆ์ไม่พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. องค์ 
๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. โกรธ 
๒. พยาบาท 
๓. เบียดเบียน 
๔. ยั่วให้โกรธ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 453 

๕. ไม , อดทน ไม , รับอนุสาสนีโดยเคารพ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 
สมมติด้วยอุพพาหิกา 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. ไม , โกรธ 
๒. ไม่พยาบาท 
๓. ไม่เบียดเบียน 
๔. ไม่ยั่วให้โกรธ 

๕. เป็นผู้อดทน มีปกติรับอนุสาสนีโดยเคารพ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 

ไม่สมมติด้วยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ สงฆ์ไม่พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 
องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้ล่อให้หลง ให้ระลึกไม , ได้ 
๒. เป็นผู้พูดไม่ให้ทำโอกาส 
๓. ไม่เป็นผู้โจทตามอาบัติในธรรมและวินัยที่สมควร 
๔. ไม่เป็นผู้ปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยที่สมควร 
๕. ไม่ชี้แจงตามความเห็น 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 
สมมติด้วยอุพพาหิกา 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. เป็นผู้เตือนให้ระลึก ไม่ใช่ล่อให้หลง 
๒. เป็นผู้พูดให้ทำโอกาส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 454 

๓. เป็นผู้โจทตามอาบัติในธรรมและวินัยที่สมควร 
๔. เป็นผู้ปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยที่สมควร 
๕. ชี้แจงตามความเห็น 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 

ไม่สมมติด้วยอุพพหิกาอีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ สงฆ์ไม่พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 
องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ถึงฉันทาคติ 
๒. ถึงโทสาคติ 
๓. ถึงโมหาคติ 
๔. ถึงภยาคติ 
๕. เป็นอลัชชี 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 
สมมติด้วยอุพพาหิกา 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ 

๑. ไม , ถึงฉันทาคติ 
๒. ไม , ถึงโทสาคติ 
๓. ไม , ถึงโมหาคติ 
๔. ไม , ถึงภยาคติ 
๕. เป็นลัชชี 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 

ไม่สมมติด้วยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ สงฆ์ไม่พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 
องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 455 


๑. ถึงฉันทาคติ 
๒. ถึงโทสาคติ 
๓. ถึงโมหาคติ 
๔. ถึงภยาคติ 
๕. ไม่ฉลาดในวินัย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 
สมมติด้วยอุพพาหิกา 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. ไม , ถึงฉันทาคติ 
๒. ไม , ถึงโทสาคติ 
๓. ไม , ถึงโมหาคติ 
๔. ไม , ถึงภยาคติ 
๕. ฉลาดในวินัย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกา. 

องค์ของภิกษุผู้โง , แท้ 

[๑๒๐๙] อุ. ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล ถึงความนับว่าเป็นผู้โง , แท้ 
พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ถึงความนับว่าเป็นผู้โง , แท้. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้สุตตะ 

๒. ไม , รู้สุตตานุ'โลม 

๓. ไม , รู้วินัย 

๔. ไม , รู้รินยานุโลม 

๕. ไม , ฉลาดในฐานะและอฐานะ 

ดกรอบาลี ภิกษประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ถึงความนับว่าเป็นผ้โง่แท้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 456 
องค์ของภิกษุผู้ฉลาดแท้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ถึงความนับว่าเป็นผู้ฉลาดแท้. องค์ ๕ 
อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้สุตตะ 

๒. รู้สุตตานุ'โลม 

๓. รู้วินัย 

๔. รู้รินยานุโลม 

๕. ฉลาดในฐานะและอฐานะ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ถึงความนับว่าเป็นผู้ฉลาดแท้. 

องค์ของภิกษุผู้โง , แท้อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก ๕ ถึงความนับว่าเป็นผู้โง่แท้. องค์ ๕ 
อะไรท้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้ธรรม 

๒. ไม , รู้ธรรมานุโลม 

๓. ไม , รู้วินัย 

๔. ไม , รู้รินยานุโลม 

๕. ไม่ฉลาดในคำต้นและคำหลัง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ถึงความนับว่าเป็นผู้โง , แท้. 

องค์ของภิกษุผู้ฉลาดแท้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ถึงความนับว่าเป็นผู้ฉลาดแท้. องค์ ๕ อะไร 
ท้าง? คือ: 

๑. รู้ธรรม 

๒. รู้ธรรมานุโลม 

๓. รู้วินัย 

๔. เวน ยานุ โลม 

๕. ฉลาดในคำต้นและคำหลัง 

ดกรอบาลี ภิกษประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ถึงความนับว่าเป็นผ้ฉลาดแท้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 457 
องค์ของภิกษุผู้โง , แท้อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ถึงความนับว่าเป็นผู้โง่แท้. องค์ ๕ 
อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้วัตถุ 
๒. ไม , รู้นิทาน 
๓. ไม , รู้บัญญัติ 

๔. ไม , รู้บทอันตกหล , นภายหลัง 
๕. ไม , รู้ทางถ้อยคำอันเข้าสนธิกันได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ถึงความนับว่าเป็นผู้โง , แท้. 

องค์ของภิกษุผู้ฉลาดแท้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ถึงความนับว่าเป็นผู้ฉลาดแท้. องค์ ๕ อะไร 
ท้าง? คือ: 

๑. รู้ วัตถุ 
๒. รู้นิทาน 
๓. รู้บัญญัติ 

๔. รู้บทอันตกหล่นภายหลัง 
๕. รู้ทางถ้อยคำอันเข้าสนธิกันได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ถึงความนับว่าเป็นผู้ฉลาดแท้. 

องค์ของภิกษุผู้โง่แท้อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ถึงความนับว่าเป็นผู้โง่แท้. องค์ ๕ 
อะไรท้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้อาบัติ 

๒. ไม , รู้สมุฏฐานอาบัติ 

๓. ไม , รู้ประโยคอาบัติ 

๔. ไม , รู้ความระงับอาบัติ 

๕. ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ถึงความนับว่าเป็นผู้โง , แท้. 

องค์ของภิกษุผู้ฉลาดแท้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ถึงความนับว่าเป็นผู้ฉลาดแท้. องค์ ๕ อะไร 
ท้าง? คือ: 



๑. รู้อาบัติ 

๒. รู้สมุฏฐานอาบัติ 

๓. รู้ประโยคอาบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 458 


๔. รู้การระงับอาบัติ 
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ถึงความนับว่าเป็นผู้ฉลาดแท้. 

องค์ของภิกษุผู้โง , แท้อีกนัยหนึ่ง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ถึงความนับว่าเป็นผู้โง่แท้. องค์ ๕ 
อะไรท้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้อธิกรณ์ 

๒. ไม , รู้สมุฏฐานอธิกรณ์ 

๓. ไม , รู้ประโยคอธิกรณ์ 

๔. ไม , รู้ความระงับอธิกรณ์ 

๕. ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ถึงความนับว่าเป็นผู้โง , แท้. 

องค์ของภิกษุผู้ฉลาดแท้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ถึงความนับว่า เป็นผู้ฉลาดแท้. องค์ ๕ อะไร 
บ้าง? คือ: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 459 


๑. รู้อธิกรณ์ 

๒. รู้สมุฏฐานอธิกรณ์ 

๓. รู้ประโยคอธิกรณ์ 

๔. รู้ความระงับอธิกรณ์ 

๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ถึงความนับว่าเป็นผู้ฉลาดแท้. 

อุพพาหิกวรรคที่ ๙ จบ 

หัวข้อประจำวรรค 

[๑๒๑๐] ไม่ฉลาดในอรรถ ๑ มักโกรธ ๑ ยั่วให้โกรธ ๑ ล่อให้หลง ๑ ถึงฉันทา 
คติ ๑ ไม่ฉลาด ๑ ไม่ฉลาดอีก ๑ สุตตะ ๑ ธรรม ๑ วัตถุ ๑ อาบัติ ๑ อธิกรณ์ ๑ 
ฝ่ายละ ๒ๆ ท่านประกาศแล้วทั้งหมด ขอท่านทั้งหลายจงรู้ฝ่ายดำและฝ่ายขาวเทอญ. 

อธิกรณวูปสมวรรคที่ ๑๐ 
องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์ 

[๑๒๑๑] อุ. ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล ไม่ควรระงับอธิกรณ์ พระพุทธเจ้าข้า? 
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ควรระงับอธิกรณ์. องค์ ๕ อะไรท้าง? 

คอ: 

๑. ไม , รู้อาบัติ 

๒. ไม , รู้สมุฏฐานอาบัติ 

๓. ไม , รู้ประโยคอาบัติ 

๔. ไม , รู้ความระงับอาบัติ 

๕. ไม , ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ควรระงับอธิกรณ์. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 460 
องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ควรระงับอธิกรณ์ องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้อาบัติ 

๒. รู้สมุฏฐานอาบัติ 

๓. รูประโยคอาบัติ 

๔. รู้ความระงับอาบัติ 

๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ์. 

องค์ของภิกษุผู้ไม , ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , ควรระงับอธิกรณ์ องค์ ๕ อะ 
บ้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้อธิกรณ์ 

๒. ไม , รู้สมุฏฐานอธิกรณ์ 

๓. ไม , รู้ประโยคอธิกรณ์ 

๔. ไม , รู้ความระงับอธิกรณ์ 

๕. ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ควรระงับอธิกรณ์. 

องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ควรระงับอธิกรณ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. รู้อธิกรณ์ 

๒. รู้สมุฏฐานอธิกรณ์ 

๓. รู้ประโยคอธิกรณ์ 

๔. รู้ความระงับอธิกรณ์ 

๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ 

ดกรอบาลี ภิกษประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 461 

องค์ของภิกษุผู้ไม , ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , ควรระงับอธิกรณ์. องค์ ๕ อะ 
บ้าง? คือ: 

๑. ถึงฉันทาคติ 
๒. ถึงโทสาคติ 
๓. ถึงโมหาคติ 
๔. ถึงภยาคติ 
๕. เป็นอลัชชี 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แลไม่ควรระงับอธิกรณ์. 

องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ควรระงับอธิกรณ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม , ถึงฉันทาคติ 

๒. ไม , ถึงโทสาคติ 

๓. ไม , ถึงโมหาคติ 

๔. ไม , ถึงภยาคติ 

๕. เป็นลัชชี 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ์. 

องค์ของภิกษุผู้ไม , ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , ควรระงับอธิกรณ์. องค์ ๕ อะ 
บ้าง? คือ: 

๑. ถึงฉันทาคติ 
๒. ถึงโทสาคติ 
๓. ถึงโมหาคติ 
๔. ถึงภยาคติ 
๕. เป็นผู้ได้ยินได้ฟ้งน้อย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ควรระงับอธิกรณ์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 462 
องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ควรระงับอธิกรณ์ องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม , ถึงฉันทาคติ 

๒. ไม , ถึงโทสาคติ 

๓. ไม , ถึงโมหาคติ 

๔. ไม , ถึงภยาคติ 

๕. เป็นผู้ได้ยินได้ฟ้งมาก 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ์. 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , ควรระงับอธิกรณ์ องค์ ๕ อะ 
บ้าง? คือ: 

๑. ไม , รู้วัตถุ 

๒. ไม , รู้นิทาน 

๓. ไม , รู้บัญญัติ 

๔. ไม , รู้บทที่ตกหล , นภายหลัง 

๕. ไม , รู้ทางถ้อยคำอันเข้าสนธิกันได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ควรระงับอธิกรณ์ 
องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ควรระงับอธิกรณ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 
๑. รู้วัตถุ 
๒. รู้นิทาน 
๓. รู้บัญญัติ 

๔. รู้บทที่ตกหล่นภายหลัง 
๕. รู้ทางถ้อยคำอันเข้าสนธิกันได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 463 

องค์ของภิกษุผู้ไม , ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , ควรระงับอธิกรณ์. องค์ ๕ อ 
บ้าง? คือ: 

๑. ถึงฉันทาคติ 
๒. ถึงโทสาคติ 
๓. ถึงโมหาคติ 
๔. ถึงภยาคติ 
๕. ไม่ฉลาดในวินัย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ควรระงับอธิกรณ์. 

องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์๕ ควรระงับอธิกรณ์. องค์๕ อะไรบ้าง คือ: 

๑. ไม , ถึงฉันทาคติ 

๒. ไม , ถึงโทสาคติ 

๓. ไม , ถึงโมหาคติ 

๔. ไม , ถึงภยาคติ 

๕. ฉลาดในวินัย 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ์. 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , ควรระงับอธิกรณ์. องค์ ๕ อ 
บ้าง? คือ: 

๑. ถึงฉันทาคติ 
๒. ถึงโทสาคติ 
๓. ถึงโมหาคติ 
๔. ถึงภยาคติ 

๕. เป็นผู้หนักในบุคคล ไม , หนักในสงฆ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ควรระงับอธิกรณ์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 464 
องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ควรระงับอธิกรณ์ องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 
๑. ไม , ถึงฉันทาคติ 
๒. ไม , ถึงโทสาคติ 
๓. ไม , ถึงโมหาคติ 
๔. ไม , ถึงภยาคติ 

๕. เป็นผู้หนักในสงฆ์ ไม , หนักในบุคคล 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ์. 

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , ควรระงับอธิกรณ์ องค์ ๕ อะ 
บ้าง? คือ: 

๑. ถึงฉันทาคติ 
๒. ถึงโทสาคติ 
๓. ถึงโมหาคติ 
๔. ถึงภยาคติ 

๕. เป็นผู้หนักในอามิส ไม , หนักในสัทธรรม 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ควรระงับอธิกรณ์ 
องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ ควรระงับอธิกรณ์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 
๑. ไม , ถึงฉันทาคติ 
๒. ไม , ถึงโทสาคติ 
๓. ไม , ถึงโมหาคติ 
๔. ไม , ถึงภยาคติ 

๕. เป็นผู้หนักสัทธรรม ไม , หนักในอามิส 

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 465 


สงฆ์แตกกัน 

[๑๒๑๒] อุ. สงฆ์แตกกันด้วยอาการเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี สงฆ์แตกกันด้วยอาการ ๕. อาการ ๕ อะไรบ้าง? คือ กรรม ๕ 

อุเทศ ๑ ชี้แจง ๑ สวดประกาศ ๑ ให้จับสลาก ๑ ดูกรอุบาลี สงฆ์แตกกันด้วยอาการ ๕ นี้แล. 

สังฆราชีและสังฆเภท 

[๑๒๑๓] อุ. พระพุทธเจ้าข้า ที่ตรัสว่า ความร้าวรานแห่งสงฆ์นั้น ด้วยเหตุเพียง 
เท่าไร จึงเป็นความร้าวรานแห่งสงฆ์ แต่ไม , ถึงความแตกแห่งสงฆ์? อนึ่ง ด้วยเหตุเพียงเท่าไร 
จึงเป็นทั้งความร้าวรานแห่งสงฆ์ทั้งความแตกแห่งสงฆ์? 

พ. ดูกรอุบาลี อาคันตุกวัตรนั่น เราบัญญัติไว้แล้ว สำหรับภิกษุพวกอาคันตุกะ 

เมื่อสิกขาบทอันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้ว ภิกษุพวกอาคันตุกะไม่ประพฤติในอาคันตุกวัตร 

ดูกรอุบาลี แม้อย่างนี้แล เป็นความร้าวรานแห่งสงฆ์ แต่ไม , ถึงความแตกแห่งสงฆ์. 

ดูกรอุบาลี อาวาสิกวัตรนั่น เราบัญญัติไว้แล้ว สำหรับภิกษุพวกเจ้าถิ่น เมื่อสิกขาบท 
อันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้ว ภิกษุเจ้าถิ่นไม , ประพฤติในอาวาสิกวัตร 
ดูกรอุบาลี แม้อย่างนี้แล เป็นความร้าวรานแห่งสงฆ์ แต่ไม , ถึงความแตกแห่งสงฆ์. 

ดูกรอุบาลี ภัตตัคควัตรในโรงภัตรนั่น เราบัญญัติไว้แล้ว สำหรับภิกษุทั้งหลาย ตาม 
ลำดับผู้แก , กว่า ตามลำดับราตรี ตามสมควร คือ อาสนะที่ดี นี้าที่สะอาด ก้อน'ข้าวที่ดี เมื่อ 
สิกขาบท อันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้ว พวกพระใหม่เกียดกันอาสนะในโรงภัตรสำหรับ 
พระเถระเสีย 

ดูกรอุบาลี แม้อย่างนี้เป็นความร้าวรานแห่งสงฆ์ แต่ไม , ถึงความแตกแห่งสงฆ์. 

ดูกรอุบาลี เสนาสนวัตรในเสนาสนะนั่น เราบัญญัติไว้แล้ว สำหรับภิกษุทั้งหลาย 

ตามลำดับผู้แก , กว่า ตามลำดับราตรี ตามสมควร เมื่อสิกขาบท อันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้ 

แล้ว พวกพระใหม่เกียดกันเสนาสนะของพระเถระเสีย 

ดูกรอุบาลี แม้อย่างนี้เป็นความร้าวรานแห่งสงฆ์ แต่ไม , ถึงความแตกแห่งสงฆ์. 

ดูกรอุบาลี อุโบสถอย่างเดียวกัน ปวารณาอย่างเดียวกัน สังฆกรรมอย่างเดียวกัน 

กรรมใหฌ่น้อยอย่างเดียวกัน ภายในสีมานั่น เราบัฌฌัติไว้แล้วแก่ภิกษทั้งหลาย เมื่อสิกขาบท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 466 

อันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายต่างทำความแตกแยกกัน แล้วคุมกันเป็นคณ 
แยกทำอุโบสถ แยกทำปวารณา แยกทำสังฆกรรม แยกทำกรรมใหญ่น้อย ภายในสีมานั่นแหละ 
ดูกรอุบาลี แม้อย่างนี้เป็นทั้งความร้าวรานแห่งสงฆ์ ทั้งความแตกแห่งสงฆ์แล. 

อธิกรณวูปสมวรรคที่ ๑๐ จบ 
หัวข้อประจำวรรค 

[๑๒๑๔] อาบัติ อธิกรณ์ ลำเอียงเพราะรักใคร่ ได้ยินได้ฟ้งน้อย วัตถุไม่ฉลาด 
บุคคล อามิส สงฆ์แตกกัน ความร้าวรานแห่งสงฆ์ และความแตกแห่งสงฆ์. 

สังฆเภทวรรคที่ ๑๑ 
ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์มีโทษ 

[๑๒๑๕] อุ. ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล เป็นผู้ไปอบาย 
ตกนรก ชั่วกัป เยียวยาไม , ได้ พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์๕ เป็นผู้ไปอบาย ตกนรก 
ชั่วกัป เขียวยาไม , ได้. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็น 

อธรรม ๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ อำพรางความเห็นด้วยกรรม ๑ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไปอบาย ตกนรก 

ชั่วกัป เขียวยาไม , ได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก เป็นผู้ไปอบาย ตกนรก 
ชั่วกัป เขียวยาไม่ได้ องค์ ๕ อะไรบ้าง? 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 467 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็น 

อธรรม ๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ อำพรางความเห็นด้วยอุเทศ ๑ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไปอบาย ตกนรก 

ชั่วกัป เยียวยาไม , ได้. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก เป็นผู้ไปอบาย ตกนรก 
ชั่วกัป เขียวยาไม , ได้. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็น 
อธรรม ๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ ชี้แจงอำพรางความเห็น ๑ 
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไปอบาย ตกนรก 
ชั่วกัป เขียวยาไม , ได้. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก เป็นผู้ไปอบาย 
ตกนรก ชั่วกัป เขียวยาไม , ได้. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็น 
อธรรม ๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ อำพรางความเห็นด้วยสวด 
ประกาศ ๑ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไปอบาย ตกนรก 
ชั่วกัป เขียวยาไม , ได้. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก เป็นผู้ไปอบาย 
ตกนรก ชั่วกัป เขียวยาไม , ได้. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็น 

อธรรม ๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ อำพรางความเห็นด้วยให้ขับ 

สลาก ๑ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไปอบาย ตกนรก 
ชั่วกัป เขียวยาไม , ได้. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก เป็นผู้ไปอบาย 
ตกนรก ชั่วกัป เขียวยาไม , ได้. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็น 

อธรรม ๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ อำพรางความถูกใจด้วยกรรม ๑ 

... อำพรางความถูกใจด้วยอุเทศ ... 

-.. ชี้แจงอำพรางความถูกใจ ... 



... อำพรางความถูกใจด้วยสวดประกาศ... 
.-. อำพรางความถูกใจด้วยให้ขับสลาก -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 468 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไปอบาย ตกนรก 
ชั่วกัป เยียวยาไม่ได้. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก เป็นผู้ไปอบาย 
ตกนรก ชั่วกัป เขียวยาไม , ได้. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็น 

อธรรม ๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ อำพรางความพอใจด้วยกรรม ๑ 

... อำพรางความพอใจด้วยอุเทศ ... 

-.. ชี้แจงอำพรางความพอใจ ... 

... อำพรางความพอใจด้วยสวดประกาศ ... 

... อำพรางความพอใจด้วยให้จับสลาก -.. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไปอบาย ตกนรก 
ชั่วกัป เขียวยาไม่ได้. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก เป็นผู้ไปอบาย 
ตกนรก ชั่วกัป เขียวยาไม , ได้. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็น 

อธรรม ๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ อำพรางสัญญาด้วยกรรม ๑ ... 

... อำพรางสัญญาด้วยอุเทศ ... 

-.. ชี้แจงอำพรางสัญญา ... 

... อำพรางสัญญาด้วยสวดประกาศ ... 

.-. อำพรางสัญญาด้วยให้จับสลาก -.. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไปอบาย ตกนรก ชั่วกัป 
เขียวยาไม่ได้. 

สังฆเภทวรรคที่ ๑๑ จบ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 469 


หัวข้อประจำวรรค 

[๑๒๑๖] อำพรางความเห็นด้วยกรรม อุเทศ ชี้แจง สวดประกาศ และให้จับสลาก 
รวม ๕ นี้อิงความเห็น ความถูกใจ ความชอบใจ และสัญญา ๓ อย่างนั้น มีนัยตามแนว ๕ 
อย่างนั้นแล. 

ทุติยสังฆเภทวรรคที่ ๑๒ 
ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่มีโทษ 

[๑๒๑๗] อุ ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล เป็นผู้ไม , ไปอบาย 
ไม่ตกนรก ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เยียวยาไม , ได้ พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผู้ไม , ไปอบาย ไม , ตกนรก 
ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยาไม , ได้ องค์ ๕ อะไรน้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็น 

อธรรม ๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ ไม , อำพรางความเห็นด้วยกรรม ๑ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไม , ไปอบาย ไม่ตกนรก 

ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยาไม , ได้. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ แม้อื่นอีก ๕ ไม่เป็นผู้ไปอบาย ไม่ 
ตกนรก ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยาไม , ได้ องค์ ๕ อะไรน้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม ๑ 
แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ ไม , อำพรางความเห็นด้วยอุเทศ ๑ 
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไม , ไปอบาย ไม่ตกนรก 
ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยาไม , ได้. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ แม้อื่นอีก ๕ เป็นผู้ไม , ไปอบาย 
ไม่ตกนรก ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยาไม , ได้ องค์ ๕ อะไรน้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 
๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ ชี้แจงไม , อำพรางความเห็น ๑ 
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไม , ไปอบาย ไม่ 
ตกนรก ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยามิได้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 470 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ แม้อื่นอีก ๕ เป็นผู้ไม , ไปอบาย 
ไม่ตกนรก ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เยียวยาไม , ได้. องค์ ๕ อะไรบ้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็น 

อธรรม ๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ ไม , อำพรางความเห็นด้วยสวด 

ประกาศ ๑ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไม , ไปอบาย 
ไม่ตกนรก ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยาไม , ได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ แม้อื่นอีก ๕ เป็นผู้ไม , ไปอบาย 

ไม่ตกนรก ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยาไม่ได้ องค์ ๕ อะไรบ้าง 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 

๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ ไม , อำพรางความเห็นด้วยให้จับสลาก ๑ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไม , ไปอบาย ไม่ตก 

นรก ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยาไม , ได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ แม้อื่นอีก ๕ เป็นผู้ไม , ไปอบาย 
ไม่ตกนรก ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยาไม , ได้ องค์ ๕ อะไรบ้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็น 
อธรรม ๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ ไม , อำพรางความถูกใจด้วย 
กรรม ๑ ... 

-.. ไม , อำพรางความถูกใจด้วยอุเทศ ... 

-.. ชี้แจงไม , อำพรางความถูกใจ ... 

-.. ไม , อำพรางความถูกใจด้วยสวดประกาศ ... 

-.. ไม , อำพรางความถูกใจด้วยให้จับสลาก -.. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไม , ไปอบาย ไม่ตก 
นรก ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยาไม , ได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ แม้อื่นอีก ๕ เป็นผู้ไม , ไปอบาย 
ไม่ตกนรก ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยาไม , ได้ องค์ ๔ อะไรบ้าง? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 471 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็น 

อธรรม ๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ ไม , อำพรางความชอบใจด้วย 

กรรม ๑ ... 

-.. ไม , อำพรางความชอบใจด้วยอุเทศ ... 

-.. ชี้แจงไม , อำพรางความชอบใจ ... 

-.. ไม , อำพรางความชอบใจด้วยสวดประกาศ ... 

-.. ไม , อำพรางความชอบใจด้วยให้ขับสลาก -.. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไม , ไปอบาย ไม่ 
ตกนรก ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เยียวยาไม , ได้. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ แม้อื่นอีก ๕ เป็นผู้ไม , ไปอบาย 
ไม่ตกนรก ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยาไม่ได้ องค์ ๕ อะไรบ้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม ๑ แสดงธรรมว่าเป็น 

อธรรม ๑ แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย ๑ แสดงวินัยว่าเป็นอรินัย ๑ ไม , อำพรางสัญญาด้วยกรรม ๑ 

-.. ไม , อำพรางสัญญาด้วยอุเทศ ... 

-.. ชี้แจงไม , อำพรางสัญญา ... 

-.. ไม , อำพรางสัญญาด้วยสวดประกาศ ... 

-.. ไม , อำพรางสัญญาด้วยให้ขับสลาก .-. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้ไม , ไปอบาย ไม่ตกนรก 
ไม , อยู่ชั่วกัป มิใช่เขียวยาไม , ได้. 

ทุติยสังฆเภทวรรค ที่ ๑๒ จบ 

หัวข้อประจำวรรค 

[๑๒๑๘] ไม , อำพรางความเห็นด้วยกรรม อุเทศ ชี้แจง สวดประกาศและให้ขับสลาก 
รวม ๕ นี้อิงความเห็น ความถูกใจ ความชอบใจ และสัญญา ๓ อย่างนี้มีนัยตามแนว ๕ อย่าง 
นั้น ขอท่านทั้งหลาย จงรู้วิธี ๒๐ ถ้วนในฝ่ายขาว เหมือนวิธี ๒๐ ถ้วน ในฝ่ายดำข้างหลัง 
ฉะนั้นเทอญ. ฯ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 472 


อาวาสิกวรรค ที่ ๑๓ 
องค์ของภิกษุเจ้าอาวาส 

[๑๒๑๙] อุ. ภิกษุเจ้าอาวาส ประกอบด้วยองค์เท่าไร หนอแล เก็บของสงฆ์ที่นำมา 
เก็บไว้ เหมือนถูกโยนลงนรก พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุเจ้าอาวาส ประกอบด้วยองค์ ๕ เก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้ 
เหมือนถูกโยนลงนรก องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ถึงฉันทาคติ 
๒. ถึงโทสาคติ 
๓. ถึงโมหาคติ 
๔. ถึงภยาคติ 

๕. ใช้สอยของสงฆ์ดุจของส่วนตัว 

ดูกรอุบาลี ภิกษุเจ้าอาวาส ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้ 
เหมือนถูกโยนลงนรก. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุเจ้าอาวาส ประกอบด้วยองค์ ๕ เก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้ 
เหมือนส่งขึ้นสวรรค์องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม , ถึงฉันทาคติ 
๒. ไม , ถึงโทสาคติ 
๓. ไม , ถึงโมหาคติ 
๔. ไม , ถึงภยาคติ 

๕. ไม่ใช้สอยของสงฆ์ดุจของส่วนตัว 

ดูกรอุบาลี ภิกษุเจ้าอาวาส ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้ 
เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์. 

การชี้แจงวินัย 

[๑๒๒๐] อุ. การชี้แจงวินัยที่ไม่เป็นธรรมมีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี การชี้แจง'วินัยที่ไม่เป็นธรรมนี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไรบ้าง? 

ดกรอบาลี ภิกษในธรรมวินัยนี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 473 


๑. ชี้แจงอธรรมว่าเป็นธรรม 
๒. ชี้แจงธรรมว่าเป็นอธรรม 
๓. ชี้แจงอรินัยว่าเป็นวินัย 
๔. ชี้แจงวินัยว่าเป็นอรินัย 

๕. บัญญัติข้อที่พระพุทธเจ้าไม , ได้ทรงบัญญัติ ถอนข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแล้วเสีย 
ดูกรอุบาลี การชี้แจงวินัยที่ไม่เป็นธรรม ๕ อย่าง นี้แล. 

ดูกรอุบาลี การชี้แจง'วินัยที่เป็นธรรมนี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่าง อะไรบ้าง? 

ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. ชี้แจงอธรรมว่าเป็นอธรรม 
๒. ชี้แจงธรรมว่าเป็นธรรม 
๓. ชี้แจงอรินัยว่าเป็นอรินัย 
๔. ชี้แจงวินัยว่าเป็นวินัย 

๕. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม , ถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแล้ว 
ดูกรอุบาลี การชี้แจงวินัยที่เป็นธรรม ๕ อย่าง นี้แล. 

องค์ของภิกษุผู้แจกภัตร 

[๑๒๒๑] อุ. ภิกษุผู้แจกภัตร ประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล เก็บของสงฆ์ตาม 
ที่นำมาเก็บไว้ เหมือนถูกโยนลงนรก พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้แจกภัตร ประกอบด้วยองค์ ๕ เก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้ 
เหมือนถูกโยนลงนรก. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ถึงฉันทาคติ 
๒. ถึงโทสาคดี 
๓. ถึงโมหาคติ 
๔. ถึงภยาคติ 

๕. ไม , รู้ภัตรที่แจกแล้วและยังไม , ได้แจก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 474 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้แจกภัตร ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้ 
เหมือนถูกโยนลงนรก. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้แจกภัตร ประกอบด้วยองค์ ๕ เก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้ 
เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม , ถึงฉันทาคติ 
๒. ไม , ถึงโทสาคติ 
๓. ไม , ถึงโมหาคติ 
๔. ไม , ถึงภยาคติ 

๕. รู้ภัตรที่แจกแล้วและยังไม , ได้แจก 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้แจกภัตร ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้ 
เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์. 

องค์ของภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น 
อุ. ภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะ ประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล ...? 

ภิกษุผู้รักษาคลังเก็บพัสดุ. 

ภิกษุผู้รับจีวร -.. 

ภิกษุผู้แจกจีวร -.. 

ภิกษุผู้แจกยาคู -.. 

ภิกษุผู้แจกผลไม้ ... 

ภิกษุผู้แจกของเคี้ยว -.. 

ภิกษุผู้แจกของเล็กน้อย -.. 

ภิกษุผู้ให้รับผ้าสาฎก -.. 

ภิกษุผู้ให้รับบาตร -.. 

ภิกษุผู้ใช้คนท่างานวัด ... 

ภิกษุผู้ใช้สามเณร ประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแล เก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้ 
เหมือนถูกโยนลงนรก พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ใช้สามเณร ประกอบด้วยองค์ ๕ เก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้ 
เหมือนถูกโยนลงนรก. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 475 


๑. ถึงฉันทาคติ 
๒. ถึงโทสาคติ 
๓. ถึงโมหาคติ 
๔. ถึงภยาคติ 

๕. ไม , รู้จักสามเณรที่ใช้แล้วและยังไม , ได้ใช้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ใช้สามเณร ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เก็บของสงฆ์ตามที่นำมา 
เก็บไว้ เหมือนถูกโยนลงนรก. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ใช้สามเณร ประกอบด้วยองค์ ๕ เก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้ 
เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์. องค์ ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ไม , ถึงฉันทาคติ 
๒. ไม , ถึงโทสาคติ 
๓. ไม , ถึงโมหาคติ 
๔. ไม , ถึงภยาคติ 

๕. รู้จักสามเณรที่ใช้แล้วและยังไม , ได้ใช้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ใช้สามเณร ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เก็บของสงฆ์ตามที่นำมา 
เก็บไว้ เหมือนถูกล่งขึ้นสวรรค์. 

อาวาสิกวรรคที่ ๑๓ จบ 


หัวข้อประจำวรรค 

[๑๒๒๒] ภิกษุเจ้าอาวาส ๑ ชี้แจงวินัย ๑ ภิกษุผู้แจกภัตร ๑ ภิกษุผู้แต่งตั้ง 
เสนาสนะ ๑ ภิกษุรักษาคลังเก็บพัสดุ ๑ ภิกษุผู้รับจีวร ๑ ภิกษุผู้แจกจีวร ๑ แจกยาคู ๑ แจก 
ผลไม้ ๑ แจกของเคี้ยว ๑ แจกของเล็กน้อย ๑ ภิกษุผู้ให้รับผ้าสาฎก ๑ ให้รับบาตร ๑ ภิกษุ 
ผู้ใช้คนทำงานวัด ๑ ภิกษุผู้ใช้สามเณร ๑. 

หัวข้อประจำวรรค จบ 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 476 


กฐินัตถารวรรคที่ ๑๔ 
อานิสงส์กรานกฐิน 

[๑๒๒๓] อุ. การกรานกฐิน มีอานิสงส์เท่าไรหนอแล พุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี การกรานกฐิน มีอานิสงส์ ๕ นี้. อานิสงส์ ๕ อะไรน้าง? คือ: 

๑. เที่ยวไปไม่ต้องบอกลา 

๒. เที่ยวจาริกไปไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปครบสำรับ 

๓. ฉันคณะโภชน์ได้ 

๔. เก็บอติเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา 

๕. จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้นจักเป็นของพวกเธอ 

ดูกรอุบาลี การกรานกฐินมีอานิสงส์ ๕ นี้แล. 

โทษของการนอนลืมสติ 

[๑๒๒๔] อุ. บุคคลผู้นอนลืมสติไม , รู้ตัว นอนหลับ มีโทษเท่าไรหนอแล 
พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ดูกรอุบาลี บุคคลผู้ลืมสติไม , รู้สึกตัว นอนหลับ มีโทษ ๕ นี้. โทษ ๕ อะไร 
น้าง? คือ: 

๑. หลับไม , สบาย 
๒. ตื่นขึ้นไม่สบาย 
๓. ฟินเห็นสิ่งเลวทราม 
๔. เทวดาไม , รักษา 
๕. นี้าอสุจิเคลื่อน 

ดูกรอุบาลี บุคคลผู้ลืมสติไม , รู้สึกตัวนอนหลับมีโทษ ๕ นี้แล. 

อานิสงส์ของการนอนมีสดึ 

ดูกรอุบาลี บุคคลผู้ตั้งสติรู้สึกตัวอยู่นอนหลับ มีอานิสงส์ ๕ นี้.อานิสงส์ ๕ 
อะไรน้าง? คือ: 

๑. หลับสบาย 
๒. ตื่นขึ้นสบาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 477 


๓. ไม , ปันเห็นสิ่งเลวทราม 
๔. เทวดารักษา 
๕. นี้าอสุจิไม่เคลื่อน 

ดูกรอุบาลี บุคคลผู้ตั้งสติรู้สึกตัวอยู่นอนหลับ มีอานิสงส์ ๕ นี้แล. 

บุคคลไม่ควรไหว้ 

[๑๒๒๕] อุ. ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ มีเท่าไรหนอแล พระ พุ'V 
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้นี้มี ๕. ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ภิกษุผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้าน อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

๒. ภิกษุผู้เข้าไปสู่ถนน อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

๓. ภิกษุผู้อยู่ในที่มืด อันภิกษุทั้งหลายไม , ควรไหว้ 

๔. ภิกษุผู้ไม่เอาใจใส่ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

๕. ภิกษุผู้หลับ อันภิกษุทั้งหลายไม , ควรไหว้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้มี ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ แม้อื่นอีก ๕. ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้เวลาดื่มยาคู 

๒. ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ในโรงภัตร 

๓. ภิกษุผู้เป็นศัตรู อันภิกษุทั้งหลายไม , ควรไหว้ 

๔. ภิกษุผู้กำลังคิดเรื่องอื่น อันภิกษุทั้งหลายไม , ควรไหว้ 

๕. ภิกษุกำลังเปลือยกาย อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ แม้อื่นอีก ๕. ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ภิกษุกำลังเคี้ยว อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

๒. ภิกษุกำลังฉัน อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

๓. ภิกษุกำลังถ่ายอุจจาระ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

๔. ภิกษุกำลังถ่ายปัสสาวะ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

๕. ภิกษุถูกสงฆ์ยกวัตร อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 478 

ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ แม้อื่นอีก ๕. ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ภิกษุผู้อุปสมบททีหลัง อันภิกษุผู้อุปสมบทก่อนไม , ควรไหว้ 
๒. อนุปสัมบัน อันภิกษุทั้งหลายไม , ควรไหว้ 

๓. ภิกษุมีสังวาสต่างกัน มีพรรษาแก่กว่า เป็นอธรรมวาที อันภิกษุทั้งหลายไม่ควร 

ไๆ V 

เหว 

๔. สตรี อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

๕. บัฌเฑาะก์ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ ๕ นี้แล. 

ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ แม้อื่นอีก ๕. ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ภิกษุอยู่ปริวาส อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

๒. ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม อันภิกษุทั้งหลายไม , ควรไหว้ 

๓. ภิกษุผู้ควรมานัต อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

๔. ภิกษุประพฤติมานัต อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

๕. ภิกษุผู้ควรอัพภาน อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 

ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ ๕ นี้แล. 

บุคคลควรไหว้ 

[๑๒๒๖] อุ. ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายควรไหว้ มีเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า? 
พ. ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุทั้งหลายควรไหว้นี้มี ๕. ๕ อะไรบ้าง? คือ: 

๑. ภิกษุผู้อุปสมบทก่อน อันภิกษุผู้อุปสมบททีหลังควรไหว้ 

๒. ภิกษุผู้มีสังวาสต่างกัน มีพรรษาแก่กว่า แต่เป็นธรรมวาที อันภิกษุทั้งหลาย 

ควรไหว้ 

๓. พระอาจารย์ อันภิกษุทั้งหลายควรไหว้ 
๔. พระอุปัชฌาย์ อันภิกษุทั้งหลายควรไหว้ 

๕. พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า อันประชา ทั้งสมณะและพราหมณ์ ทั้ง 
เทพดามนุษย์ในโลก ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ควรไหว้ 
ดูกรอุบาลี บุคคลอันภิกษุควรไหว้ ๕ นี้แล. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 479 
ธรรมของภิกษุอ่อนกว่ากับภิกษุแก่กว่า 

[๑๒๒๗] อุ. พระพุทธเจ้าข้า อันภิกษุผู้อ่อนกว่า เมื่อไหว้เท้าของภิกษุผู้แก่กว่า 
พึงตั้งธรรมเท่าไรไว้ในตน แล้วไหว้เท้า? 

พ. ดูกรอุบาลี อันภิกษุผู้อ่อนกว่า เมื่อไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า พึงตั้งธรรม ๕ อย่าง 
ไว้ในตน แล้วไหว้เท้า. ธรรม ๕ อะไรท้าง? 

ดูกรอุบาลี อันภิกษุผู้อ่อนกว่า เมื่อไว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า 
๑. พึงห่มผ้าเฉวียงบ่า 
๒. ประคองอัญชลี 
๓. นวดเท้าด้วยฝ่ามือทั้งสอง 
๔. มีความรัก 

๕. มีความเคารพ แล้วไหว้เท้า 

ดูกรอุบาลี อันภิกษุผู้อ่อนกว่า เมื่อไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า พึงเข้าไปตั้งธรรม ๕ นี้ไว้ 
ในตน แล้วไหว้เท้า. 

กฐินัตถารวรรคที่ ๑๔ จบ 

หัวข้อประจำวรรค 

[๑๒๒๘] กรานกฐิน ๑ หลับ ๑ ละแวกท้าน ๑ ดื่มยาคู ๑ เคี้ยว ๑ อุปสมบท 
ก่อน ๑ อยู่ปริวาส ๑ บุคคลควรไหว้ ๑ ภิกษุอ่อนกว่าไหว้ภิกษุแก่กว่า ๑. 

อุปาลิปัญจกะ จบ 

หัวข้อบอกวรรคเหล่านั้น 

[๑๒๒๙] อนิสสิตวรรค ๑ กรรมวรรค ๑ โวหารวรรค ๑ ทิฏฐาริกัมมวรรค ๑ 
โจทนาวรรค ๑ ธุตังควรรค ๑ มุสาวาทวรรค ๑ ภิกขุนีโอวาทวรรค ๑ อุพพาหิกวรรค ๑ 
อธิกรณวูปสมวรรค ๑ สังฆเภทวรรค ๑ สังฆเภท ๕ อย่าง เหมือนก่อน ๑ อาวาสิกวรรค ๑ 
กฐินัตถารวรรค ๑ รวม ๑๔ วรรค ท่านประกาศไว้ดีแล้วแล. 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 480 


สมุฏฐาน 

ภิกษุไม่มีความจงใจต้องอาบัติเป็นต้น 
[๑๒๓๐] มีอยู่ อาบัติ ภิกษุไม่มีความจงใจต้อง มีความจงใจออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีความจงใจต้อง ไม , มีความจงใจออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุไม่มีความจงใจต้อง ไม่มีความจงใจออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีความจงใจต้อง มีความจงใจออก. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีจิตเป็นกุศลต้อง มีจิตเป็นกุศลออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีจิตเป็นกุศลต้อง มีจิตเป็นอกุศลออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีจิตเป็นกุศลต้อง มีจิตเป็นอัพยากฤตออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีจิตเป็นอกุศลต้อง มีจิตเป็นกุศลออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีจิตเป็นอกุศลต้อง มีจิตเป็นอกุศลออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีชิตเป็นอกุศลต้อง มีจิตเป็นอัพยากฤตออก. 

มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีจิตเป็นอัพยากฤตต้อง มีชิตเป็นกุศลออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีชิตเป็นอัพยากฤตต้อง มีชิตเป็นอกุศลออก 
มีอยู่ อาบัติ ภิกษุมีจิตเป็นอัพยากฤตต้อง มีชิตเป็นอัพยากฤตออก. 

ปาราชิก ๔ 

[๑๒๓๑] ถามว่า ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ตอบว่า ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับชิต 
มิใช่วาจา. 

ถ. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่ 
วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจาและชิต ๑. 

ถ. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่ 
วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจาและชิต ๑. 

ถ. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 481 

ต. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่ 
วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจาและชิต ๑. 
ปาราชิก ๔ สิกขาบท จบ. 


สังฆาทิเสส ๑๓ 

[๑๒๓๒] ถามว่า สังฆาทิเสสของภิกษุผู้พยายามปล่อยอสุจิ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 
ตอบว่า สังฆาทิเสสของภิกษุผู้พยายามปล่อยอสุจิ เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ 
เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา. 

ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม เกิดด้วยสมุฏฐาน 
เท่าไร? 

ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม เกิดด้วยสมุฏฐาน 
อันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา. 

ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้พูดเคาะมาตุคาม ด้วยวาจาชั่วหยาบ เกิดด้วยสมุฏฐาน 
เท่าไร? 

ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้พูดเคาะมาตุคาม ด้วยวาจาชั่วหยาบ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ 

คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย 

วาจา และชิต ๑. 

ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุ ผู้กล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกามในสำนักมาตุคาม เกิด 
ด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. สังฆาทิเสสของภิกษุ ผู้กล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกามในสำนักมาตุคาม เกิด 
ด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับชิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ 
บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต ๑. 

ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ถึงความเป็นผู้เที่ยวชักสื่อ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ถึงความเป็นผู้เที่ยวชักสื่อ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ คือ บางที 
เกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่จิต ๑ บางทีเกิดแต่วาจา มิใช่กาย มิใช่จิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 482 

วาจา มิใช่จิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ 
บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต ๑. 

ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ให้ทำกุฎี ด้วยอาการขอเอาเอง เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ให้ทำกุฎี ด้วยอาการขอเอาเอง เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ คือ 
บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่จิต ๑ บางทีเกิดแต่วาจา มิใช่กาย มิใช่จิต ๑ บางทีเกิดแต่ 
กายกับวาจา มิใช่ชิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย 
๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต ๑. 

ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ให้ทำกุฎีใหญ่ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ให้ทำกุฎีใหญ่ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแต่กาย 
มิใช่วาจา มิใช่จิต ๑ บางทีเกิดแต่วาจา มิใช่กาย มิใช่จิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ 
จิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่ 
กาย วาจา และจิต ๑. 

ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ตามกำจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได้ เกิด 
ด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ตามกำจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได้ เกิด 
ด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับชิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ 
บางทีเกิดแต่กาย วาจา และชิต ๑. 

ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ถือเอาเอกเทศบางอย่าง แห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่น ให้ 
เป็นเพียงเลศ ตามกำจัดภิกษุด้วยธรรม อันมีโทษถึงปาราชิก เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ถือเอาเอกเทศบางอย่าง แห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่น ให้ 
เป็นเพียงเลศ ตามกำจัดภิกษุด้วยธรรม อันมีโทษถึงปาราชิก เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางที 
เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจา 
และชิต ๑. 

ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ไม่สละกรรม เมื่อสวดประกาศครบ ๓ จบ 
เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ไม่สละกรรมเมื่อสวดประกาศครบ ๓ จบ 
เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กาย วาจา และจิต. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 483 

ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลาย ไม , สละกรรมเมื่อสวดประกาศ 
ครบ ๓ จบ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลาย ไม , สละกรรมเมื่อสวดประกาศ 
ครบ ๓ จบ เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือเกิดแต่กาย วาจา และจิต. 

ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ว่ายาก ไม , สละกรรมเมื่อสวดประกาศครบ ๓ จบ เกิดด้วย 
สมุฏฐานเท่าไร? 

ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ว่ายาก ไม , สละกรรมเมื่อสวดประกาศครบ ๓ จบ เกิดด้วย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กาย วาจาและจิต. 

ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ประทุษร้ายสกุล ไม่สละกรรมเมื่อสวดประกาศครบ ๓ จบ 
เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผู้ประทุษร้ายสกุล ไม่สละกรรมเมื่อสวดประกาศครบ ๓ จบ 
เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กาย วาจา และชิต. 

สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท จบ 


เสขิยวัตร 

[๑๒๓๓] -.. ถามว่า ทุกกฏของภิกษุผู้อาศัยความไม , เอื้อเฟิอถ่ายอุจจาระ ปีสสาว 
หรือบ้วนเขฬะ ลงในนํ้า เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ตอบว่า ทุกกฏของภิกษุผู้อาศัยความไม , เอื้อเฟิอ ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วน 
เขฬะลงในนํ้า เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กาย กับจิต มิใช่วาจา. 

เสขิยวัตร จบ 


ปาราชิก ๔ 

[๑๒๓๔] ถามว่า ปาราชิก ๔ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ตอบว่า ปาราชิก ๔ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ 
บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต ๑. 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 484 


สังฆาทิเสส ๑๓ 

[๑๒๓๕] ถามว่า สังฆาทิเสส ๑๓ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ตอบว่า สังฆาทิเสส ๑๓ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา 
มิใช่จิต ๑ บางทีเกิดแต่วาจา มิใช่กาย มิใช่จิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต ๑ บางที 
เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจา กับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจา 
และชิต ๑. 

อนิยต ๒ 

[๑๒๓๖] ถามว่า อนิยต ๒ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ตอบว่า อนิยต ๒ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ 
บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย ๑ วาจา และจิต ๑. 

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ 

[๑๒๓๗] ถามว่า นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ตอบว่า นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา 
มิใช่ชิต ๑ บางทีเกิดแต่วาจา มิใช่กาย มิใช่ชิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต ๑ บางที 
เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจา 
และชิต ๑. 

ปาจิตตีย์ ๙๒ 

[๑๒๓๘] ถามว่า ปาจิตตีย์ ๙๒ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ตอบว่า ปาจิตตีย์ ๙๒ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่ 
จิต ๑ บางทีเกิดแต่วาจา มิใช่กาย มิใช่ชิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต ๑ บางทีเกิด 
แต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจา 
และจิต ๑. 

ปาฏิเทสนียะ ๔ 

[๑๒๓๙] ถามว่า ปาฏิเทสนึยะ ๔ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ตอบว่า ปาฏิเทสนึยะ ๔ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๔ คือ บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา 

มิใช่จิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่ชิต ๑ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ บางทีเกิด 

แต่กาย วาจา และจิต ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 485 

เสขิยะ ๗๕ 

[๑๒๔๐] ถามว่า เสขิยะ ๗๕ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร? 

ตอบว่า เสขิยะ ๗๕ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑ 
บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑ บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต ๑. 

สมุฏฐานจบ 


หัวข้อประจำเรื่อง 

[๑๒๔๑] ไม่มีความจงใจ ๑ มีจิตเป็นกุศล ๑ สมุฏฐานทุกสิกขาบท ๑ ขอท่าน 
ทั้งหลายจงรู้สมุฏฐาน โดยรู้ตามธรรมเทอญ. 


ทุติยคาถาสังคณิกะ 
อาบัติทางกายเป็นต้น 

[๑๒๔๒] ถามว่า อาบัติทางกายจัดไว้เท่าไร? ทางวาจาจัดไว้เท่าไร? เมื่อปกปิดต้องอาบัติ 
เท่าไร? อาบัติมีการเคล้าคลึงเป็นปัจจัยมีเท่าไร? 

ตอบว่า อาบัติทางกายจัดไว้ ๖ ทางวาจาจัดไว้ ๖ เมื่อปกปิดต้องอาบัติ ๓ อาบัติมีการ 
เคล้าคลึงเป็นปัจจัยมี ๕. 

ต้องอาบัติเมื่ออรุณขึ้นเป็นต้น 

[๑๒๔๓] ถามว่า อาบัติเพราะอรุณขึ้นมีเท่าไร? อาบัติชื่อยาวตติยกา มีเท่าไร? อาบัติชื่อ 
อัตถวัตถุกาในศาสนานี้มีเท่าไร? สงเคราะห์สิกขาบทและปาติโมก ขุทเทสทั้งมวลด้วยอุเทส 
เท่าไร? 

ตอบว่า อาบัติเพราะอรุณขึ้น มี ๓ อาบัติชื่อยาวตติยกามี ๒ อาบัติชื่ออัตถวัตถุกา 
ในศาสนานี้มี ๑ สงเคราะห์สิกขาบทและปาติโมกขุทเทสทั้งมวล ด้วยนิทานุเทสอย่างเดียว. 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 486 


มูลแห่งวินัยเป็นต้น 

[๑๒๔๔] ถามว่า มูลแห่งวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มีเท่าไร? อาบัติหนักในฝ่ายวินัยตรัส 
ไว้เท่าไร? อาบัติเพราะปิดอาบัติชั่วหยาบมีเท่าไร? 

ตอบว่า มูลแห่งวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มี ๒ อาบัติหนักในฝ่ายวินัยตรัสไว้๒ 
อาบัติเพราะปิดอาบัติชั่วหยาบมี ๒ 

ต้องอาบัติในละแวกบ้านเป็นต้น 

[๑๒๔๕] ถามว่า อาบัติในละแวกบ้านมีเท่าไร? อาบัติมีส่งนทีเป็นปัจจัยมีเท่าไร? เป็นอาบัติ 
ถุลลัจจัย เพราะเนื้อกี่ชนิด? เป็นอาบัติทุกกฏ เพราะเนื้อกี่ชนิด? 

ตอบว่า อาบัติในละแวกบ้านมี ๔ อาบัติมีส่งนทีเป็นปัจจัยมี ๔ เป็นอาบัติ 
ถุลลัจจัย เพราะเนื้อชนิดเดียว เป็นอาบัติทุกกฏ เพราะเนื้อ ๙ ชนิด. 

ต้องอาบัติทางวาจาในราตรีเป็นต้น 

[๑๒๔๖] ถามว่า อาบัติทางวาจาในกลางคืนมีเท่าไร? อาบัติทางวาจาในกลางวันมีเท่าไร? 

เมื่อให้ ต้องอาบัติเท่าไร? เมื่อรับ ต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า อาบัติทางวาจาในกลางศึนมี ๒ อาบัติทางวาจาในกลางวันมี ๒ เมื่อให้ 
ต้องอาบัติ ๓ เพราะรับ ต้องอาบัติ ๔. 

ต้องอาบัติเป็นเทสนาคามินึเป็นต้น 

[๑๒๔๗] ถามว่า อาบัติเป็นเทสนาคามินึ มีเท่าไร? อาบัติที่ท่าคืนได้ จัดไว้เท่าไร? อาบัติที่ท่า 
คืนไม , ได้ในศาสนาทีพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? 

ตอบว่า อาบัติเป็นเทสนาคามินีมี ๕ อาบัติที่ท่าคืนได้จัดไว้ ๖ อาบัติที่ท่าคืนไม , ได้ 
ในศาสนาทีพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้อย่างเดียว. 

ต้องอาบัติหนักในฝ่ายวินัยเป็นต้น 

[๑๒๔๘] ถามว่า อาบัติหนักในฝ่ายวินัยเป็นไปทางกายและวาจา ตรัสไว้เท่าไร? ธัญญรส 
ในเวลาวิกาลมีเท่าไร? สมมติด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจามีเท่าไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 487 

ตอบว่า อาบัติหนักในฝ่ายวินัยเป็นไปทางกายและวาจาตรัสไว้ ๒ ธัญญรสในเวลา 
วิกาลมีอย่างเดียว สมมติด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจามีอย่างเดียว. 

อาบัติปาราชิกทางกายเป็นต้น 

[๑๒๔๙] ถามว่า อาบัติปาราชิกทางกายมีเท่าไร? ภูมิของภิกษุผู้มีสังวาสเท่าไร? รัตติเฉทของ 
ภิกษุกี่พวก? และพระบัญญัติเรื่องสองนิ้วมีเท่าไร? 

ตอบว่า อาบัติปาราชิกทางกายมี ๒ ภูมิของภิกษุผู้มีสังวาสมี ๒ รัตติเฉทของภิกษุ ๒ 
พวก และพระบัญญัติเรื่องสองนิ้วมี ๒. 

ต้องอาบัติเพราะท่าร้ายตัวเองเป็นต้น 

[๑๒๕๐] ถามว่า เพราะท่าร้ายตัวเอง ต้องอาบัติเท่าไร? สงฆ์แตกกัน ด้วยอาการเท่าไร? 

อาบัติชื่อปฐมาปัตติกาในศาสนานี้ มีเท่าไร? ท่าญัตติมีเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะทำร้ายตนเอง ต้องอาบัติ ๒ สงฆ์แตกกันด้วยอาการ ๒ อาบัติชื่อ 
ปฐมาปัตติกาในศาสนิ้มี ๒ ท่าญัตติมี ๒. 

ต้องอาบัติเพราะปาณาติบาตเป็นต้น 

[๑๒๕๑] ถามว่า อาบัติเพราะปาณาติบาต มีเท่าไร? อาบัติปาราชิกเนื่องด้วยวาจามีเท่าไร? 
อาบัติเกี่ยวด้วยพูดเคาะ ตรัสไว้เท่าไร? อาบัติเกี่ยวด้วยเที่ยวชักสื่อ ตรัสไว้เท่าไร? 

ตอบว่า อาบัติเพราะปาณาติบาตมี ๓ อาบัติปาราชิกเนื่องด้วยวาจามี ๓ อาบัติเกี่ยว 
ด้วยพูดเคาะ ตรัสไว้ ๓ และเกี่ยวด้วยเที่ยวชักสื่อ ตรัสไว้ ๓ 
บุคคลไม่ควรให้อุปสมบทเป็นต้น 

[๑๒๕๒] ถามว่า บุคคลที่ไม่ควรให้อุปสมบท มีเท่าไร? กรรมสงเคราะห์มีเท่าไร? บุคคลที่ลูก 
นาสนะตรัสไว้เท่าไร? อนุสาวนาเดียวกันสำหรับบุคคล มีจำนวนเท่าไร? 

ตอบว่า บุคคลที่ไม่ควรให้อุปสมบทมี ๓ พวก, กรรมสงเคราะห์มี ๓ อย่าง, บุคคล 
ที่ลูกนาสนะตรัสไว้ ๓ พวก, อนุสาวนาเดียวกัน สำหรับบุคคลมีจำนวน ๓ คน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 488 

ต้องอาบัติเพราะอทินนาทานเป็นต้น 

[๑๒๕๓] ถามว่า อาบัติเพราะอทินนาทาน มีเท่าไร? อาบัติเพราะเมถุนเป็นปัจจัยมีเท่าไร? 
เมื่อตัดเป็นอาบัติเท่าไร? เพราะการทิ้งเป็นปัจจัย เป็นอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า อาบัติเพราะอทินนาทานมี ๓ อาบัติเพราะเมถุนเป็นปัจจัยมี ๔ เมื่อตัดเป็น 
อาบัติ ๓ ตัว อาบัติเพราะการทิ้งเป็นปัจจัยมี ๕. 

ปรับอาบัติควบกันเป็นต้น 

[๑๒๕๔] ถามว่า ในภิกขุโนวาทกวรรค อาบัติทุกกฏ กับปาจิตตีย์ หมวดที่ตรัสไว้เป็น ๙ 
ในสิกขาบทที่ ๑ นั้น เป็นเท่าไร? ภิกษุณีเท่าไร เป็นอาบัติแก่ภิกขุเพราะจีวร? 

ตอบว่า ในภิกขุโนวาทกวรรค อาบัติทุกกฏ กับปาจิตตีย์ที่ตรัสไว้หมวด ๙ ในสิกขา 
บทที่ ๑ นั้น มี ๔ ภิกษุณี ๒ พวก เป็นอาบัติแก , ภิกษุเพราะจีวร. 

ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะเป็นต้น 

[๑๒๕๕] ถามว่า อาบัติปาฏิเทสนึยะสำหรับภิกษุณีที่ตรัสไว้เท่าไร? เพราะขอข้าวเปลือกดิบ 
มาฉัน ปรับอาบัติทุกกฏกับปาจิตตีย์หรือ? 

ตอบว่า อาบัติปาฏิเทสนึยะ ที่ตรัสแก่ภิกษุณี ปรับอาบัติไว้ ๘ เพราะขอข้าวเปลือก 
ดิบมาฉัน ปรับอาบัติทุกกฏกับปาจิตตีย์. 

ต้องอาบัติเพราะเดินเป็นต้น 

[๑๒๕๖] ถามว่า ผู้เดินต้องอาบัติเท่าไร? ผู้ยืนต้องอาบัติเท่าไร? ผู้นั่งต้องอาบัติเท่าไร? 

และผู้นอนต้องอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า ผู้เดินต้องอาบัติ ๔ ผู้ยืนต้องอาบัติเท่ากัน ผู้นั่งต้องอาบัติ ๔ และผู้นอน 
ต้องอาบัติเท่ากัน. 

ต้องอาบัติในเขตเดียวกัน 

[๑๒๕๗] ถามว่า อาบัติปาจิตตีย์ทั้งหมด มีเท่าไร ที่ต่างวัตถุกันภิกษุพึงต้องในขณะเดียวกัน 
ไม่ก่อน ไม , หลัง? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 489 

ตอบว่า อาบัติปาจิตตีย์ทั้งหมดมี ๕ ที่ต่างวัตถุกัน ภิกษุพึงต้องในขณะเดียวกัน 
ไม่ก่อน ไม , หลัง. 

[๑๒๕๘] ถามว่า อาบัติปาจิตตีย์ทั้งหมด มีเท่าไร ที่ต่างวัตถุกันภิกษุพึงต้องในขณะเดียวกัน 
ไม่ก่อน ไม , หลัง? 

ตอบว่า อาบัติปาจิตตีย์ทั้งหมดมี ๙ ที่ต่างวัตถุกัน ภิกษุพึงต้องในขณะเดียวกัน 
ไม่ก่อน ไม , หลัง. 

วิธีแสดงอาบัติ 

[๑๒๕๙] ถามว่า อาบัติปาจิตตีย์ทั้งหมด มีเท่าไร? ที่ต่างวัตถุกันอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่า 
แห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสแล้ว ภิกษุพึงแสดงด้วยวาจาเท่าไร? 

ตอบว่า อาบัติปาจิตตีย์ทั้งหมดมี ๕ ที่ต่างวัตถุกัน อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระ 
ราชาผู้สูงศักดิตรัสแล้ว ภิกษุพึงแสดงด้วยวาจาอย่างเดียว. 

[๑๒๖๐] ถามว่า อาบัติปาจิตตีย์ทั้งหมดมีเท่าไร? ที่ต่างวัตถุกันอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่ง 
พระราชาผู้สูงศักดิตรัสแล้ว ภิกษุพึงแสดงด้วยวาจาเท่าไร? 

ตอบว่า อาบัติปาจิตตีย์ทั้งหมดมี ๙ ที่ต่างวัตถุกัน อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่ง 
พระราชาผู้สูงศักดิตรัสแล้ว ภิกษุพึงแสดงด้วยวาจาอย่างเดียว. 

[๑๒๖๑] ถามว่า อาบัติปาจิตตีย์ทั้งหมดมีเท่าไร? ที่ต่างวัตถุกันอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่ง 
พระราชาผู้สูงศักดิตรัสแล้ว ภิกษุพึงแสดงระบุอะไร? 

ตอบว่า อาบัติปาจิตตีย์ทั้งหมดมี ๕ ที่ต่างวัตถุกัน อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่ง 
พระราชาผู้สูงศักดิตรัสแล้ว ภิกษุพึงแสดงระบุวัตถุ. 

[๑๒๖๒] ถามว่า อาบัติปาจิตตีย์ทั้งหมดมีเท่าไร? ที่ต่างวัตถุกันอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่ง 
พระราชาผู้สูงศักดิตรัสแล้ว ภิกษุพึงแสดงระบุอะไร? 

ตอบว่า อาบัติปาจิตตีย์ทั้งหมดมี ๙ ที่ต่างวัตถุกัน อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่ง 
พระราชาผ้สงศักดิตรัสแล้ว ภิกษพึงแสดงระบวัตถ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 490 


ยาวตติยกาบัติเป็นต้น 

[๑๒๖๓] ถามว่า เพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ เป็นอาบัติเท่าไร? เพราะการกล่าวเป็น 
ปัจจัย เป็นอาบัติเท่าไร? ภิกษุเคี้ยว ต้องอาบัติเท่าไร? เพราะฉันเป็นปัจจัย เป็น 
อาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า เพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ เป็นอาบัติ ๓ เพราะการกล่าวเป็นปัจจัย 
เป็นอาบัติ ๖ ภิกษุเคี้ยวต้องอาบัติ ๓ ตัว, เพราะฉันเป็นปัจจัย เป็นอาบัติ ๕. 

ฐานะแห่งยาวตติกาบัติเป็นต้น 

[๑๒๖๔] ถามว่า ยาวตติยกาบัติทั้งมวล ย่อมถึงฐานะเท่าไร? อาบัติมีแก่คนกี่พวก? 

และอธิกรณ์ มีแก , คนกี่พวก? 

ตอบว่า ยาวตติยกาบัดึทั้งมวลย่อมถึงฐานะ ๕ อาบัติมีแก , สหธรรมิก ๕ และ 
อธิกรณ์ มีแก่สหธรรมิก ๕. 

วินิจฉัยเป็นต้น 

[๑๒๖๕] ถามว่า วินิจฉัยมีแก่บุคคลกี่พวก? การระงับ มีแก่บุคคลกี่พวก? บุคคลกี่พวก 
ไม่ต้องอาบัติ? และภิกษุย่อมงามด้วยฐานะเท่าไร? 

ตอบว่า วินิจฉัยมีแก , สหธรรมิก ๕ พวก การระงับมีแก่สหธรรมิก ๕ พวก สหธรรมิก ๕ 
พวก ไม่ต้องอาบัติและภิกษุย่อมงามด้วยเหตุ ๓ สถาน 
อาบัติทางกายในราตรีเป็นต้น 

[๑๒๖๖] ถามว่า อาบัติทางกายในราตรีมีเท่าไร? ทางกายในกลางวันมีเท่าไร? ภิกษุแพ่งดูต้อง 
อาบัติเท่าไร? เพราะบิณฑบาตเป็นปัจจัยเป็นอาบัติเท่าไร? 

ตอบว่า อาบัติทางกายในราตรีมี ๒ ทางกายในกลางวันมี ๒ ภิกษุเพ่งดูต้อง 
อาบัติตัวเดียว เพราะบิณฑบาตเป็นปัจจัยเป็นอาบัติตัวเดียว. 

ภิกษุที่สงฆ์ยกวัตรเป็นต้น 

[๑๒๖๗] ถามว่า ภิกษุเห็นอานิสงส์เท่าไร จึงแสดง เพราะเชื่อผู้อื่น? ภิกษุผู้ถูกยกวัตรตรัส 
ไว้มีเท่าไร? ความประพฤติชอบมีเท่าไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 491 

ตอบว่าภิกษุเห็นอานิสงส์ ๘อย่างจึงแสดงเพราะเชื่อผู้อื่น ภิกษุผู้ถูกยกวัตร 
ตรัสไว้ มี ๓ พวก ความประพฤติชอบมี ๔๓ ข้อ 
มุสาวาทเป็นต้น 

[๑๒๖๘] ถามว่า มุสาวาทถึงฐานะเท่าไร? ที่ตรัสว่าอย่างยิ่งมีเท่าไร? ปาฏิเทสนึยะมีกี่สิกขาบท? 
การแสดงโทษของบุคคลกี่จำพวก? 

ตอบว่า มุสาวาทถึงฐานะ ๕ ที่ตรัสว่าอย่างยิ่ง มี ๑๔ สิกขาบท ปาฏิเทสนึยะมี ๑๒ 
สิกขาบท การแสดงโทษของบุคคล ๕ จำพวก 
องค์ของมุสาวาทเป็นต้น 

[๑๒๖๙] ถามว่า มุสาวาทมีองค์เท่าไร? องค์อุโบสถมีเท่าไร? องค์ของผู้ควรเป็นทูตมีเท่าไร? 
ดึตถิยวัตร มีเท่าไร? 

ตอบว่า มุสาวาทมีองค์ ๘ องค์อุโบสถมี ๘ องค์ของผู้ควรเป็นทูตมี ๘ ติตถิยวัตรมี ๘ 
อุปสัมปทาเป็นต้น 

[๑๒๗๐] ถามว่า อุปสัมปทามีวาจาเท่าไร? ภิกษุณีพึงลุกรับภิกษุณีกี่พวก? พึงให้อาสนะ 
แก , ภิกษุณีกี่พวก? ภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณีต้องประกอบด้วยคุณสมบัติเท่าไร? 

ตอบว่า อุปสัมปทามีวาจา ๘ ภิกษุณีพึงลุกรับ ภิกษุณี ๘ พวกพึงให้อาสนะแก่ 
ภิกษุณี ๘ พวก ภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณีต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ๘ 
ความขาดเป็นต้น 

[๑๒๗๑] ถามว่า ความขาดมีแก่คนเท่าไร? อาบัติลุลลัจชัยมีแก , คนเท่าไร? บุคคลเท่าไร 
ไม่ต้องอาบัติ? อาบัติและอนาบัติของคนทั้งหมดมีวัตถุอย่างเดียวกัน หรือ? 

ตอบว่า ความขาดมีแก , คนผู้เดียว อาบัติถุลลัจขัยมีแก่คน ๔ พวก บุคคล ๔ พวก 
ไม่ต้องอาบัติอาบัติและอนาบัติของคนทั้งหมดมีวัตถุอย่างเดียวกัน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 492 

กรรมเนื่องด้วยญัตติเป็นต้น 

[๑๒๗๒] ถามว่า อาฆาตวัตถุมีเท่าไร? สงฆ์แตกกัน ด้วยเหตุเท่าไร? อาบัติชื่อปฐมาปัตติกา 
ในศาสนานี้มีเท่าไร? ทำด้วยญัตติมีเท่าไร? 

ตอบว่า อาฆาตวัตถุมี ๙ สงฆ์แตกกันด้วยเหตุ ๙ อย่าง อาบัติชื่อปฐมาปัตติกา 
ในศาสนานี้มี ๙ อย่าง ทำด้วยญัตติมี ๙. 

บุคคลไม่ควรกราบไหว้เป็นต้น 

[๑๒๗๓] ถามว่า บุคคลเท่าไร อันภิกษุไม่พึงกราบไหว้ และไม่พึงทำอัญชลีกรรมและสามี 
จิกรรม? เพราะทำแก่บุคคลเท่าไร ต้องอาบัติทุกกฏ? ทรงจีวรมีกำหนดเท่าไร? 

ตอบว่าบุคคล ๑๐ พวกอันภิกษุไม , พึงกราบไหว้ ไม่พึงทำอัญชลีกรรม และสามี 
ชิกรรม เพราะทำแก่บุคคล ๑๐ พวก ต้องอาบัติทุกกฏทรงจีวรมีกำหนด ๑๐ วัน 
ให้จีวรเป็นต้น 

[๑๒๗๔] ถามว่า จีวรควรให้แก่บุคคลในศาสนานี้ ผู้จำพรรษาแล้วกี่พวก? เมื่อมีผู้รับแทนควรให้ 
แก่บุคคลกี่พวก? และไม่ควรให้แก , บุคคลกี่พวก? 

ตอบว่า จีวรควรให้แก , สหธรรมิก ๕ ในศาสนานี้ ผู้จำพรรษาแล้วเมื่อมีผู้รับแทน 
ควรให้แก่บุคคล ๗ พวก ไม่ควรให้แก่บุคคล ๑๖ พวก 
ภิกษุอยู่ปริวาส 

[๑๒๗๕] ถามว่า ชั่ว ๑๐๐ ราตรี ภิกษุอยู่ปริวาสปิดอาบัติไว้กี่ร้อย? ต้องอยู่ปริวาสกี่ราตรี 
จึงจะพ้น? 

ตอบว่า ชั่ว ๑๐๐ ราตรี ภิกษุอยู่ปริวาสปิดอาบัติไว้ ๑๐ ร้อยราตรีต้องอยู่ปริวาส ๑๐ 
ราตรี จึงจะพ้น 

โทษแห่งกรรม 

[๑๒๗๖] ถามว่า โทษแห่งกรรม อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ 
เท่าไร? กรรมไม่เป็นธรรมทั้งหมดที่ตรัสไว้ในเรื่องวินัย ในพระนครจัมปามีเท่าไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 493 

ตอบว่า โทษแห่งกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้มี ๑๒ 
กรรมที่ตรัสไว้ในเรื่องวินัยในพระนครขัมปาล้วนไม่เป็นธรรม. 

กรรมสมบัติ 

[๑๒๗๗] ถามว่า กรรมสมบัติอันพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้มีเท่าไร? 
กรรมเป็นธรรมทั้งหมดที่ตรัสไว้ในเรื่องวินัย ในพระนครจำปามีเท่าไร? 

ตอบว่า กรรมสมบัติอันพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๔ อย่าง 
กรรมที่ตรัสไว้ในเรื่องวินัย ในพระนครจัมปาล้วนเป็นธรรม 
กรรม ๖ อย่าง 

[๑๒๗๘] ถามว่า กรรมอันพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? 

กรรมที่ตรัสไว้ในเรื่องวินัยในพระนครขัมปา ที่เป็นธรรมมีเท่าไร? ที่ไม่เป็นธรรมมีเท่าไร? 

ตอบว่า กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๖ อย่าง บรรดา 

กรรม ๖ นี้ กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ในเรื่องวินัย ในพระนคร 

จมปา ที่เป็นธรรมอย่างเดียว, ที่ไม่เป็นธรรม ๕ อย่าง. 

กรรม ๔ อย่าง 

[๑๒๗๙] ถามว่า กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? กรรมที่ 
ตรัสไว้ในเรื่องวินัยในพระนครขัมปา ที่เป็นธรรมมีเท่าไร? ที่ไม่เป็นธรรมมีเท่าไร? 

ตอบว่า กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๔ อย่าง, บรรดา 

กรรม ๔ นี้ กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ในเรื่องวินัย ในพระนคร 

จัมปา ที่เป็นธรรมมีอย่างเดียว ที่ไม , เป็นธรรมมี ๓ อย่าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 494 
อาบัติระงับและไม , ระงับ 

[๑๒๘๐] ถามว่า กองอาบัติใด อันพระอนันตชินเจ้าผู้'คงที่ ผู้ทรงเห็นวิเวกทรงแสดงแล้ว 
ในกองอาบัตินั้น กองอาบัติเท่าใด เว้นสมถะเสีย ย่อมระงับ? ข้าแต่ท่านผู้ฉลาดในวิภังค์ 
ข้าพเจ้าถามข้อนั้น ขอท่านจงบอก 

ตอบว่า กองอาบัติใดอันพระอนันตชินเจ้าผู้คงที่ ผู้ทรงเห็นวิเวกทรงแสดงแล้ว 

ในกองอาบัตินั้น กองอาบัติกองเดียว เว้นสมถะเสียย่อมระงับ ข้าแต่ท่านผู้ฉลาดในวิภังค์ 

ข้าพเจ้าบอกข้อนั้น แก่ท่าน 

ภิกษุผู้ท่าลายสงฆ์ไปสู่อบาย 

[๑๒๘๑] ถามว่า ภิกษุผู้ท่าลายสงฆ์ไปสู่อบาย อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิ 
ตรัสไว้เท่าไร? ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฟ้งวิสัยของท่านผู้รู้เฉพาะพระวินัย 
ตอบว่า ภิกษุผู้ท่าลายสงฆ์ไปสู่อบาย ตกนรกชั่วกัลปึอันพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าแห่ง 
พระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๑๔๔ ขอท่านจงฟ้งวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 

ภิกษุท่าลายสงฆ์ไม , ไปสู่อบาย 

[๑๒๘๒] ถามว่า ภิกษุผู้ท่าลายสงฆ์ไม , ไปสู่อบาย อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักด 
ตรัสไว้เท่าไร? ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฟ้งวิสัยของท่านผู้รู้เฉพาะพระวินัย 
ตอบว่า ภิกษุผู้ท่าลายสงฆ์ไม , ไปอบาย อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักด 
ตรัสไว้ ๑๘ ขอท่านจงฟ้งวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 

หมวด ๘ 

[๑๒๘๓] ถามว่า หมวด ๘ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? 

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฟ้งวิสัยของท่านผู้รู้เฉพาะพระวินัย 

ตอบว่า หมวด ๘ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๑๘ หมวด 
ขอท่านจงฟ้งวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะวินัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 495 


กรรม ๑๖ อย่าง 

[๑๒๘๔] ถามว่า กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? ข้าพเจ้า 
ทั้งหลาย ขอฟ้งนิสัยของท่านผู้รู้เฉพาะพระวินัย 

ตอบว่า กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๑๖ ขอท่านจง 
ฟ้งวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 

โทษแห่งกรรม ๑๒ 

[๑๒๘๕] ถามว่า โทษแห่งกรรม อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? 
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟ้งวิสัยของท่านผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 

ตอบว่า โทษแห่งกรรม อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๑๒ 
อย่าง ขอท่านจงฟ้งวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 

กรรมสมบัติ ๔ 

[๑๒๘๖] ถามว่า กรรมสมบัติ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฟิงวิสัยของท่านผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 

ตอบว่า กรรมสมบัติ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๔ อย่าง 
ขอท่านจงฟ้งวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะวินัย. 

กรรม ๖ 

[๑๒๘๗] ถามว่า กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? ข้าพเจ้า 
ทั้งหลายขอทัเงวิสัยของท่านผู้รู้เฉพาะพระวินัย 

ตอบว่า กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๖ อย่าง ขอท่าน 
จงฟ้งวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 

กรรม ๔ 

[๑๒๘๘] ถามว่า กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? ข้าพเจ้า 
ทั้งหลายขอฟ้งวิสัยของท่านผู้รู้เฉพาะพระวินัย, 

ตอบว่า กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๔ อย่าง ขอท่าน 
จงฟิงวิสัยของข้าพเจ้าผ้ร้เฉพาะพระวินัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 496 


ปาราชิก ๘ 

[๑๒๘๙] ถามว่า ปาราชิก อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฟ้งวิสัยของท่านผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 

ตอบว่า ปาราชิก อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๘ ขอท่าน 
จงฟ้งวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 

สังฆาทิเสส ๒๓ 

[๑๒๙๐] ถามว่า สังฆาทิเสส อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฟิงนิสัย'ของท่านผู้รู้ เฉพาะพระวินัย 
ตอบว่า สังฆาทิเสส อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๒๓ 
ขอท่านจงฟ้งวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 

อนิยต ๒ 

[๑๒๙๑] ถามว่า อนิยต อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฟ้งวิสัยของท่านผู้รู้เฉพาะพระวินัย 
ตอบว่า อนิยต อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๒ ขอท่าน 
จงฟ้งวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 

นิสสัคคิยะ ๔๒ 

[๑๒๙๒] ถามว่า นิสสัคคิยะ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฟิงวิสัยของท่านผู้รู้เฉพาะพระวินัย 
ตอบว่า นิสสัคคิยะ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๔๒ 
ของท่านจงฟ้งวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 

ปาจิตติยะ ๑๘๘ 

[๑๒๙๓] ถามว่า ปาจิตติยะ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฟิงวิสัยของท่านผู้รู้เฉพาะพระวินัย 
ตอบว่า ปาจิตดึยะ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๑๘๘ 
ขอท่านจงฟ้งวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 497 


ปาฏิเทสนึยะ ๑๒ 

[๑๒๙๔] ถามว่า ปาฏิเทสนึยะ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฟิงวิสัยของท่านผู้รู้เฉพาะพระวินัย 
ตอบว่า ปาฏิเทสนึยะ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๑๒ 
ขอท่านจงปังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะวินัย. 

เสขิยะ ๗๕ 

[๑๒๙๕] ถามว่า เสขิยะ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้เท่าไร? 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอปังวิสัยของผู้รู้เฉพาะพระวินัย 

ตอบว่า เสขิยะ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระราชาผู้สูงศักดิตรัสไว้ ๗๕ ขอท่าน 
จงปังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้เฉพาะพระวินัย. 

ปัญหาข้อใด ท่านถามแล้วด้วยดีฉันใด ปัญหาข้อนั้นข้าพเจ้าตอบแล้วด้วยดีฉันนั้น 
อนึ่ง ในคำถามและคำตอบจะไม , อ้างถึงสูตรอะไรไม่มีแล. 

ทุติยคาถาสังคฌิกะ จบ. 

เสทโมจนคาถา 

[๑๒๙๖] บุคคลไม่มีสังวาสกับภิกษุและภิกษุณี การสมโภคบางอย่าง อันภิกษุและภิกษุณีย่อม 
ไม , ได้ในบุคคลนั้น ไม่ต้องอาบัติ เพราะไม , อยู่ปราศ ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๒๙๗] ครุภัณฑ์ ๕ อย่าง อันพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ตรัสว่า ไม่เป็นอาบัติ แก่ 
ภิกษุผู้จำหน่าย ผู้ใช้สอย ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๒๙๘] ข้าพเจ้าไม่กล่าวถึง บุคคล ๑๐ จำพวก เว้นบุคคล ๑๑ จำพวกเสีย ภิกษุไหว้ผู้แก , กว่า 
ต้องอาบัติ ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 498 

[๑๒๙๙] ภิกษุไม่ใช่ผู้ถูกยกวัตร ไม่ใช่ผู้อยู่ปริวาส ไม่ใช่ผู้ทำลายสงฆ์ และไม่ใช่ผู้หลีกไปเข้า 
รีด ตั้งอยู่ในภูมิของภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกัน ไฉนจึงไม่ทั่วไปแก , สิกขา ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาด 
ทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๐๐] บุคคลเข้าถึงธรรม ไต , ถามกุศลที่ประกอบด้วยประโยชน์ มิใช่ผู้เป็นอยู่ ไม่ใช่ผู้ตาย 
ไม่ใช่ผู้นิพพาน ท่านผู้รู้ทั้งหลายเรียกบุคคลนั้นว่าอย่างไร? ปัญหา'ข้อนี้ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลาย 
คิดกันแล้ว. 

[๑๓๐๑] ไม , พูดถึงอวัยวะเหนือรากขวัญขึ้นไป เว้นอวัยวะใต้สะดือลงมา ภิกษุพึงต้องอาบัติ 
ปาราชิกเพราะเมถุนธรรมเป็นปัจจัยได้อย่างไร? ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๐๒] ภิกษุท่ากุฎีด้วยอาการขอเอาเอง ไม , ได้ให้สงฆ์แสดงพื้นที่ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ 
หาชานรอบมิได้ ไม , ต้องอาบัติ ปัญหา'ข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๐๓] ภิกษุท่ากุฎีด้วยอาการขอเอาเอง ให้สงฆ์แสดงพื้นที่แล้วได้ประมาณ ไม่มีผู้จอง มีชาน 
รอบ แต่ต้องอาบัติ ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๐๔] ไม่ประพฤติประโยคอะไรทางกาย และไม , พูดกะคนอื่นๆ ด้วยวาจา แต่ต้องอาบัติหนัก 
ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความขาด ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๐๕] สัตบุรุษ ไม่ท่าความชั่วอะไรทางกายและทางวาจา แม้ทางใจผู้นั้นถูกสงฆ์นาสนะแล้ว 
ชื่อว่าถูกนาสนะด้วยดี เพราะเหตุไร? ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๐๖] ภิกษุไม , เจรจากับมนุษย์ไรๆ ด้วยวาจา และไม่กล่าวถ้อยคำกะผู้อื่น แต่ต้องอาบัติทาง 
วาจา มิใช่ทางกาย ปัญหาซัอนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๐๗] สิกขาบท อันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพรรณนาไว้แล้ว สังฆาทิเสส ๔ สิกขาบท 
ภิกษุณีต้องทั้งหมด ด้วยประโยคเดียวกัน ปัญหาข้อนี้ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๐๘] ภิกษุณี ๒ รูป อุปสมบทแต่สงฆ์ฝ่ายเดียว ภิกษุรับจีวรแต่มือของภิกษุณี ๒ รูป ต้อง 
อาบัติต่างกัน ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๐๙] ภิกษุ ๔ รูปชวนกันไปลักครุกัณฑ์ ๓ รูป เป็นปาราชิก รูป ๑ ไม่เป็นปาราชิก ปัญหาข้อนี้ 
ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๑๐] สตรีอยู่ข้างใน ภิกษุอยู่ข้างนอก ช่องไม , มีในเรือนนั้น ภิกษุจะพึงต้องอาบัติปาราชิก 
เพราะเมถุนธรรมเป็นปัจจัยได้อย่างไร? ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 499 

[๑๓๑๑] ภิกษุรับประเคนนี้ามัน นี้าผึ๋ง นาอ้อย และเนยใสด้วยตนเองแล้วเก็บไว้เมื่อยังไม , 

ล่วงสัปดาห์ เมื่อปัจจัยมีอยู่ฉัน ต้องอาบัติ ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๑๒] อาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ อาบัติสุทธิกปาจิตตีย์ ภิกษุต้องพร้อมกัน ปัญหาข้อนี้ท่าน 
ผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๑๓] ภิกษุ ๒๐ รูป มาประชุมกันสำคัญว่าพร้อมเพรียงจึงทำกรรม ภิกษุอยู่ในที่ ๑๒ โยชน์ 
พึงยังกรรมนั้นให้เสียได้เพราะปัจจัยคือเป็นวรรค ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๑๔] ภิกษุต้องครุกาบัดึล้วน ๖๔ ที่ทำคืนได้ ด้วยอาการเพียงย่างเท้า และด้วยกล่าววาจา 
คราวเดียวกัน ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๑๕] ภิกษุนุ่งผ้าอันตรวาสก ห่มผ้าสังฆาฏิ ๒ ชั้น ผ้าทั้งหมดนั้นเป็นนิสสัคคีย์ ปัญหาข้อนี้ 
ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๑๖] ญัตติก็ไม , ใช่ กรรมวาจาก็ไม , เชิง และพระชินเจ้า ก็ไม , ได้ตรัสว่า เอหิภิกขุแม้สรณคมน์ 
ก็ไม่มีแก , เธอ แต่อุปสัมปทาของเธอไม่เสีย ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๑๗] บุคคลผู้โฉดเขลา ฆ่าสตรีซึ่งมิใช่มารดา และฆ่าบุรุษซึ่งมิใช่บิดา ฆ่าบุคคลผู้มิใช่อริยะ 
แด , ต้องอนันตริยกรรมเพราะเหตุนั้น ปัญหาซัอนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๑๘] บุคคลผู้โฉดเขลา ฆ่าสตรีผู้เป็นมารดา ฆ่าบุรุษผู้เป็นบิดา ครั้นฆ่าบิดามารดาแล้ว 
แด , ไม่ต้องอนันตริยกรรมเพราะโทษนั้น ปัญหาซัอนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๑๙] ภิกษุไม , โจท ไม่สอบสวน แล้วทำกรรมแก่บุคคลผู้อยู่ลับหลัง และกรรมที่ทำแล้วเป็น 
อันทำชอบแล้ว ทั้งการกสงฆ์ไม่ต้องอาบัติ ปัญหาซัอนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๒๐] ภิกษุโจท สอบสวนแล้ว ทำกรรมแก่บุคคลผู้อยู่ต่อหน้า และกรรมที่ทำแล้วไม่เป็นอันทำ 
ทั้งการกสงฆ์ก็ต้องอาบัติ ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๒๑] ภิกษุตัด ต้องอาบัติก็มี ไม , ต้องอาบัติก็มี ภิกษุปิดต้องอาบัติก็มี ไม่ต้องอาบัติก็มี 
ปัญหาข้อนี้ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๒๒] ภิกษุพูดจริง ต้องอาบัติหนัก พูดเท็จต้องอาบัติเบา พูดเท็จต้องอาบัติหนัก และพูด 
จริงต้องอาบัติเบา ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๒๓] ภิกษุบริโภคจีวรที่อธิษฐานแล้ว ย้อมด้วยนาย้อมแล้ว แม้กัปปะก็ทำแล้วยังต้องอาบัติ 
ปัญหาข้อนี้ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 500 

[๑๓๒๔] เมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้ว ภิกษุฉันเนื้อ เธอไม , ใช่ผู้วิกลจริต ไม"ใช่ผู้มีจิตฟ้ง 1 ซ่าน 
และไม , ใช่ผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา แต่เธอไม่ต้องอาบัติ ก็ธรรมข้อนั้น พระสุคตทรงแสดง 
แล้ว ป้ญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๒๕] เธอไม่ใช่ผู้มีจิตกำหนัด และไม"ใช่ผู้มี'ไถยจิต และแม้ผู้อื่นเธอก็ไม , ไต้คิดจะฆ่า ความ 
ขาดย่อมมีแก่เธอผู้ให้จับสลาก เป็นอาบัติถุลลัจจัยแก'ภิกษุผู้จับ ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลาย 
คิดกันแล้ว. 

[๑๓๒๖] ไม่ใช่เสนาสนะป่าที่รู้กันว่ามีความรังเกียจ และไม่ใช่สงฆ์ให้สมมติ ทั้งกฐินเธอไม , ได้ 
กราน เธอเก็บจีวรไว้ ณ ที่นั้นเอง แล้วไปตั้งกึ่งโยชน์เมื่ออรุณขึ้น เธอนั่นแหละไม , ต้องอาบัติ 
ปัญหาซัอนี้ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๒๗] อาบัติทั้งมวลที่เป็นไปทางกาย มิใช่ทางวาจา ต่างวัตถุกัน ภิกษุต้องในขณะเดียวกัน 
ไม่ก่อน ไม , หลัง ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๒๘] อาบัติทั้งมวลที่เป็นไปทางวาจา มิใช่ทางกายต่างวัตถุกัน ภิกษุต้องในขณะเดียวกัน 
ไม่ก่อน ไม , หลัง ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๒๙] ไม่เสพเมถุนนั้นในสตรี ๓ จำพวก บุรุษ ๓ จำพวก คนไม่ประเสริฐ ๓ จำพวก และ 
บัณเทาะก์ ๓ จำพวก และไม่ประพฤติเมถุนในอวัยวะที่ปรากฏ แต่ความขาดย่อมมีเพราะ 
เมถุนธรรมเป็นปัจจัย ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๓๐] ขอจีวรกะมารดา และไม , ได้น้อมลาภไปเพื่อสงฆ์ เพราะเหตุไร ภิกษุนั้นจึงต้องอาบัติ 
แต่ไม่ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้เป็นญาติ ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๓๑] ผู้โกรธ ย่อมให้สงฆ์ยินดี ผู้โกรธ ย่อมถูกสงฆ์ติเตียน ก็ธรรมที่เป็นเหตุให้สงฆ์ 
สรรเสริญผู้โกรธนั้น ชื่ออะไร? ปัญหาซัอนี้ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๓๒] ผู้แช่มชื่น ย่อมให้สงฆ์ยินดี ผู้แช่มชื่น ย่อมถูกสงฆ์ติเตียน ก็ธรรมที่เป็นเหตุให้สงฆ์ 
ติเตียนผู้แช่มชื่นนั้นชื่ออะไร? ปัญหาข้อนี้ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๓๓] ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจชัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนึยะ และทุกกฏ ในขณะ 
เดียวกัน ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๓๔]ทั้งสองมีอายุครบ๒๐ปีทั้งสองมีอุปัชฌาย์คนเดียวกันมีอาจารย์คนเดียวกันมีกรรม 
วาจาอันเดียวกัน รูปหนึ่งเป็นอุปสัมบัน รูปหนึ่งเป็นอนุปสัมบัน ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลาย 
คิดกันแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 501 

[๑๓๓๕] ผ้าที่ไม , ได้ทำกัปปะ และไม , ได้ย้อมด้วยนั้าย้อม ภิกษุปรารถนา พึงแสวงหามานุ่งห่ม 
และเธอไม , ต้องอาบัติ ก็ธรรมอันนั้น พระสุคตทรงแสดงแล้ว ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลาย 
คิดกันแล้ว. 

[๑๓๓๖] ภิกษุณีไม , ให้ ไม่รับ การรับไม่มีด้วยเหตุนั้นแต่ต้องอาบัติหนัก มิใช่อาบัติเบา 
และการต้องนั้น เพราะการบริโภคเป็นปัจจัย ปัญหาซัอนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๓๗] ภิกษุณีไม่ให้ ไม , รับ การรับไม่มีด้วยเหตุนั้น แต่ต้องอาบัติเบา ไม , ใช่อาบัติหนัก 
และการต้องนั้น เพราะการบริโภคเป็นปัจจัย ปัญหาซัอนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

[๑๓๓๘] ภิกษุณีต้องอาบัติหนักมีส่วนเหลือ ปกปิดไว้เพราะอาศัยความไม , เอื้อเฟิอ ไม่ใช่ภิกษุณี 
ก็ไม่ต้องโทษ ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว. 

เสทโมจนคาถา จบ. 

หัวข้อประจำเรื่อง 

[๑๓๓๙] ไม่มีสังวาส ไม่จำหน่าย บุคคล ๑๐ ไม่ใช่ผู้ถูกยกวัตร เข้าถึงธรรม 
อวัยวะเหนือรากขวัญ ต่อนั้น ท่ากุฎีด้วยอาการขอเอาเอง ๒ สิกขาบท ไม่ประพฤติประโยคทาง 
กาย แต่ต้องอาบัติหนัก ไม่ท่าความชั่วทางกายแต่ถูกสงฆ์นาสนะชอบแล้ว ไม่เจรจา สิกขาบท 
ชน ๒ คน และชน ๔ คน สตรี นั้ามัน นิสสัคคีย์ ภิกษุ ย่างเท้าเดิน นุ่งผ้า ไม่ใช่ญัตติ 
ฆ่าสตรีมิใช่มารดา ฆ่าบุรุษมิใช่บิดา ไม , โจท โจท ตัด พูดจริง ผ้าที่อธิษฐาน พระอาทิตย์ 
อัสดงแล้ว ไม่กำหนัด มิใช่เสนาสนะป่า อาบัติทางกาย ทางวาจา สตรี ๓ พวก มารดาโกรธ 
ให้ยินดี แช่มชื่น ต้องสังฆาทิเสส สองคน ผ้าไม , ได้ท่ากัปปะ ไม , ให้ต้องอาบัติหนัก คาถาที่ 
คิดจนเหงื่อไหล เป็นปัญหาที่ท่านผู้รู้ให้แจ่มแจ้งแล้วแล. 

หัวข้อประจำเรื่อง จบ. 


ปัญจวรรค 
กรรมวรรคที่ ๑ 
กรรม ๔ 

[๑๓๔๐] กรรม ๔ อย่าง คือ อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑ 
ญัตติจตุตถกรรม ๑. 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 502 

ถามว่า กรรม ๔ อย่างนี้ย่อมวิบัติโดยอาการเท่าไร? 

ตอบว่า กรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมวิบัติโดยอาการ ๕ คือ โดยวัตถุ ๑ โดยญัตติ ๑ 
โดยอนุสาวนา ๑ โดยสีมา ๑ โดยบริษัท ๑. 

วัตถุวิบัติ 

[๑๓๔๑] ถามว่า กรรมย่อมวิบัติโดยวัตถุ อย่างไร? 

ตอบว่า กรรมย่อมวิบัติโดยวัตถุอย่างนี้คือ กรรมที่ควรท่าพร้อมหน้า แต่สงฆ์ทำลับ 
หลัง ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม วิบัติโดยวัตถุ 

กรรมที่ควรสอบถามก่อนท่า แต่สงฆ์ไม่สอบถามก่อนท่า ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม 
วิบัติโดยวัตถุ 

กรรมที่ควรท่าตามปฏิญญา แต่สงฆ์ไม่ท่าตามปฏิญญา ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม วิบัติ 
โดยวัตถุ 

สงฆ์ให้อมูฬหวินัย แก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม วิบัติโดยวัตถุ 
สงฆ์ท่าตัสสปาปิยสิกากรรม แก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัย ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม 
วิบัติโดยวัตถุ 

สงฆ์ท่าตัชชนึยกรรม แก่ภิกษุผู้'ควรตัสสปาปิยสิกากรรม ชื่อว่ากรรมไม , เป็นธรรม 
วิบัติโดยวัตถุ 

สงฆ์ , ทำนิยสกรรม แก่ภิกษุผู้ควรตัชชนียกรรม ชื่อว่ากรรมไม , เป็นธรรม วิบัติโดย 
วัตถุ 

สงฆ์ทำปัพพาชนียกรรม แก , ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม วิบัติโดย 
วัตถุ 

สงฆ์ทำปฏิสารณียกรรม แก่ภิกษุผู้'ควรปัพพาชนียกรรม ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม 
วิบัติโดยวัตถุ 

สงฆ์ทำอุกเขปนึยกรรม แก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม วิบัติ 
โดยวัตถุ 

สงฆ์ให้ปริวาส แก , ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม วิบัติโดยวัตถุ 
สงฆ์ชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเติม ชื่อว่ากรรมไม , เป็นธรรม วิบัติโดยวัตถุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 503 

สงฆ์ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม วิบัติโดยวัตถุ 

สงฆ์อัพภานภิกษุผู้ควรมานัต ชื่อว่ากรรมไม , เป็นธรรม วิบัติโดยวัตถุ 

สงฆ์ให้ภิกษุผู้ควรอัพภานอุปสมบท ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม วิบัติโดยวัตถุ 

สงฆ์ทำอุโบสถในวันมิใช่อุโบสถ ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม วิบัติโดยวัตถุ 

สงฆ์ปวารณาในวันมิใช่ปวารณา ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม วิบัติโดยวัตถุ 

อย่างนี้ กรรมย่อมวิบัติโดยวัตถุ. 

ญัตติวิบัติ 

[๑๓๔๒] ถามว่า กรรมย่อมวิบัติโดยญัตติ อย่างไร? 

ตอบว่า กรรมย่อมวิบัติโดยญัตติ ด้วยอาการ ๕ คือ: 

๑. ไม่ระบุวัตถุ 
๒. ไม่ระบุสงฆ์ 
๓. ไม่ระบุบุคคล 
๔. ไม่ระบุญัตติ 
๕. ตังญัตติภายหลัง 

กรรมย่อมวิบัติโดยญัตติ ด้วยอาการ ๕ นี้. 

อนุสาวนาวิบัติ 

[๑๓๔๓] ถามว่า กรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนา อย่างไร? 

ตอบว่า กรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนา ด้วยอาการ ๕ คือ: 

๑. ไม่ระบุวัตถุ 
๒. ไม่ระบุสงฆ์ 
๓. ไม่ระบุบุคคล 
๔. ทิ้งญัตติ 
๕. สวดในกาลไม่ควร 

กรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนา ด้วยอาการ ๕ นี้. 

สีมาวิบัติ 

[๑๓๔๔] ถามว่า กรรมย่อมวิบัติโดยสีมา อย่างไร? 

ตอบว่า กรรมย่อมวิบัติโดยสีมา ด้วยอาการ ๑๑ อย่าง คือ: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 504 


๑. สมมติสีมาเล็กเกิน 
๒. สมมติสีมาใหญ่เกิน 
๓. สมมติสีมามีนิมิตขาด 
๔. สมมติสีมาใช้เงาเป็นนิมิต 
๕. สมมติสีมาไม่มีนิมิต 
๖. ภิกษุอยู่ภายนอกสีมาสมมติสีมา 
๗. สมมติสีมาในนที 
๘. สมมติสีมาในสมุทร 
๙. สมมติสีมาในชาตสระ 
๑๐. คาบเกี่ยวสีมาด้วยสีมา 
๑๑. ทับสีมาด้วยสีมา 

กรรมย่อมวิบัติโดยสีมา ด้วยอาการ ๑๑ อย่างนี้. 

บริษัทวิบัติ 

[๑๓๔๕] ถามว่า กรรมย่อมวิบัติโดยบริษัท อย่างไร? 

ตอบว่า กรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทด้วยอาการ ๑๒ อย่าง คือ: 

๑. ในกรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวก 
เธอยังไม , มา, ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา, ภิกษุอยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 
๒. ในกรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวก 
เธอมาแล้ว แต่ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน 
๓. ในกรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวก 
เธอมาแล้ว นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา แต่อยู่พร้อมหน้ากันกัดล้าน. 

๔. ในกรรมอันสงฆ์ปัญจวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวก 
เธอยังไม่มา ไม่นำฉันทะของภิกษผ้ควรฉันทะมา อย่พร้อมหน้ากันกัดล้าน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 505 

๕. ในกรรมอันสงฆ์ปัญจวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวก 

เธอมาแล้ว แต่ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน 

๖. ในกรรมอันสงฆ์ปัญจวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวก 

เธอมาแล้ว นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา แต่อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 

๗. ในกรรมอันสงฆ์ทสวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวก 

เธอยังไม , มา ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 

๘. ในกรรมอันสงฆ์ทสวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวกเธอ 

มาแล้ว แต่ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 

๙. ในกรรมอันสงฆ์ทสวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวกเธอ 

มาแล้ว นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา แต่อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 

๑๐. ในกรรมอันสงฆ์วีสติวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวก 

เธอยังไม , มา ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 

๑๑. ในกรรมอันสงฆ์วีสติวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวก 

เธอมาแล้ว แต่ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 

๑๒. ในกรรมอันสงฆ์วีสติวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวก 

เธอมาแล้ว นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา แต่อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน. 

กรรมวิบัติโดยบริษัท ด้วยอาการ ๑๒ นี้. 


กรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำเป็นต้น 

[๑๓๔๖] ในกรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำ ภิกษุปกตัดตะ ๔ รูป เป็นผู้เข้ากรรม 
ปกตัดตะนอกนั้น เป็นผู้ควรฉันทะ สงฆ์ทำกรรมแก่ภิกษุใด ภิกษุนั้นไม่ใช่เป็นผู้เข้ากรรม และ 
ไม่ควรฉันทะ แต่เป็นผู้ควรกรรม 

ในกรรมอันสงฆ์ปัญจวรรคพึงทำ ภิกษุปกตัดตะ ๕ รูป เป็นผู้เข้ากรรม ปกตัดตะนอก 

นั้นเป็นผู้ควรฉันทะ สงฆ์ทำกรรมแก่ภิกษุใด ภิกษุนั้นไม่ใช่เป็นผู้เข้ากรรม และไม่ควรฉันทะ แต่ 

เป็นผู้ควรกรรม 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 506 

ในกรรมอันสงฆ์ทสวรรคพึงทำ ภิกษุปกตัตตะ ๑๐ รูป เป็นผู้เข้ากรรม ปกตัตตะ 

นอกนั้น เป็นผู้ควรฉันทะ สงฆ์ทำกรรมแก , ภิกษุใด ภิกษุนั้นไม่ใช่เป็นผู้เข้ากรรม และไม่ควร 

ฉันทะ แต่เป็นผู้ควรกรรม 

ในกรรมอันสงฆ์วีสติวรรคพึงทำ ภิกษุปกตัตตะ ๒๐ รูป เป็นผู้เข้ากรรม ปกตัตตะ 

นอกนั้น เป็นผู้ควรฉันทะ สงฆ์ทำกรรมแก , ภิกษุใด ภิกษุนั้นไม่ใช่เป็นผู้เข้ากรรม และไม่ควร 

ฉันทะ แต่เป็นผู้ควรกรรม. 

กรรม ๔ 

[๑๓๔๗] กรรม ๔ คือ ๑. อปโลกนกรรม ๒. ญัตติกรรม ๓. ญัตติทุติยกรรม 
๔. ญัตติจตุตถกรรม. 

ถามว่า กรรม ๔ นี้ ย่อมวิบัติ โดยอาการเท่าไร? 

ตอบว่า กรรม ๔ นี้ย่อมวิบัติ โดยอาการ ๕ คือ: 

๑. โดยวัตถุ 
๒. โดยญัตติ 
๓. โดยอนุสาวนา 
๔. โดยสีมา 
๕. โดยบริษัท 

วัตถุวิบัติ 

[๑๓๔๘] ถามว่า กรรมย่อมวิบัติโดยวัตถุ อย่างไร? 

ตอบว่า สงฆ์ให้บัณเฑาะก์อุปสมบท ชื่อว่ากรรมเป็นอธรรม วิบัติโดยวัตถุ 
สงฆ์ให้คนไถยสังวาสอุปสมบท ชื่อว่ากรรมเป็นอธรรม วิบัติโดยวัตถุ 
สงฆ์ให้คนผู้เข้ารีดเดียรถีย์อุปสมบท ชื่อว่ากรรมเป็นอธรรม วิบัติโดยวัตถุ 
สงฆ์ให้ดิรัจฉานอุปสมบท ชื่อว่ากรรมเป็นอธรรม วิบัติโดยวัตถุ 
สงฆ์ให้คนผู้ฆ่ามารดาอุปสมบท ชื่อว่ากรรมเป็นอธรรม วิบัติโดยวัตถุ 
สงฆ์ให้คนผู้ฆ่าบิดาอุปสมบท ชื่อว่ากรรมเป็นอธรรม วิบัติโดยวัตถุ 
สงฆ์ให้คนผู้ฆ่าพระอรหันต์อุปสมบท ชื่อว่ากรรมเป็นอธรรม วิบัติโดยวัตถุ 
สงฆ์ให้คนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีอุปสมบท ชื่อว่ากรรมเป็นอธรรม วิบัติโดยวัตถุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 507 

สงฆ์ให้คนผู้ทำลายสงฆ์อุปสมบท ชื่อว่ากรรมเป็นอธรรม วิบัติโดยวัตถุ 
สงฆ์ให้คนผู้ยังพระโลหิตห้ออุปสมบท ชื่อว่ากรรมเป็นอธรรม วิบัติโดยวัตถุ 
สงฆ์ให้คนผู้สองเพศอุปสมบท ชื่อว่ากรรมเป็นอธรรม วิบัติโดยวัตถุ 
สงฆ์ให้คนผู้มีอายุหย่อน๒๐ปีอุปสมบทชื่อว่ากรรมเป็นอธรรมวิบัติโดยวัตถุ 
อย่างนี้ กรรมย่อมวิบัติโดยวัตถุ. 

ญัตติวิบัติ 

[๑๓๔๙] ถามว่า กรรมย่อมวิบัติโดยญัตติ อย่างไร? 

ตอบว่า กรรมย่อมวิบัติโดยญัตติ ด้วยอาการ ๕ คือ: 

๑. ไม่ระบุวัตถุ 
๒. ไม่ระบุสงฆ์ 
๓. ไม่ระบุบุคคล 
๔. ไม่ระบุญัตติ 
๕. ตั้งญัตติภายหลัง 

กรรมย่อมวิบัติโดยญัตติ ด้วยอาการ ๕ นี้. 

อนุสาวนาวิบัติ 

[๑๓๕๐] ถามว่า กรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนาอย่างไร? 

ตอบว่า กรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนา ด้วยอาการ ๕ คือ: 

๑. ไม่ระบุวัตถุ 
๒. ไม่ระบุสงฆ์ 
๓. ไม่ระบุบุคคล 
๔. ทิ้งญัตติ 
๕. สวดในกาลไม่ควร 

กรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนา ด้วยอาการ ๕ นี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 508 


สีมาวิบัติ 

[๑๓๕๑] ถามว่า กรรมย่อมวิบัติโดยสีมาอย่างไร? 

ตอบว่า กรรมย่อมวิบัติโดยสีมา ด้วยอาการ ๑๑ อย่าง คือ: 

๑. สมมติสีมาเล็กเกิน 
๒. สมมติสีมาใหญ่เกิน 
๓. สมมติสีมามีนิมิตขาด 
๔. สมมติสีมาใช้เงาเป็นนิมิต 
๕. สมมติสีมาไม่มีนิมิต 
๖. ภิกษุอยู่ภายนอกสีมาสมมติสีมา 
๗. สมมติสีมาในนที 
๘. สมมติสีมาในสมุทร 
๙. สมมติสีมาในชาตสระ 
๑๐. คาบเกี่ยวสีมาด้วยสีมา 
๑๑. ทับสีมาด้วยสีมา 

กรรมย่อมวิบัติโดยสีมา ด้วยอาการ ๑๑ อย่างนี้. 

บริษัทวิบัติ 

[๑๓๕๒] ถามว่า กรรมย่อมวิบัติ โดยบริษัทอย่างไร? 

ตอบว่า กรรมย่อมวิบัติโดยบริษัท ด้วยอาการ ๑๒ อย่าง คือ: 

๑. ในกรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวกเธอ 

ยังไม , มา ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน 

๒. ในกรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวกเธอ 

มาแล้ว แต่ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 

๓. ในกรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวกเธอ 

มาแล้ว นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 

๔. ในกรรมอันสงฆ์ปัญจวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร 

พวกเธอยังไม่มา ไม่นำฉันทะของภิกษผ้ควรฉันทะมา อย่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 509 

๕. ในกรรมอันสงฆ์ปัญจวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร 
พวกเธอมาแล้ว แต่ไม , นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน 
๖. ในกรรมอันสงฆ์ปัญจวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวก 
เธอมาแล้ว นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา แต่อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 
๗. ในกรรมอันสงฆ์ทสวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวกเธอ 
ยังไม , มา ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 
๘. ในกรรมอันสงฆ์ทสวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวก 
เธอมาแล้ว แต่ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 
๙. ในกรรมอันสงฆ์ทสวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร พวกเธอ 
มาแล้ว นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา แต่อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 
๑๐. ในกรรมอันสงฆ์วีสติวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร 
พวกเธอยังไม่มา ไม , นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 
๑๑. ในกรรมอันสงฆ์วีสติวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร 
พวกเธอมาแล้ว แต่ไม , นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 
๑๒. ในกรรมอันสงฆ์วีสติวรรคพึงทำ ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรม มีจำนวนเท่าไร 
พวกเธอมาแล้ว นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา แต่อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 
กรรมย่อมวิบัติโดยบริษัท ด้วยอาการ ๑๒ นี้. 

อปโลกนกรรมเป็นต้น 

[๑๓๕๓] ถามว่า อปโลกนกรรมถึงฐานะเท่าไร? ญัตติกรรมถึงฐานะเท่าไร? ญัตติ 
ทุติยกรรมถึงฐานะเท่าไร? ญัตติจตุตถกรรมถึงฐานะเท่าไร? 

ตอบว่า อปโลกนกรรมถึงฐานะ ๕ อย่าง ญัตติกรรมถึงฐานะ ๙ อย่าง ญัตติ 
ทุติยกรรมถึงฐานะ ๗ อย่าง ญัตติจตุตถกรรมถึงฐานะ ๗ อย่าง. 

ฐานะแห่งอปโลกนกรรม 

[๑๓๕๔] ถามว่า อปโลกนกรรมถึงฐานะ ๕ เป็นไฉน? 

ตอบว่า โอสารณ นิสสารณา ภัณฑุกรรม พรหมทัณฑ์ ทั้งกรรมลักษณะเป็น 
คำรบ ๕ อปโลกนกรรมถึงฐานะ ๕ นี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 510 


ฐานะแห่งญัตติกรรม 

[๑๓๕๕] ถามว่า ญัตติกรรมถึงฐานะ ๙ เป็นไฉน? 

ตอบว่า โอสารณา นิสสารณา อุโบสถ ปวารณา สมมติ การให้ การรับ 
การเลื่อนปวารณาออกไป ทั้งกรรมลักษณะเป็นคำรบ ๙ ญัตติกรรมถึงฐานะ ๙ นี้. 

ฐานะแห่งญัตติทุติยกรรม 

[๑๓๕๖] ถามว่า ญัตติทุติยกรรม ถึงฐานะ ๗ อย่าง เป็นไฉน? 

ตอบว่า โอสารณา นิสสารณา สมมติ การให้ การถอน การแสดง 
ทั้งกรรมลักษณะเป็นคำรบ ๗ ญัตติทุติยกรรมถึงฐานะ ๗ นี้. 

ฐานะแห่งญัตติจตุตถกรรม 

[๑๓๕๗] ถามว่า ญัตติจตุตถกรรม ถึงฐานะ ๗ อย่าง เป็นไฉน? 

ตอบว่า โอสารณา นิสสารณา สมมติ การให้ นิคคหะ สมนุภาสน์ 
ทั้งกรรมลักษณะเป็นคำรบ ๗ ญัตติจตุตถกรรมถึงฐานะ ๗ นี้. 

กรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำเป็นต้น 

[๑๓๕๘] ในกรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำ ภิกษุปกตัตตะ ๔ รูป เป็นผู้เข้ากรรม 
ปกตัตตะนอกนั้นเป็นผู้ควรฉันทะ สงฆ์ทำกรรมแก , ภิกษุใด ภิกษุนั้นไม่ใช่เป็นผู้เข้ากรรม และ 
ไม่ควรฉันทะ แต่เป็นผู้ควรกรรม 

ในกรรมอันสงฆ์ปัญจวรรคพึงทำ ภิกษุปกตัตตะ ๕ รูป เป็นผู้เข้ากรรม ปกตัตะนอกนั้น 
เป็นผู้ควรฉันทะ สงฆ์ทำกรรมแก่ภิกษุใด ภิกษุนั้นไม่ใช่เป็นผู้เข้ากรรม และไม่ควรฉันทะ แต่ 
เป็นผู้ควรกรรม 

ในกรรมอันสงฆ์ทสวรรคพึงทำ ภิกษุปกตัตตะ ๑๐ รูป เป็นผู้เข้ากรรม ปกตัตตะนอก 

นั้นเป็นผู้ควรฉันทะ สงฆ์ทำกรรมแก่ภิกษุใด ภิกษุนั้นไม่ใช่เป็นผู้เข้ากรรม และไม่ควรฉันทะ 

แต่เป็นผู้ควรกรรม 

ในกรรมอันสงฆ์วีสติวรรคพึงทำ ภิกษุปกตัตตะ ๒๐ รูป เป็นผู้เข้ากรรม ปกตัตตะ 

นอกนั้นเป็นผู้ควรฉันทะ สงฆ์ทำกรรมแก่ภิกษุใด ภิกษุนั้นไม , ใช่เป็นผู้เข้ากรรม และไม , ควรฉันทะ 

แต่เป็นผู้ควรกรรม. 

กรรมวรรคที่ ๑ จบ. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 511 


อรรถวสวรรค ที่ ๒ 
ทรงบัญญัติสิกขาบท 

[๑๓๕๙] พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก , สาวก อาศัยอำนาจ ๒ ประการ คือ 
เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ ๑ 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้ 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ 
เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้ 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ เพื่อ 
ป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้ 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ เพื่อ 
ป้องกันเวรอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดเวรอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์๒ ประการนี้ 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์๒ ประการ คือ เพื่อ 
ป้องกันโทษอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดโทษอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้ 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ เพื่อ 
ป้องกันภัยอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดภัยอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้ 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ 
เพื่อป้องกันอกุศลธรรมอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้ 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ เพื่อ 
อนุเคราะห์คฤหัสถ์ ๑ เพื่อเข้าไปดัดฟิกฝ่ายของพวกภิกษุผู้มีความปรารถนาลามก ๑ 
พระตถาคตทรงบัฌฌัติสิกขาบทแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 512 

พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ เพื่อ 

ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ 

พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้ 

พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ เพื่อ 

ความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะห์พระวินัย ๑ 

พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้. 

อรรถวสวรรค ที่ ๒ จบ. 

ปัญญัติวรรค ที่ ๓ 

ทรงบัญญัติปาติโมกข์เป็นต้น 

[๑๓๖๐] พระตถาคตทรงบัญญัติปาติโมกข์แก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์๒ ประการ 
... ทรงบัญญัติปาติโมกขุทเทศ ทรงบัญญัติการงดปาติโมกข์ ทรงบัญญัติปวารณา ทรงบัญญัติการ 
งดปวารณา ทรงบัญญัติตัชชนีกรรม ทรงบัญญัตินิยสกรรม ทรงบัญญัติปัพพาชนึยกรรม ทรง 
บัญญัติปฏิสารณียกรรม ทรงบัญญัติอุกเขปนียกรรม ทรงบัญญัติการให้ปริวาส ทรงบัญญัติการ 
ชักเข้าหาอาบัติเดิม ทรงบัญญัติการให้มานัต ทรงบัญญัติอัพภาน ทรงบัญญัติโอสารนึยกรรม 
ทรงบัญญัตินิสสารนึยกรรม ทรงบัญญัติการอุปสมบท ทรงบัญญัติอปโลกนกรรม ทรงบัญญัติ 
ญัตติกรรม ทรงบัญญัติญัตติทุติยกรรม ทรงบัญญัติญัตติจตุตถกรรม. 

ปัญญัติวรรค ที่ ๓ จบ. 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 513 


ปัญญัติวรรค ที่ ๔ 

[๑๓๖๑] พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทที่ยังมิได้บัญญัติ ทรงบัญญัติเพิ่มเติมสิกขาบท 
ที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว ทรงบัญญัติสัมมุขาวินัย ทรงบัญญัติสตินัย ทรงบัญญัติอมูฬหรินัย ทรง 
บัญญัติปฏิญญาตกรณะ ทรงบัญญัติเยภุยยสิกา ทรงบัญญัติตัสสปาปิยสิกา ทรงบัญญัติติณวัตถารก 
คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ ๑ 
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้. 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ 

เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้. 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ 
เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ 
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้. 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์๒ ประการ คือ 
เพื่อป้องกันเวรอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดเวรอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ 
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้. 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ 
เพื่อป้องกันโทษอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดโทษอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ 
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้. 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ 
เพื่อป้องกันภัยอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดภัยอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ 
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์๒ ประการนี้. 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์๒ ประการ คือ 

เพื่อป้องกันอกุศลธรรมอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอกุศลธรรมอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้. 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ 

เพื่ออนุเคราะห์คฤหัสถ์ ๑ เพื่อตัดฟิกฝ่ายของผู้ปรารถนาลามก ๑ 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก , สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์๒ ประการนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 514 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ 

เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้. 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการ คือ 

เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะห์พระวินัย ๑ 

พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแก่สาวก อาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้. 

ปัญญัติวรรคที่ ๔ จบ. 

นวสังคหวรรค ที่ ๕ 
สังคหะ ๙ อย่าง 

[๑๓๖๒] สังคหะมี ๙ อย่าง คือ วัตถุสังคหะ ๑ วิบัติสังคหะ ๑ อาบัติสังคหะ ๑ 
นิทานสังคหะ ๑ บุคคลสังคหะ ๑ ขันธสังคหะ ๑ สมุฏฐานสังคหะ ๑ อธิกรณสังคหะ ๑ 
สมถสังคหะ ๑ 

ให้บอกเรื่อง 

[๑๓๖๓] เมื่ออธิกรณ์เกิดขึ้นแล้ว ถ้าคู่ความทั้งสองมาถึง สงฆ์พึงให้ทั้งสองบอกเรื่อง 
ครั้นแล้วพึงพึงปฏิญญาทั้งสอง แล้วพึงพูดกะคู , ความทั้งสองว่า เมื่อพวกเราระงับอธิกรณ์นี้แล้ว 
ท่านทั้งสองจักยินดี หรือ ล้าทั้งสองรับว่า ข้าพเจ้าทั้งสองจักยินดี สงฆ์พึงรับอธิกรณ์นั้นไว้. 

ล้าบริษัทมีอลัชชีมาก สงฆ์พึงระงับด้วยอุพพาหิกา. ล้าบริษัทมีคนพาลมาก สงฆ์พึงแสวงหา 
พระวินัยธร. อธิกรณ์นั้นจะระงับ โดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสน์ใด สงฆ์พึงระงับ 
อธิกรณ์นั้นโดยอย่างนั้น. 

พึงรู้วัตถุเป็นต้น 

[๑๓๖๔] พึงรู้วัตถุ พึงรู้โคตร พึงรู้ชื่อ พึงรู้อาบัติ. 

คำว่า เมถุนธรรม เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า ปาราชิก เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า อทินนาทาน เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า ปาราชิก เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 515 

คำว่า มนุสสวิคคหะ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า ปาราชิก เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า อุตตริมนุสสธรรม เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า ปาราชิก เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า สุกกวิสัฏฐิ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า กายสังสัคคะ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า ทุฏจุลลวาจา เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า อัตตกาม เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า สัญจริตตะ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า ให้ทำกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า ให้ทำวิหารใหญ่ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า ตามกำจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกไม่มีมูล เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้ง 
โคตร. 

คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า ถือเอาเอกเทศบางอย่างแห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเลศ 
แล้วตามกำจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า การที่ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ 
เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 516 

คำว่า การที่ภิกษุทั้งหลาย ผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่สละกรรม 
เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร 
คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า การที่ภิกษุผู้ว่ายากไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ จบ เป็น 
ทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ. 

คำว่า การที่ภิกษุผู้ประทุษร้ายสกุลไม่สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน์ครบ ๓ 
จบ เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า สังฆาทิเสส เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติ -.. 

คำว่า การอาศัยความไม , เอื้อเฟิอถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนเขฬะลงในนา 
เป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคตร. 

คำว่า ทุกกฎ เป็นทั้งชื่อ เป็นทั้งอาบัติแล. 

นวสังคหวรรคที่ ๕ จบ. 


หัวข้อประจำวรรค 

[๑๓๖๕] อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑ ญัตติจตุตถกรรม ๑ 
วัตถุ ๑ ญัตติ ๑ อนุสาวนา ๑ สีมา ๑ บริษัท ๑ พร้อมหห้า ๑ สอบถาม ๑ ปฏิญญา ๑ 
ควรสติวินัย ๑ วัตถุ ๑ สงฆ์ ๑ บุคคล ๑ ญัตติ ๑ ตั้งญัตติภายหลัง ๑ วัตถุ ๑ สงฆ์ ๑ 
บุคคล ๑ สวดประกาศ ๑ สวดในกาลไม่ควร ๑ สีมาเล็กเกิน ๑ สีมาใหญ่เกิน ๑ สีมามีนิมิต 
ขาด ๑ สีมาใช้เงาเป็นนิมิต ๑ สีมาไม่มีนิมิต ๑ อยู่นอกสีมาสมมติสีมา ๑ สมมติสีมาในนที ๑ 
ในสมุทร ๑ ในชาตสระ ๑ คาบเกี่ยวสีมา ๑ ทับสีมาด้วยสีมา ๑ กรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำ ๑ 
กรรมอันสงฆ์ปัญจวรรคพึงทำ ๑ กรรมอันสงฆ์ทสวรรคพึงทำ ๑ กรรมอันสงฆ์วีสดึวรรคพึงทำ ๑ 
ไม่นำฉันทะมา ๑ นำฉันทะมา ๑ บุคคลผู้เข้ากรรม ๑ ผู้ควรฉันทะ ๑ ผู้ควรกรรม ๑ อปโลกน 
กรรม ๕ สถาน ๑ ญัตติกรรม ๙ สถาน ๑ ญัตติทุติยกรรม ๗ สถาน ๑ ญัตติจตุตถกรรม ๗ 
สถาน ๑ ความรับว่าดี ๑ ความผาสุก ๑ บุคคลผู้เก้อยาก ๑ ภิกษุมีศีลเป็นที่รัก ๑ อาสวะ ๑ 
เวร ๑ โทษ ๑ ภัย ๑ อกุศลธรรม ๑ คฤหัสถ์ ๑ บุคคลผู้ปรารถนาลามก ๑ ชุมชนที่ยังไม , 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร - หน้าที่ 517 

เลื่อมใส ๑ ชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ ความตั้งอยู่แห่งพระสัทธรรม ๑ อนุเคราะห์พระวินัย ๑ 
ปาติโมกขุทเทศ ๑ งดปาติโมกข์ ๑ งดปวารณา ๑ ตัชชนียกรรม ๑ นิยสกรรม ๑ ป้พพาชนึย 
กรรม ๑ ปฏิสารณียกรรม ๑ อุกเขปนียกรรม ๑ ปริวาส ๑ อาบัติเดิม ๑ มานัต ๑ อัพภาน ๑ 
โอสารณา ๑ นิสสารณา ๑ อุปสมบท ๑ อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑ 
ญัตติจตุตถกรรม ๑ ยังมิได้ทรงบัญญัติ ๑ ทรงบัญญัติซา ๑ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬห 
วินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ เยภุยยสิกา ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑ วัตถุ ๑ วิบัติ ๑ 
อาบัติ๑นิทาน๑บุคคล๑ขันธ์ ๑สมุฏฐาน๑อธิกรณ์ ๑สมถะ๑สังคหะ๑ชื่อ® 

และอาบัติ ๑ ดังนี้แล. 

คัมภีร์ปริวาร จบ. 


คาถาส่งท้าย 

[๑๓๖๖] ก็พระวินัยธร ผู้เรืองนาม มีปัญญามาก ทรงสุตะ มีวิจารณญาณ 
สอบสวนแนวทางของท่านบูรพาจารย์ในที่นั้นๆ แล้วคิดเขียนข้อพิสดาร 
และสังเขปนี้ไว้ในสายกลาง ตามแนวทางที่วางไว้ ซึ่งจะนำความสะดวก 
มาให้แก่เหล่าศิษย์. คัมภีร์นี้เรียกว่าปริวาร มีทุกเรื่องพร้อมทั้งลักษณะ มี 
อรรถโดยอรรถในสัทธรรม มีธรรมโดยธรรมในบัญญัติ ห้อมล้อม 
พระศาสนาดุจสาครล้อมรอบชมพูทวีป ฉะนั้น. 

พระวินัยธรเมื่อไม , รู้คัมภีร์ปริวาร ไฉนจะวินิจฉัยโดยธรรมได้. ความ 
เคลือบแคลงของพระวินัยธรใดที่เกิดในวิบัติ วัตถุ บัญญัติ อนุบัญญัติ บุคคล 
เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ โลกวัชชะ และปัณณัตติวัชชะ ย่อมขาดสิ้น 
ไปด้วยคัมภีร์ปริวาร, พระเจ้าจักรพรรดิ สง่างามในกองทัพใหญ่ฉันใด 
ไกรสรสง่างามในท่ามกลางฝูงมฤคฉันใด พระอาทิตย์แผ่สร้านด้วยรัศมี 
ย่อมสง่างามฉันใด พระจันทร์สง่างามในหมู , ดาราฉันใด พระพรหมสง่างาม 
ในหมู , พรหมฉันใด ท่านผู้นำสง่างามในท่ามกลางหมู , ชนฉันใด พระสัทธรรม 
วินัยย่อมงามสง่าด้วยคัมภีร์ปริวาร ฉันนั้นแล. 

พระวินัยปิฎก จบบริบูรณ์ 





